
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . google . com/ 




^'c/^^J <^.^— *- 



//l/f/f> 



^'^n^'.^-} 



^- ,/ /t /r-i- * 



ZU^ e 3oi 




Coogk 






i\'t 



r / ^ 



-/.. 



d by Google 




A^t, jf^ /V©4«* V< t € 



V. 






4. -^ 



-^0^ 



im 



Digitized by VjOOQIC 








Digitized by VjOOQIC 




^It-^^-z^/ 






f* ^^ / i f s> -f •" ■' i ' ' ' 



'■5^.-' 



Digitized by VjOOQIC 



PEDWAR CYFLWR DYN I 

SEF, 
EI GYFLWR O 

DDINIWEIDRWYDD, 
VN EIN RHIENI CYNTAF YN MHARADWYSj 
Ei Gji/lwr Natur ; ^ 

SEF EI HOLLAWL LYGREDIGAETH TRWY Y CWYMP- 
CYFLWR ADFEREDIG 
Y RHAI A DDYCHWELWYD TRWY RaS j 

Cyflwr Tragy wyddol 

HdLL DDYNOLRYW YN Y BYD A DDAWi 

Ar dduQ: Pregethau ar wahanol destunau. 



OAN Y PARCHEDIQ A'R DYSOEDIG T. BOSTON^ 

Gweioidog yr Efengyl yn Bttrick, ;q Scottand. 

m m m mmt 

Wedi ei gyfieithu o*r Saesoneg 

CAN U PAIlRY, 

- ' ' ' ' .1 

kkHKAfFWYt) DROB I. PARRY, GAN t. FLETCHtR. 

iiDcccxxi. 



■ Digitized by VjOOQ IC 



^75 



i.^.. 



Digitized by VjOOQIC 



CYNNWYSIAD. 



BBS 



1« Y GyFI#WR O DDlNIWfflDRWYOO^ TN YR HWN T 
CREW YD DYM, 

TO DA^ 

Ctfiawndcr g^wreiddiot Dya • • • • • 3 

tiedwjddwch gwrciddiol Dyci • • • 

€jiiihw)tiad.o athrawiaetb y Cyflwr o Ddioiweidrwydd 19 

II. Ctflwr hatur, m» hoi.i«oi« Lyorbdigartb. 

Per l^. Fechaduntirwydd D$nyn ei Gyfiwr Naiur . SO 

Llwg^r Natar Dyn }ii cael ei brufi . . • 85 
Lly^redi^aetJt V Deaii • • . . 38 

t ' Ewyllys . • . • R4 

P! SercbiadRU . . . . »2 

-Cydwybad .... 83 

- ■ Corph . - • . R6 

Y modd y Hygrwyd Natuf Dyn *. . 86 

Cymhvvysiad q Albjawiaelb Lly^nedi^aeth Naliir 8d 
Fod Duw yD sylwi vd fao!(rl ar eio Lly^redigaelb 94 
Fod Dyniun beb t^Twi ar bectiod^ii Natur- • 9h 
Golwg neiltduol ar Iwgr Nalur .97 

PR bam y dy»id 9>lwi ya iMillduol ar bechod Ratnr 9f 
- Y modd i gael golw^ ar Iwgr NaUir • • 101 

Prr II. Trueni C^wr Dtfn wrth Natut . . . . 102 

Vod Cyflwr Dyn wrth Natur ya Gyflwr o Ddi^ofaint 104 . 
CadarDliad ac Arnddiffyniad yr Atbrawiaelb urhod 114 
CyrohwYtiad «r*r Albrawiaeth am Oruenosrwydd Dyu 119 
Rnybydd effro i*r piadgeoediedig » . i ISt 

Cynghortoo i jffbrrhag y Hid a fydd * - . * ^^ 

Dylediwydii y rbai a waredwyd rhagy Digofaint ib. 

I^rIII Holf^l 0inallu JDpn i »aredu eikmn 134 

GwrlbddaleuuD yo erbyh anallii Dyn i waredu ei hua 143 

^1. CtRLWR AOFSRCOIO TfUVT RaS. 

fpfl. Jm AiUnedigaelh ^. .. . . 148 

Ana Natur AiT-enedif aelh • • . . • 149 

Y Meddwl yn cael ei oleuo • . • 154 

Yr Ewyllys yncaelei adRiwryddtt • . . 158 

Cyfnewidiad y Sefebiadau ; . • • 161 

y 6yd wy bod yn cael ei badoevyddu • • 14^ 



d by Google 



Y Cofyn esel ei wellhkit ^ ^ . ie4 
Cyfoewidiad jii cael ei woeuthiir ar y Corph .* 169 
Cyfiiewidiad \n yr Yraarweddiftd . . . ib, 

Y C3ffeiy()ri^dd sydd rhirng Genedif^aelh naturiol 

a Geoedigat'th Y8t>r\dol . . . igg 

Cynihwysiad o Alhranviaeth Ailenedi^aelb '. . yxs 

AinheuoQ j Saint o^ii haiUenedi^aetb yo ea«l eu- 

h.ilteb , , . . .ITT 

An^henrheidrwydd yr ail-enedigaeth . . ]85 

Cynghorion i*r rhai adenrdij; . . . 193 

Pen II. Yr width dirgeledi^ rhwng Crist a Chredinwyr 195 

Golygiad offred not ar yir Undeb Dirgeledig . i9t 

Atu eio CyfT naturiol a'u Cytf goruwcbnaturiol 200 

Adda y C} ff naturlul \ . . .. «0l 

.— CytFdirywiedig .... 202 

—— — Cyff nnarw ^ , ,. . . , 204 

Cyff yn lladd . . ... 2O6. 

Crist eio Cyff goru web uaturiol—Fel Cy Try ngwr .. 2O8, 

— Yr Eth ledigion . . . . 209^* 

■ Y nnodd y cymmenr y Cangheoaa o'r Bou-cyfF 

Naturiol . . . . .210 

Y modd yr irapir Pecbadar yn Ngbrist ^ 222 

■— Ynaaflyd yn y Pecbadur • . .. * 223 

— '. C .sgliadau . ^ . ^ . ^ . 224 

Y Budd »ydd yn deilliaw trwy Uudeb a Gbrist — Gyfiawnh^d 228 

Heddwch^Duw .- . . . 232 

Heddwch Cydwybod . , . . 233 

Mabwystad .. . . . . - . . 235 

Sancteiddbad ...... 237" 

Cynnydd mewn Gr^ • ... .241 

Ffitwytblondeb . . ,<f - . . 244 

■ Cymnieradwyaeth, . . . • 248. 

•— Sicih^d . . ' . . . 260- 

— iJynnaliaelh ..... . . 253 

' ' Gofal y Gwinlkinydd . - . - . 260 . 

Oyledawydd y Saint a unwvd feilly . • 269 

— ' — Nad yw Pecbadurtaid yn c>franogi o bpaynt ^262= 

IV. CyFLWR TRAGYWrDOOL t WEU, GyfLWB O OYFLAWN, 
DROBl^I HSU DDBOWYDOWC^ 

PSN I. Marwolaeth ... • • ' 963: 

Sicrwydd Marwolaeth .... 264 

Gwagedd bywyd dyn • * • • 26T 

Marwoiaetb—Drych i weled Gwagedd y byd . 2Ti 

— — Y»lor-di^ o foddlonrwydd ac Anaynedd . . 2T2. 

— -^--FfrwyniattalChvaiitau . . . . ' S11 



d by Google 



C V. ] 

TwK IVTRhagor rhwngy Cpftawn aW Bryghnusyn angau 280 

CTtlwr anobeithiul y Drj^gionus hi rib farw , gg^ 

6«'cheliad»u rhag gau oliaith am j n^foedd ' . s9o 

Gobcilbiol gyflwr y buwiol wrth farw . 2Q4 

AUebiad I ^Vrlhddadl , ^ , . ^99 

Altebiad i Wrthddadleuon v Saint j^ngwyneb Ma'rw 302 
Ystyriaelbau lu ag ddwyn y Saint i ffymiiiodi as 

An-au . . . ^\ * 3^^ 

« „ Cyfarwjddiadau i barotoi erbjn Arreau . 9nQ 

PbnIII. Jmyr Jdsjffodiad . : 3,4 

Alh rawia tb yr Adgyfodi*d yu cael ei chadarnh^ii 3 « & 

Sicrwydd yr Adgyfodiad , . tiq 

Naluryr Agyf.*d»ad . ^ . ' 391 

Ausoddau Cyrph y DuwioJioo yn yr Adgyfodiad* sgg 
AnsMddau (yrph y rbai Drjgionusyn yr Adgyfodiad 331 

^ t^yiur I bob! Dduw ^ ^ ^ "^ ,0^ 

^ Djchryni'r Diadgenedlediff ^ , ' * o-j. 

PekIV. rfar»G'yjfV.rf,SoZ f / .• fJ^ 

Diggyoiad Crist y Barnwr o'r Nef . * *jo 

Gviysi'rFarn . . . * 343 

Cytl-ymddangogiad y Pieidiau . * 345 

YDidoliad rhwngy CvfiawnaVDrygionus ! 347 

AgoriadyLlyfrau ' . . . ' . * sto 

f Cvhoeddiad Dyfarniad y Saint • ' «^^ 

YSainlynbarnuyB^d . . ' ,' f,^ 

CulifHra\r Annnwiolioo . ^ta 

Y Cydlosftiad cyffredinol . . ' ,fio 
Cysuri'r Saint _ , ' ' S65 
Dychryni'rAngbrcdinwyr , .* ' Lf 
Annogar th 1 baroloi erbyn y Farn . ' / ^ga 

Cwblddfdwyddi^ch y Saint ! . ' ' «;•, 

Natur Teymag Nefoedd . ' ' «7o 

Brenindod y Saint . / . • V^ 

X Nefo* dd )n cael ei darrunio m€gyg Gwlad ' Sli 

Y Ddinag Freninol , ^ *r^ 

Y Palag Breoinoi . - ' ^1^ 
GarddyPalc.. , , * • ' ' •^r 

Y Trygorau Breninul . ' ,« * 

Y Ueiiif . . ' • ^^^ 

Y Gyradeithag yn nlieyrnag Kcfoedd ' ' qrq 
Pregeno<jldeb Duw a'r Oen • V9I 
Derbyniad V Saii.t i'w Teyrnas / ' Jg? 
YrAiisawddy'dygirhwvhti mewn . * ' qqs 
PfawfeuHaHirrDeyrnag . ] ' %l 
Pylcdswjdd a ghysur ei Hetifeddioo . ,' 403 



d by Google 



I 



1 



Anno^aeth i*r fli^i oa*9 meddant hawl Vr Deyrnat 4011^ 

fp'n Ti. ^m rf«''« • • • ^^^ 

Y rellUiih dan yr.hoo y cauir y CoUedigion . 407 
Eu Trueui yii Ufferu * . .; . . • 4U 
^ Gofp k> GoMed }iio < • • .* ib«, 

Y Govp o Doiini'id jMio • • . . * 418 
Cvmdeilhng y Cythreuliaid '. . . 487' 
Trai:>wjddoldeb Tioeniy CoUedigioa . 4^8 
Conen Fe«ur • .• • . • 434 
Clorian y C>*srgr . . • , 4S8. 
4l^u^.aetbiiU i ffui rh«g ]r itid.afydd t, 48f 



r.d. 


/Alt 


11 


U 


n 


30 


lA 


sa 


2.1 


30 


86 


21 


4» 


91 


53 


4 


•. 


5 


—n 


6 


65 


36 


69 


41 


. 7a 


. 3 


m 


40 


95 


13 


152 


1 


163 


8 


16G 


2 


178 


2(4 


199 


4 


suo 


20 


^7 


27 


{208 


22 


304 


17 


319 


1 


$33 


21 



BEIAU ¥R AlfcGRAFP, 

ofarmlaeth . 
wel 

■ yn ^'iDblitk 

£i»ay Iviii 

ytt rawr 
, 4y. nodi * 

ie 

gwreo 
. ^'ogwaipd 

dillad yn 

Arglwyd dyn 

sercbiadao^ 

bddiar 

llygaid 
' «difarhaAt 
' amgeu 

iol 
an 

. gwecli 



ftirtpolaetk 

wedi 

gorpb « 

>'mblith 

cyt'ranii 

Bsav liii 

ddysgu 

jn favrr 

d^food 
' ei 

tlydda 

ft gwaed 

^illedyn 

Arglwydd yn 

ar sercbiadaf 
' Irwy 

llygad 

edifarb&ottt 

angeu 



tr . 

dtUSdr (:) 
gyiarti4 



d by Google 



V 



//T/-^ ^ ' 9Afht'M.y ^^O^f r^ ^ 



CYFLWR CYNTAli'- 

. " * • ' SBP, 

-r CTFLWK 0«»DniIWll]>EW7SX> TN TftlWK T ClIlKXli'^TK, 

Wele^ hyn yn Wf&g a gefaU ; nineuthur o'Ddusw ddyn 
yn uniawn ; ond hwy a chwiliasant allan lawer o 
ddychymygim. 

J^JlAE pedwar petb yn dra angenrbeidiot en gwybod gna 
bawb. a f ynont fyned i'r nef : Ynf gyntaf, yr byn oedd dyn yn 
» ci g^yflwro ddtniweidrwydd, fd y gw«aet/i Dute cf. F««i/, 
yc hjn ydyw roewD cyfiwr o lygredigaetb^ fel y dadyonaeth efe 
ei bun. . F« drydydd, yr hyn a raid iddo fbd'mewn cyffwr o 
rjats, "wedi €1 greu yn Nghrist Jesu i weltbredoedd da, os bytb. 
y gwneir ef yn gyfranog. o etifeddiaeth y saint yn y goleuui. 

Ac.jT'f^a/, yr hyn a fydd efe yn ei gyflwr tragywyddol, 
fel y gwb*eir.£f gan Farnwr pawb« naill ai n berffaitb dded- 
lyydd, neu yn liwyr druenus, a hyny am bytb. Mae y rbai byn 
yn byrigciau pwysfavr, y'nglyn wrtb fywyd crefydd yraarferol, 
i'r hwn y mae y rban fwyaf o ddynion, i'e lawer o grefyddwyr, 
yn yr oes lygredig bon, yn bollawl ddieitbr. Yr wyf yn 
bwriadu« gan^byny^ trwy gymmortb Diiw, agoryd y p^tbau 
hyn, -a'u cymbwyeo 

. Decbreuaf gyd ft*r cyntaf, sef, y cyflwr o ^niwedrwydd : 
fcl, wrth gan/od dyn wcdi ei addurno yn ol cyfiPelybrwydd pa- 
las, y byddo i*r dinystr gael mwy o efiaith arnom 5 y gwertb- 
^awrogom iwy ar y person angbydmarol, yr fiwn a ordeiniodd 
y Tad yn adgyvreiriwr y rhwygiad ; ac fel yr yinroddoin, yu 
ddiysgog, i rodio-r ffordd sydd yn arwain i'r ddinas y m^e iddi 
sylfaeni disigl. 

Yn y testun gwelwn dd pbeth : 

1. y cyflwr o ddiniiveidrvvydd yn yr bwn y crcwyd dyn 
" Wneutbup o Ddim ddyn yn uniawn/* Wrth ddyn yma v 

A 

■ , _ ■ -' Digitized "by VjOOQI% 



2 . > . I^uHad y. TesfuM 

mae i ni ddcaM ein rliieni cyntaf j y ddau gynllun, gwreiddytl 
dynolryw, crynodeb y byd, a'r ffynnonell o'r bon y tarddodd 
yr hoU genedketbau ^ fel y gwelir irwy gymharu Gen ▼. 1.2. 
•' Yn y dydd y creodd Daw ddyn, ar lun Duw y gwnaeth efc 
ef, Yti wrryw ac yn fawyw y creoiW efe bwynt • ac efe a*ii 
bendithioddhwyiit,** (feljgwrciddyn dynolryw) ^'aca alwoddeu 
beiiw hwynt, Adda/*. Yr un yw *r g^ir gwreiddiol yn y testun. 
Yn yr ystyr bwn, *gwnacd dyn yn uuiawn^ (yn gyfatubpl i 
iiattur Duw yr bwn y mae ei waith yn berffaitb,) heb ddim 
anmberffeithrwydd, llygredd, nac egwyddor lygreditf. yn 
«i gorpb ■ na*i ' enaid. " Fe'i '^ gwnaed yn uniawn/ 
tyny yw, nniawn yn ol ,cwyllys.a cbyfraith Duw, heb 
ddim anwastadrwydd yn *ei enaid, Yn ei duedd creadigol, 
cyfeiriodd at Dduw- yn union * gyrcbol fel ei ddybeif p^naf ; -^ 
yr hwn dueddiad oedd yn cael ei ddangos yn agwedd uniawn a ii 
syth' ei gorpb, ffmf nad oes un cr'eadur arall yn feddiannol aroi. ^ 
Yr by n oedd Dafydd mewn ystyr efengylaidd, byny oedd efe 
'mewn ystyr ddeddfol : Un *' yn ol calon Duw," Yn boUawl ^ 
gyfiawn, pur, a sanctaidd. Fel hyn y gwnaetb Duw ef .• nW ei 
gr^u yn gyntaf, a tbracbefn ci wneyd yn nniawn ; otid yr oedd 
yn uniawn yn ci wneutburiad. . Yr oedd cyfiawnder gwreiddiol 
yn gydgreedig Sg ef ; y inunud y dacth yn ddyn, yr oeddyn 
ddyii cyfiawn, ynfoosol dda-; ^'r un anadl yr anadlodd Duw*,^^ 
J nddo enaid by w, yr anadlodd efe ynddo enaid cyfiawn. 
' 4f^ 2, Wele yma gyflwr cwympiedig dyn : " Ond bwy a cbwi- 
liasaot albtn lawer o ddychymygion/' Syrthiasant o*u gorpb - 
wysfa yn Nuw, ac-y«iroisant i cbwilio dychymygion o'u beiddo 
eu bunain, i wellbaeu cyflwr; a bwy a'i llwyr ddyfetbasant 
cf. • Yr oedd eu cwymp yn bollawl o'u priodol cbwant eu bu- 
< sain, ni fynent nros fel y gwnaetb Duw bwynt ; ond hwy a 
chwiliasant ddycbymygion i anbarddu ac i andwyo eu bunain.* ,- 
3 Sylwn yma sicrwydd a pbwysfawrogrwydd y petban byn j' '. 
•♦Wele, hyn yn unig a gefflis,** Cred bwynt, maentyn ffrwytb '^^.■. 
©Irbeiniad manwl, a difrifol ymofyniad, a wnacd gan y doetbaf ^r- 
• ddynion." Yu y ddwy adnod flaenorol, mae Solomon yn ^ 
ymddaiigos feljun yn ymofyn am ddaioni yu y byd :^ ond y . 
canlyniad oedd,mi allai gael un boddlondeb yn ei ymofyniad 
am dano, a byn^id o €ldiiFyg'llafilr,46bltgyd efe a " cbwiliodd 
#*r naill betb i'r B|]l., i gael y rhe^rwm.*' Wele byn a gefais 
(raedd.y pregethwfe;) ''Yr byn betb y^cbwilia ly^naid am dano, 
9C. ni'Cbefais.*' Ni\illai wneutbur amlygiad bocldhaol o honaw, 
i Leri attal ci ymofyniad. Yr oedd efe yn gweled dynion da 



d by Google 



, §yfidwnd€r Gwreiddlol Dyn, ' d 

yb anamUawD, fel pciioasai un, yn mysg miV; a gwragedd da 
yn fivy anaml, heb un dda yn mysg ei fil gwragedd a'i ordderch- 
wragedd, 1 Bren. xi. 3. 

Ond a allai hyny atteb y gofyniad arddercbog '' Pa le y ccIf 
doethineb >" Na ailai y tc er y gall profiadau eraill fod yn 
groes i Solomon yn hyn, ni fydd hyny yn un bai ar ei graffder 
ef ; canys ni allai efe oenderfynu y gofyniad, yj hwn ui iher- 
fynir byd y dydd olaf. Oud yn mysg yr hoU betbau ansicr 
byn, mae un pwngc wedi ei gaclallan, a'i sefydlu : •* Hyn a 
gefais." Gellwcb hyderu arno fel gwir tria sicr, a llawn foddloai 
ynddo: '*Welebynj** tremiwch arno, fel matter teilwng o'r 
ystyriaetb dyfnaf a difrifaf : sef, bod natur dyn yn awr weJi 
ei llygru, ond nid o Pduw y llygrwyd hi, canys efe a wnaetli 
ddyn yn uniawn; ond o bonynt eu huuain, *' bwy a 
cliwiliasant allan lawer o ddycbymygion/' 

Athrawiaeth, gwnaeth Duw.diyn yn gwhl gyfiawn. 

DymaV cyflwr o ddiniweidrwydd yn yr hwn y gosodgdcl.' 
l>uw ddyn yn y byd. Mae 'r darluniad o bonaw yn dra byr, 
yn yr ysgrythyrau, mewn cymbariaetb i'r cyflyrau dilynol ; gjaa 
nad oedd o fawr barhad, ond fe' aeth heibio fel cysgod, trwy 
anmharcfa dyn ar ryddid ei ewylJys. Myfi a gaf, 

Yn gyntaf, Chwilio i uniondeb y cyflwr yn yr bw,n y 
«rewyd dyn. 

Yn ail, Gosod o*cb blaen rai p'r petbau dedwyddgl oedd 
ynglyndgef. 

Yn ox-af, Cymbwyso 'r cwbl. 

Am Gyjiawnder Gwreiddiol Dyn. 

Yn gtntaf, Am gyfiawndery cyflwr hwn, ystyriwn, gan 
mai cyfiawnder digreedig, cyfiawuder Duw, yw y rbeol oru- 
chafj felly fod pob cyfiawnder qreedigol dynion neu angylion, 
yn dwyn pertbynas a deddf fel ei reol. Ni all creadur ibd yu 
annibynol ar 'Dduw yn ei wertbredoedd a'i alluoedd niewii 

• ystyr foesol, nnvy nag y gall fod felly yn natturiul Rbald i 
greadiii;^ fel crej^dur gydnabod ewyllys ei Greawdwr fel ei oru- 
cbaf ddeddfj fel na all fod bebddo, ni ddylai fod ond iddo, ac 

. yn ol ei ewyllys : Elo nid oes un ddeddf mewn grym, nes ei 
dadgqddio. Felly y canlyn fod deddf i'r hpn yr oedd dyn, fel 
ereadur rbesymol, yn rhwymedig yn ei greadigaetb 5 a bod y 
ddeddf bon wedi ei dadguddio iddo. *1 Wneutbur .0 Ddmv 
ddyn yn uqiawn" mcdd y testun, Mae byn yn dangos fod 

A 3 

Digitized by VjOOQIC 



4 C^fyavntder ^tDreiddiel Dyn^ 

dcddf, A'r hoo yi- oedd dyn yn gyd-ffiirf yn ci grtadigaetb j 
«any8 pan wnetr unrbyw bcth wrth rcol, rhaid i'rrheol fodyn 
gyntaf. O'r hyn gaHwn gasglu^ Had oedd y ddeddf hon ddim 
•mgen ua'r dragywyddol, a^ anhepgorol ddeddf cyfiawnder a 
gadwyd yn mhob pwngc gan yr ail Adda : a wrtfewynebir gan 
syniad y cnawd } ycbydig weddillion o'r hon sy'a arcs yo 
mblitb y Paganiaid j y thai ^' beb fod f ddeddf ganddynt ydy;jt 
ddeddf iddynt eu bunain/' Mewn gair, yr un yw'r ddeddf hon, 
a bono a grynhowyd i fyna yn y deg gorcbymyn, ac a.gyhoedd« 
wyd ar fynydd Suiai i*r Israeliaid^ a clwir genym ni ^ 
(ideddf foesolj ac y mae cyfiawndef' dyn yn gynnwysedig yn 
©i gydymffurfiad k"r ddeddf^ neu y rhcol hon. Yn fwy neillduol, 
y mae cydymffurfiad deublyg yn pfyuedig gan ddyn : 
cydymffurfiad. gallaoedd . ei enaid ^ &*r ddeddf, yr byn a 
clwir cyfiawnder greddfol 5 acbyd-ymffurfiad ei holl weithred- 
oedd & hi, yr hyn a elwir cyfiawnder gweitbredoJ. Yn'awr, 
fe wnaeth Duw ddyh yn reddfol gyfiawn 3 dyn oedd i wneuth- 
ur ei bun yii voeithi edol gyfiawn: y cyntaf oeddyryst^ra 
roddes Duw yn ^i law : yr olaf, y defnydd a ddylasai wneyd 
obonaw. Swm yr byn a ddywedais yw, mai y cyfiawnder 
yn yr fawn y crewyd dyn, oedd cyd-ymffurfiad boll gynneddfau 
ei enaid &*r ddeddf foesol. Dyma yr hyn a alwb ni ya gyf- 
iawnder gwreiddiol, yr bwn y cynnysgaeddwyd dyn yn wreiddiol 
.fig ©f. G^lir ei gynnwys yn y tri phetb byn. 

Yn gyntaf, Yr oedd deall dyn yn llusem o oleuni. Yr oedd 
ganddo wybodaeth berffaitbo*r ddeddf, ac 0*1 ddyledswydd yn gy-* 
factebol : re'i crewyd ar ddel w Duw^ ac y n ganlynol^ ni allasaifod 
mewn pallo wybodaeth, yr hon, syddrano'r ddelw. Col. iii. 10, 

*'Ydynnewydd a adnewyddir mewn gwybodaeth* yn ol 
delw yr hwi! a'i creodd ef." Ac, yn wir, yr oedd hyn yn ang- 
earbeidiol i*w addasu i ufudddod perffaitb; gan na elUr 
nfuddbaa yn 61 y (Weddf, os na fydd yr ufudd-dpd yn tarddu 
oddiar ystyriaetb fod gorcbymmyn Duw yn ei ofyn Mae'n 
wir, na chafodd Adda y ddeddf yn ysgrifenedig ar lecbi ccrig : 
Ond fe'i hysgrifenwyd yn ^i feddwl^ gan fod gwybodaeth o 
boni ynddoo*i^reedigaeth. Duw a*i bargraffodd ar ei eiv^id, 
ac a*i gwnaeth yn ddeddf iddo ei bun, fel y mae y gweddilHou 
o boni yn mblitb y Paganiaid yn profi; Rhuf. ii. 14, 15, Gan 
fod dyn wedi ei wneyd i .fod yn enau tros y greadigaeth, i 
ogoneddu Duw yn ei waith ; mae genym sail i gredu fod 
ganddo yn natiiriol wybodaeth' ragorol am waith Duw. Mae 
genym brawfo hyn yn el waith yn rhoddi enwau ar GuaifeHiaiil 



d by Google 



Cvfiawnder Gwreiddiol Dyn, 5 

y macs ac efaediaid yrawyify cyfryw sy*n dan^os eu nattor. 
" A pha fodd bynag yr enwodd y dyn bob peth byw, hyny a 
fu ei enw ef,*' Gen. ii. \g. Maie y'llywodraeth a roddes Duw 
iddo ar y creaduriaid, i'w trefnu a'u defnyddio yn gymmedrol 
yn ol ei'ewyllyr, (pto mewn israddoliaeth i ewyllys Duw) yn 
dangos ei wybodaeth o*u nattur. Heblaw byn oil, y niae ei 
wybodaetb berffaitb o ddeddf Duw, yn profi ei wybodaeth 
berfiaitb 5 dretnu acbosion gwladol, canys ** dyn da, wrth farn 
(sef with ddeddf Duw) y liy wodraetba efe ei acbosion/' Psal, 
irxii 5, _ * 

Yn ail, Yr oedd ei ewyllys yn iinion wrtb ewyllyi Duw, 
£pbes. iv. 24. Nid oedd un llwgr yn ei ewyllys, na dim goo-, 
wyddiad na tbuedd at ddrwg ; oblegyd y mae byny yn becbod 
dan ei enw priodol ei bun j telly y dy wed yr apo^jtol, Riuif vii. 7. 
" Eitbr nid adnabum i becbod, ond wrtb y ddeddf: Canys nid 
adnabuaswn t dracbwant, oui bai ddywedyd o> ddeddf, na 
thracbwanta.** Tueddiad al ddrwg yn wir, yw ffynnonell pc- 
cbod, ac ni cbydwedda &V uniondeb y mae V testun yn dweyd 
y cynfaysgaeddwyd dyn ^g ef yn ei gre?digaetb. Yr oedd 
ewyllys dyn y pryd hyny yn'cyfeirio, ae yn tueddu yn nattur- 
Tol, at Dduw a daioni, -er yn newidladwy, Yr oedd yn 
tueddu, trwy ei wneuthuriad gwreiddiol, i ddilyn ewyllys ei 
Greawdwr, fel y mae'r cysgod yn diiyn y corpb -, ac ni adawyd 
cf ar y fantol i ddrwg a d& 3 oblegyd felly u^i buasai yn uniawn, 
nac yn reddf ol gydffttrf k*r ddeddf > yr ho» ni aU oddef am fu- 
Bud i*r creadur beidio a cbyfeirio at Dduw fel ei ddyben penaf, 
mwy nag y gall bi oddef dyn 1 fod yn dduw iddo ei bun. Yr 
oedd y ddeddf wedi ei bargraffu ar enaid Addsj j. Y mae byn, 
yn ol y cyfammod newydd ti*wy yp bwn y mae delw Duw yn 
cael ei badgyweirio, yn gynnwysiedig mewn dau betb. 

!• Kboddi y ddeddf yn y meddwl, yn dangos y wybodaetb o 
honi : 2. Ei hysgrifenu yn y galon, yn dangos tueddiad. yn yr- 
ewyllys, yn gyfattebol uorcbymmynion y ddeddf^ Heb. viii. 10, 
Fel y mae yr ewyllys, pan ystyriom ef wedi ei gyfnev id trwy 
ras, yn cael^ei dueddu yn natariol trwy-y gras hwnw i'r un 
sancteiddrwydd yn ei boll ranau ag y mae y ddeddf yn ofyn ; 
Eelly V oedd ewyllys dyn fel y gwnaetb Duw ef ar y cyntaf,- 
vt^e^i ei gynnysgaeddu k tbueddiadau naturiol'i bob peth 
gorcbyramynedig yn y ddeddf. Oblegyd os yw y rbai adgened-' 
kdig yn gyfranogion o'r ddnwiol auian, fel mae 'u ddiambeuol* 
cu bod,, fel y dywed yr ysgrytbyr, 2 Pedr. 1. 4. ac os cynnwya 
yr anta^ dduwiol bon dueddiadau yn y galon at sancteiddrwydd^ 

A3 



d by Google 



# C^awnder GtoreUdiol Dyn, 

yna *n ddiatt aid oedd.ewyllys A(Ck incwn diffyg o*r iaedi 
Lwn 5 canys yr oedd delw Duw ynddo ^* yn berffaith. Mae*n 
wir fel ydywodir, Rbtrf. iu 14, 15. '^Bod y cenedloedd yn - 
ila»go& gweithred y ddeddf ya ytgrifededtg yn en calonau :" Nid 
yw hyn ya dangos pnd eu gwybodaeth, y fath ag'ydyw, o'r 
ddeddf 3 Ond y mae yr apostolat yr Helireaid, yn y g«iriau^ 
IjrybwyUwyrt. yn cyaraeryd y gair calon mewn ystyrarall, yjq 
ci wabaniaetbu yn egkii oddiwrth y meddwl, Rbaid caniatau, 
]>an y mac 'r Arglwydd yn y cyfammod newydd, yn adda 
ysgrifenn ei gyfiaith yn ngbalonau ei bobl, ei fod yn axwyddo 
petb bollawl wabanol i'r byn sydd gan y cencdloedd : er fo^ 
ganddynt ddycbyaimyg o boni yn eu meddylian, ctto J mac eu 
calooau yn niyn«d ffardd araU : y mac tuedd a gogwyddiad yn 
eu bewyUys, boliawi groes i*r gyfraitb bono ; atn byny rbaid 
iir yn^adrodd pertbynol i'r acbos preseonol yn ddiau arwyddo, 
heblaw y tybiau byn yn y roeddw?!, d^edd-iadau yn yr ewyilya 
yn cyd-fyned & byny : yr byo dueddiadau er yn gyownysgcdig / 
A llygrcdd yn y rbai adg^!cdledig, ocdd yn bur ttc yn ddi- 
gymmysg yn Adda gyfiawn. Mewn gair, fol yr oeM Adda yu 
gwybod. ewyllyft ei feistr o ran ei ddyledswydd, f<?Uy yr oedd ei 
ewyllys yn toeddu at yr by» ocdd yn ei wybod. 
' Yn drtfdydd, yr oedd ci serchiadau yn gyBaroedrol, yo bur^ 
«c yn aanctaidd i yr hyn sydd ran angenrbeidiol o'r uniondeb 
yn yr hwn y crewyd dyo. Y mae gAB yr apostol erfyoiad, 
2 'J^Imbu. iij. 5. ^' Yr.Arglwydd a gyfdKrwyddoeicb calonau ckwi 
M gariad Duw*' byny yw, yr Arglivydd a nniawno eicb calo- 
nau, Bcu a*cb gwnelo yn unlawo at gariad Duw, Dywaid y 
t^tun^ fod dyn wedi ei wneutbur fel hjn yn v»iawn. Mm y 
dyn newydd ya caelci greu mewn cyfi»wbder a gwir sancN 
fiddrwydd, £pb. iy. 24. Yn awr y sanefceiddrwydd fawn, fcl y 
jnae yn cael ei wabaniaetba oddiwrth gySawnder^ a arwydda. 
burdeb atbrcfnasrwydd ci aercbiadau. Felly Paul, 1 Tira. ii. 
$. a ewyilysiai y ^'gwyr i we^w, gan ddercbafa dwylaw sane* 
tflidd, heb na digter na dadl.'*. CHjegyd, fel y mac dwft 
•flonydd yn angbymmwys i dderbya delw yr ba«l |^ felly 'r 
j^lon lawn o sercbiadaja anwhttr »c afrcolus, nid yw*n gym- 
mwys i ddcrbyn dim gan Ddnw. Mae *n wir fod awydd teioi- 
ladol dyn yn tueddu yn naturiol at witbrycbaii boddhaol i'\«. 
deindadau. Gan fod gan ddyn gorph ac €»aid, a Duw wodi 
ci wneutJb^ir S*w ogoneddu a**i fwynhau ;cf, ac iT dybcn hwn i 
ddefnyddioei greaduriaid daionus yn israddol iddo ei bun; 
mac yn amlwg ei foil cf yn cael ei dueddn yn naturiol at ddai- 



d by Google 



/ 



Cfffiavsnder Gwreiidiol Dyn, y 

mmk ytprydoU a tbyichorol ; do at ddaiooi y8pry<k)l, y daloni 
penafj fe) ei brit ddybea. Am byny yr oedd ei ysgo^'adau 
t^imladol, a*i dueddia^kv, yn ddarosc^ngedig i*vt refivrni a'i 
ewyiiys, y rbai oedd yn cyd*agweddu dg ewyllya Duu% ac nid yn 
groes iddo yo y radd kiaf. 0»4 bai byny, bnatai ynddo irrtb- 
vyoebiadao ; ei eiMiid yn tveddih yn najuriol at Dduw M ei 
ddybea penaf, yn y rban odid^caf o booaw $ a'r un enaid yu 
tueddu at y creadur fel y dybeii penaf mewn h ra'n o bonaw -, 
yr byn eydd anmbosibl ; canys nt all fod gan ddyn, ar yr un am- 
ser ddau iM-if ddybeg. Yr oedii sercbiadau dyn y pryd bwnir, 
jneigyflwrcyntaf^ yn bor oddiwttb balogedigaetb, yn rbydd 
oddivrrtb bob apnhrefn ac anbwyl, oblegyd yn eu hoU ysgogiad- 
auj yr oedayat oU yn dd^rottyngedig i*w reswm goleu a'i 
evyllys sanctaidd. Yr oedd ganddo befyd allu gorcbwyiiaetb* 
ol yn atieb i*w ewyllys ; gallii i wneyd y da a wyddai y dyls|i 
ei vraeiMbWy a'r byn yr oedd yo cael ei dueddu .i*w waeutbur, 
aef> J gwUhaQ boll ddeddf Daw. Pe ni buaaai feUy, ni 
ofynasai Dqw ganddo berffahb nfudd-dod; nid yw dweyd fod 
yi ''Arglwydd yn casglu lleni wasgarodd/' ond cabledd calou 
ddrwg yn erbyn Duw da a baelionus, Matb ^xv. 24. 26. Oddi- 
wrth yr byn a ddywedwyd, gellid casglu fod y cyfiawuder a 
toniwyd, yn gyffredind^ ac yn naturiol, er yn newidiadwy. 

Yn gyniaf, Yr dedd yn gyffredinol, mewn pertbynaa iV 
ddeiliad, yr holl ddyn; a*i wrtfarycb, yr holl ddeddf, Cyflred- 
kiol wy*n ^ddwl^ mewn perthynas i*w -ddeiliad ; canys yr 
oedd y cy£awnder bwn trwy yr boll ddyn yn gyfan ; lefaia 
bendigaid ydoedd yn lefeinio yr boll doe$. Is id oedd laoel o'i 
Ue yn mbtddell y natur ddynol pan osododd Duw bi i fynv, er 
Mjor dxiryiliog yw Wn aitr. Yr octld dyn y pryd hwaw yn 
aanctaidd mewn corpb» enaid, ac yspryd. Tra parhaodd yr 
enaid beb lygrH^ yr oedd ei letty yn bur ac yn ddilwgr ^ yr 
eedd aelodaa y corpb yn Uestri'cyssegredig^ ac yn ai*faa cyf- 
iawnder. Yinryson rhwng cnawd ac yspryd, rheswn a 
ebwant ; ic y tueddiad Jleiaf at becbod, neu cbwant y cnawd 
yn is^ran yr euaid^ oedd bollawl angbytunol ft*r uniondeb^ yn 
yr bwn y crewyd dyn 3 barnu i Ddnw greu dyn k'v tueddiad 
bwn ynddo sy ddyfais i orchuddio liygredd y natur ddynol, ac 
i gynamyki gras Duw yn Jesu Grist : maeUi dra tbebyg i iaitb 
Adda gwympiedig, yn bwrw ei becbod ei bun wrib ddrws ei 
Greawdwr> *' Y wraig.a roddaist gyda mi, bi a roddodd i mi 
o'r pren, a mi a fwyteaia/* Ac fej yr oedd y cyfiawnder bwn 
yn gynbdinol mewn pertbynas i'w ddeiliaid, am ei fbdyo gyfi!- 



d by Google 



8 Cyfiawnder Gwreiddiol Dyn, 

redin, drwy'r bolfddynj felly yr ocdd yn gyffredinol mevm 
pertbynas i'w wrthrycb, y.ddeddf sanctaidd. 

Nid oedd dim yn y d(\eddi ond oedd ya ud d'i resvrm a'i 
cwyllys, fel y gvi^naeth Duw ef : er tod pecbod yn awr wedi ei 
osod mewn ymrafnel A bi ; Yr oedd ei enaid wedi ei lunfo, 
mewn hyd a lied, at y gercbymmyn, er ei fod yn dra ebang. 
Felly yr oedd ei gyfiawnder gwreiddiol yn berffaitb yn ei ranau, 
ac hefyd yn.ei raddau. 

Vn ail, fel yr oedd yn gyffredinol, felly yn y cyflwr hwnw, 
yr oedd yn naturiol iddo ef, ac. nid yn oruwchnaturiol Nid 
oedd yn banffbdbl i ddyn fei dyn, pe felly ni allasai ei golli^ 
heb golli ei fdd j ond greddfol oedd ef iddo. Cafodd ei grea 
gydag ef J ac yr oedd yn angenrbojdiol i berflfeithrwydd dya ^ 
fei y daetb ailan o law D.uvv :. angenrbeidiol i'w osod mewn 
cyflwr o dciiniweidrwyxld. Eto, 

Yn drydydd, yv oedd yn newidiadwy -, cyfiawnder oedd a 
ellid ei golli, fei y mae'n amlwg wrth y canlyniad alaetbu*. ^ 
Nid oeddei ewyllys beb dxlewis da na drwg 5 ond gosododd 
Duwefi ddewis da yn unig: eto ni ddarfu iddo sefycHu a 
sicrbau ei dneddiadan fei ua allesid eu newid. Na ddo, yr 
oeddynt yn symudadwy at ddrwgj a byny yn unig gan ddyn 
ei bun 5 gan i Dduw roddi iddo ddigon o albi i sefyll yn yr 
uniondeb bvvn, pe dewisasai. Na fydded i neb flfreuo 4 gwaith 
Duw yn byn, canys pe buasai Adda yn angbyfnewidioi gyf- 
iawn, rbaid fuasai iddofbd felly wrtb naturiaeth, neu trwy 
rad.rodd : ni allasai fod felly wrtb naturiaefb, canys i Dduw 
uiae byny yn briodol, ac nid ,yw gyfranogol i un creadur 5 of 
trwy rad-rodd, yna ni wnaed un cam ftg ef, wrtb attal oddiwr- 
tbo yr byn ni allasai b6ni. Angbyfoewidioldeb mewn cyflwr 
cyflawn sydd wohr o ras, yn cael ei roddi oddiar ddilyn cyf- 
iawnder, tra parhSi y cyflwr o brawt : ac a rodda^id i Adda, 
pe safasai efe dros amser y prawf a i)ennodwyd gan ei Greawd- 
wr : ac felly sydd yn cael ei roddi i^r saint, ar gyfrif teilyng- 
dod Crist, yr bwn a fu yn nfudd hyd angeu.- Yn byn y mae. 
y saint yn rbagori ar Adda, fei i>a allunt bytlr syrth,io yn gwbi; 
ac yn bollawl oddiwHb ras/ 

Fei byn gwnaed dyn yn wreiddiol gyfiawn wedi *' ei ^reu. 
ar ddelw Duw," Gen. 1. 27. yr boo sy*n cynnwys y pur rin- 
weddau o '^ wybodaetb, cySawnder, a gwir.sancttiddrwydd,** 
Col. iii. 10 Epb. iv. 24. Yr oedd yr byn oil a wnaetb Duw 
yn dda iawn, yn ol eu gwahanol naturiaethau. Gen. 1.3 I.- 
Ac felly yr oedd dyn yn foesol dda wjedi ei greii yn ol 
clelw yr hwn sydd dda ac aniawc. F», xiv. 8. Heb byn, ni 



d by Google 



DediByddiJDch Gwreiddiol Dj/u. § 

jillasai atteb. dyben roawr ei greadigaetbj yr byn oed<] i •odiia- 
liod^ caruj a gwasanaethu Davr yo ol ei ewyliys. le, ni aU- 
asai gael ei greir yo amgen ; canyi rbaid oedd iddo naill ai 
bod yn gyd-ffurf &> ddeddf yn ei alluoedd, ei gyubeddfau, a'i 
daeddaidaUy neu betdio -, os oedd, yr oedd yo gyfiavrn -, 
OS oad oedd, yr oedd yn becbadur^ yr byn 8y*a afresymol a 
dycbrynllyd i feddwl. 

I 

^m ddedwffddweh gwreiidiol dyn. 

Yv AIL. Cttf joaod o'cb blaen rat oY petbaii oedd yn cyd- 
fyned £L, neu yn tarddu o gydawnder dyn^yn ei gyflwr cytitaf. 
Dedwyddwcb y w canlyniad saecteiddrwydd ; ac fel yr oedd 
bwii yn gyflwr sanctaidd^ felly yr oedd yn gyflwr dedwydd. 

Yn gyniafi yr oedd dyn y pryd bwaw ya greadar gog<Kieddus 

iawD Mae gen^ym le i feddwl, nai fel yr oedd wyneb Moses 

yn dytgleirio pan ddaeth ,i lawr o'r mynydd^ fod gau ddyn 

wyneb'piyd goleu-deg a byfryd ; a cborpb prydfertb, pan nad 

o«ld ttn math o dywyHw^b {>eeb(Krynddo. Gaa fod Duw ei 

iiun yn ogoneddus mewn sancteiddrwydd, Exod. xv.l 1. iiiae'n 

sicr fod y prydfertbwcb ysprydol, &'r hwn yr addumodd efe 

ddyn yn ei greadigaetb yn ei wneyd yn greadur gc^oneddus 

iawn. O fel yjr oedd goleuni yndysgtaerio yn ei ymarweddiad 

taDctaidd, er gogoniant y Ci^eawdwr ! Pan ydoedd pob gwei- 

tbred yn tarddu oddiar ddysgleirdeb y goleuni goganeddos a 

digymnaysg a roddodd Duw yo ei eiiaid : f>an oedd y Uiisern 

cartad, a oleuwyd o*r nef, yn pnrbaas losgi yn ei galon fel yn 

yUc sanctaijid; a" deddf yr Argtwydd a toed yn ei ranaii 

tufeMTDol li bys Duw, yn cael ei cha^w ganddo yno fel yn y Ue 

sancteiddiolat. Nid oedd anuibdredd i*w gaiifod oddialUn ^ 

na gwyrni yn ei lyg^d at ddim aflan ; na'i datod yn liefaru dim 

ond iaith y nef j yn fyr, yr oedd Mab y Brenin oil yn ogou^- 

neddus o fewn, gemwaith aur oedd ei wisg^ ef. * 

Yn ally Anwylyd y uef ydoedd afe Yr oedd yn dysglaerio 
ar ddelw Duw, yr bwn ey^n cam ei ddelw ei bun, lie bynag ei 
gwelir. Pan oedd wrtho ei bun ^ y byd/nid oedd yn unig^ 
canys yr oedd Daw gydag ef Ki gyfeitlacb ai gynideitbas 
oedd gyda'i Grcawdwr, a byny yn ddigyfrwng :. canys eto nid 
oedd dim i droi yroaith wyneb Duw oddlwrtb waitb ei ddwy-? 
law 5 gan fod pecbod eko beb dyfod t mewn 5 yr bwn yii unig 
M aliai wneyd y rbwyg, 
^ . Trwjr ewyllyt da Daw, fe'i dercbafwyd i fod mewn cyngrair 



d by Google 



10 Dedwyddwch Gwreiddiol Dyn, 

4*r nefoedd, yn y cyfamrood cyntaf, yr hwn a elwir cyfammod 
gweithrfi.do^dd, Fe drefnodd Duw y ddeddf, a ^odd^ryd iddo 
yn ei greadigaeth, ya ffuif cyfaramod, o'r hwn ufudd-dod 
perffaitb oedd yr ammod ^ bywyd oedd yr hyit a addawyd, a 
raarwolaetb y gosp. Am yr ammod, un gang6n fawr o ddeddf 
natur oedd, fod i iddyugredu betb byiiag a ddatguddio Duvr, 
a gwneyd yr byn oil a orcbyminyno efe : yo gBiilynol, Duw 
wrtb wneiitbur y cyfammod bwri k dyn, a ehangodd ci 
ddyledswydd," i beidio bwyta p bren gwybodaeth da* a drwg ; a'r 
ddeddf yn y modd bwn wedi ei ebangu oedd rbeol ufudd-dod . 
eyfaiuniodol dyn. Mor hawdd oedd yr ammodau byfi iddo ef, 
yr bwn yr oed<l y ddeddf haturiol yn ysgrifenedig ar ei galon» 
a byny yn ei dueddu i ufuddbau i!r ddeddf bendant bon, a 
ddatguddiwyd iddo, mae*ndebyg, juewnllais, Gen. ii 17. cynn-' 
wysiad yr bon oedd mor esmwytb. Ac, yn wir, yr oedd yn / 
drh rbesymol i reol a defuydd ei ufudd dod cyfammodoi, gael 
ci ebangu fel byn'; yr byn a ohwanegwyd, ynddo ei bun yn 
t)et6 o leied pwys, fei y byildai ei ufudd-dod i droi ar y pwynt 
pennodol o eivyllys Duw, y prawf egluraf o wif ufudd-dod f 
a cban ei fod yn betb allanoi, y byddai ei t^fudd-dod neu ei 
anufudd-dod yn dra eglur a bysbys. 

Yn awr, ar yr animod bwn, addawodd Duw iddo fywyd, 
parb^d o fy wyd naturiol, mewn uudeb corpb ac enaid ; ac o 
fywyd ysprydol, yn b.edd\vcb Duw. Addawodd befyd iddo • 
fywyd tragy wyddol yn y nefoedd, i gaeLmyned iddo, panddar- 
fyddrti amser el brawf ar y ddaear, ac y gwelai yr Arglwydd 
yn addas ei drosglwyddo i*r Baradwys ucborf. Yr oedd yr 
addewid bon o fywyd yn gynnvvysedig yn y bygyihiad o far- 
wolaefcb, a giybwyllwyd, (ien. ii,, 17. Canys pan ddywedodd 
Diiw, ** Vn y dydd y bwytai o bono, gan farw y byddi farw /' 
Y mae o ganlyniad, *' Os na fwytAi^^o bonavv, gan t'y\y y 
byddai fyw." Cadarnhawyd byn yn sacranientawl trwy bren 
araH yn yr ardd, a elwir o berwydd byny, pren y byioyd, yr bwn 
yr attaliwyd ef oddiwrtho, pan becbodd : Gen. iil. 22. 23. 
*.' Rbag iddq estyn ei law, a cbymmeryd befyd o bren y byw- 
yd, a bwyta, a byw'n dragywydd. Am byny yr Arglwydil 
Dduw a'i hanfonodd ef allan o ardd £den/* £to nid oes lie 
i feddwl fod by wyd a marwolaetb dyn yii ymddibynu yn unij^ 
ar yr acbos bwn o*r ffrwytb gwab^rddedig, ond ar yr hoM 
ddeddf 5 cany5 felly y dywaid Paul, Gal. iii. 10. " Ysgrifeti- 
wyd, melldigedlg yw pob un nid y w yn aros yn yr boll betbao, 
% ysgrifeair yn Hyfr y ddeddf i'\y gvvneutbur hwynt," Rba^ 



d by Google 



Deditfyddwch Gwreiddiol Dyn.^ il 

cldatgoddiedig o grefydd Adda oedd yr hyn yogbflch y ffrwytU 
gwaharddedig ; ac felly yn gwedda yn beiinodo! i*w osod o'i 
iaen et -, ond am y ddeddf naturiol, gwyddai 'a iUla mai mar- 
wolacth oedd'cyflog ahufudd-dod| canys nid oedd hyd yn nod 
y cenhedloedd, yn linwydodus o hyn, " Y jrhai yu gwybod cy- 
fiawnder Dnw, fod y rhai sydd yn gwneutbur y cyfryw be- 
thau yn baeddu marwolaetb," Rbuf. 1. 3^. ac, befyd, yr oedd 
yr addewid gynnwysiedig yn y bygythiad, yn sicrhau bywyd 
Adda, yn ol y cyfammod, cyhyd ag yr ufuddhAI i'r ddeddf na- 
turiol, gyda cbwanegiad oV'gorcbyromyn pendant bwnw j fel 
nad oedd eisieu pennodi dim iddo yu y cyfammod, ond mewn 
pertbynas i fwyta *rffrwytb gwaharddedig yn unig. Bod byvsyd 
iragywyddol yn y nefoedd wedi ei addaw yn y cyfammod, sy'n 
amiwg oddiwrth hyn, fod yn y bygythiad ir/ariooiae^/i dragy* 
ywyddol yu uffern 5 i*r bon pan wnaetb dyn ei bun yn agorid, 
Crist a addawVd, trwy ei fariyolaetb, i bwrcasu bywyd tragy- 
wyddol ; a Christ ei bun sy'n. egluro addewid y cyfammod 
gweithredoedd am fywyd iragywyddol, pan y roae 'n cynnyg 
yr amraod oV cyfammod bwnw, i wr ieuangc balcb, yr bwn, 
er nad oedd gallu Adda ganddo,jBto aewyllysiai i^ned i*r byw- 
yd Irwy weitbio, fel yr oedd Adda i wneuthur tan y cyfam- 
^ mod hwn. Math. xix. 17. *' Os cwyllysi fyncd i mewn i*r byw- 
yd (hyny yw bywyd tragywyddol tiwy weitbio ad l6) *'Cadw 
y gprchymroynion." 

Y gos{> oedd marwolaetb. Gen. ii. 17. " Yn y dydd y bwytai 
o honaw, gan farw y byddi farw." Y oedd y farwolaetb a 
iygytbiwyd, yn gyfryw a*r bywyd a addawyd 5 a hyny yn dra 
chytiawn, sef marwolaetb dymhorol, ysprydot, a fhragywyddoL 
Mae'r canlyrliad yn eglurhad o hyn : obiegyd y dydd y bwy- 
taodd o bonaw, yr oedd ^n ddyn marwol wrth y gyfraith : 
ond attaliwyd y dienyddiad, o achos ei hiliogaeth oedd yn ei 
Ivtynau) a hod cyfammod arall wedi ei barotoi. Pa fadd by- 
nag, cafodd ei gbrph glwyf angeuol y dydd hwnw, ac a ddaetb 
yn farwol, Daliodd marwolaetb ei enaid befyd : CoUodd ei 
gyfiawnder gwrciddPol a. flafr Duw j tyst, cnofa a gwcwyr ei 
gydwybod yn peri iddo ymguddio o <Vydd Duw. A daetb yn 
agored i farwolaetb dragywyddol, yr hon fuasai *n catilyn yn 
weithredjf)!, pe na buasai Gyfryugwr wjedi ei ddarpani, yr hwn 
a'i gweh)dd yn rbwym gan angeu, fel drvvg weitbredwr, parod 
i'r dienyddiad. Fel hyn cawsoch ddarluniad byro'r cyfammod, 
i'r hwn y dygodd Duw ddyn yn ei ddmiweidrwydd. 

A ydyw *i) ymddangos i chwi yn betb bychan, ddarfod i'r 



d by Google 



1 1 DedwyddtDch Gwreiddiol Dyn, 

ncfotdd fel hyn p:ael ei d^n i gyngrair k*r ddaear ? Ni allesid 
gwneuthur hyu k neb, ond 5*r hwn yr oedd Brenin y nefoedd 
yn chwenycfa ei anrhydeddu, Gweitbred o ras oedd, teilwng 
i*r Duw trogarog, aDt'ylyd yr bwn ydocdd ef ^ cauys yr oedd 
gras ac cvryllys da yn y cyfemniod cyntaf, er byny, •' rbago-. 
ro) olud ei ras ef (fel tnae*r Apostoi yn ei ahv Eph. ii. 7.) 
oedd yn ngbadw yn yr ail, Mae'n sicr mai gweitbred o ras, 
cwyllys da, a rhyfedd ymostyngmd yn Nuw, oedd myned i gyf- 
ryw ^yfanimod ft'i greadur ei bun Nid oedd dyn i.fod wrth 

' ei reol ei bun ond wrtb reol Duw. Ac nId oedd ganddaddim 
i weitbio ftg ef, ond"yr byn a dderbyniasal g9n Dduw. Nid 
oedd dim cyfartalwcb rbwng y gwaitb k'r gwobr addewedig. 
Cyn y^cyfamniod hwnw, yr oedd dyn yn rhwym i ufudd-do(| 
]icrffaitb, oberwydd ei yniddibyniad naturiot ar Dduw ', a mar- 
wolaeth oedd cyflog naturiol pecbod -, yr hyn a allasai ac a'' 
fuasai cyfiawtider Duw yn ei ofyn, pe na buasai gyfam- 
rood rbwng Duw a dyn : ond yr . oedd Duw yn rbydd j 
ni allasai dyn bytb ofyn bywyd tragywyddol fel gwobr 
ei waHb, pe na buasai y cyfryw gyfammod. Yr oedd 

' Duw yn rbyfld i drefnu ei greadur fel y gwelai yn ddaj 
a' pile safasai yn ei uniondeb tra parbasai *r byd, ac beb 
fod cyfammod yn addo bywyd tragywyddol sddo am 
ei ufudd-dod, gallasai Duw dynu yn ol ei law gyobaliol 
oddiwrtbo yn y diwedd, a gwneyd iddo litbro yn ol ' 
i grotb dim, p'r lie y tvnodd gallu dwyfol ef allan.^ 
A pba gam yh yr^Arglwydd fuasai cymmeryd ymaitbyr byn a 
rad roddodd efe ? Ond yn awr wedi gwneyd y cyfkmmod, 
daetb Duw yn ddyledwr i*w ffyddlondeb ei bun. Os gweitbia 
dyn, gall ofyn y gwobr ar sail y cyfammod. Gallasai^ yr ang- 
ylion y pnd hwnw, wedi ei ddercbafu i'r bri hwn, ei gyfarch 
fel byn, *' Henifych well yr bwn a gefaist ras ; yr Arglwydd 
sydd gyda tbi !'* 

Yn drydydd, Gwnaetb Duw ef yn arglwydd y hyd, tywysog 
yt ^s-greaduriaid, arglwydd ac ymerawdwr yr boll ddaear. Ki 
Greawdwr a roes iddo lywodraeth ar bysg y m6r, ar ebediaid 
yr awyr, ar yr boll ddaear^ ar bob peth a ymlusgai ar y 
ddaear : Vc, •' efe a osododd bob peth dan ei draed cf," Ps. vfii, 
6, 7, S* Fe roes iddo awdurdod yn gymmedrol i ddefnyddio 
a tbrefna y creaduriaid ar dir, mor, ac awyr. Felly dyn oedd 
is-lywiawdwr Duw yn y byd isod. Y llywodraeth bon oedd 
gySelybiaetb o ben-arglwyddiaetb Duw. Yr oedd hyn yn 
gyffredinol i'r gwr a*r wraig; ond yr oedd gan y gwr'un peth 
neillduol, " sef llywodraeth ar y wraig befyd^ i Cor. xi. 17. 

Digitized by VjOOQIC 



Am Ddedwyddwch Gwreiddiol Dyn, 13 

Gwelwn fel y daeth y creadariaid ato, i addef ea hymddaros- 
tyugiad, ac i wueuthur anrhydedd iddo fel eu harglwydd; ta- 
fasaot yn lionydd o*i flaeo ef^ nes iddo roddi enwau arnynt fel ei 
eiddo ci hun. Gen. ii. 19. Farai wyoeb y dyn arswyd arnynt. 
Safodd y creaduriaid dewraf yn syo^ dofion, a lionydd, gan ei 
addef ef fel eu bargltvydd a*u Uywydd. Fel byn coronwyd dyn 
*' & gogoniant ac ^ barddwcb/' Ps viii. 5. Ymddygodd yr 
Arglwydd yn dra baelipnus tuag ato ef. Gosododd ''bob petk 
dan ei draed ef 5" yn unig cadwodd un peth, an pren yn.yr 
ardd, allan o*i ddwylaw 5 sef, pren gwybodaeth da a drwg. - 

Ond, fe atlai y dywedwcb^ a viarafunodd efe hwn iddo f 
Rwy*a attebj naddo 3 Oud wedi ei wneutbur fel byn yn sane- 
taidd a dedwydd^ o'i ras, rboes iddo y gwaharddiad bwn, yr 
. iiwn yiiddo ei bun oedd gynnalydd iddo» rbag syrtbio. Trt 
ypbeth a wiria byn. (1.) Fel yr oedd yn oreu er anrhydedd 
Duvv> yr bwn a wnaetbai ddya yn arglwydd y byd isod, b6ni 
ef ben-arglWyddiaetb ar bob petb trwy ry w arwydd gweiedig 
neillduol, felly yr oedd yn oreu er diogelwcb dyn. Wedi gosod 
y dyn mewn Paradwys byfryd, gweitbred o ddoetbineb anfeid- 
rol^ a gras befyd^ oedd ei gadw oddiwrtb un pren 5 fel tystio- 
laeth weledig mai ei Greawdwr bioedd y cwbl^ fel ei Arglivydd 
^ tir gorucbel ; f:l pan welai ei bun yn arglwydd ar y creadur- 
iaid, y co€ai yn wastad ei fod yn ddeiliad i Dduw. (2 ) Yr 
oedd yn goffadwriaetb o*i gy6wr newidiadwy, yr bwn a rodd- 
wyd iddo oV nef, i'w ystyried er ei ocbeliad. Canyscrewyd 
dyn dg ewyliys rhydd at dda, b*r byn yr gedd pren y bywyd 
§n brawf : ond yr oedd ei .ewyliys hefyd yn rbydd at ddrwg, 
a'r pren gwaharddedig oedd iddo yn gofiaetb o hyny. Yroedd 
mewQ dull yn arwydd^air parbaus iddo rbag drwg, gocjiel-d^r 
wedi ei osod b'i 6aen iV ryboddio rbag myned yn Uongddryll- 
iad ar graig pecbod. (3.) Gwnaetb Duw ddyn yn uniawn^ 
yn oyfeirio at Dduw, feJ ei ddyben peoaf. Gosododd ef, fel 
Moses, ar ben y bryn, yn d^l ei ddwylaw i 'fynu ' i'r nefoedd ; 
ac fel y cynnaliodd Aaron a Hur ddwylaw Moses i fynu, (Exod. 
17. 10, 11, 12,) felly rboes Duw gorpb syth ac unmwn i ddyn, 
ac a wabarddodd iddo fwyta o'r pren bwn, i'w gadw yn yr ag- 
wedd .bon o uniondeb yn yr bwn y crewyd ef. 

Gwnaetb Duw yr auifeihaid yn edrycb i laxvr tu a'r ddaear^ 
i ddangos y bjddai iV cynnaliaeth gael ei ddwyn pddi yno j 
ac, yn . gyfaCtebol, mae'n rbpddi iddynt eu portbiant : ond y 
mac agwedd sytb corpb dyn, \ r hwfl sy'n edrycb i fynu, yn 
dangos iddo fod ei ddedwyddwch yo trigo awcblaw iddb^ yn 



d by Google 



>4 ' Am ddedmyddwch €wreiddiol Dyn. 

Nuw ; a'i fod iV' ddysgwyl o'r Defoetkl, ac n\d o* r ddaear. 
Yn awr jw oedd'y pren teg hwn, o*r hwii y gwabatddwyd ef l 
fwyta, yn dysgu yr iii> wjers iddo ; nad Oedd ei ddedtryddwch 
ya aro8 yn y mwyobad o*r creaticiriaid, canys yr oedd dtffyg ^ 
hyd yti ood yn Mharadwys : felly yr ocdd y pren gwabartlHed- 
ig, niewn effaith* yn Haw iV holl greadnriaid, yn cyfeirio y 
dya oddi wrtbynt hwy at Dduw am ddedwyddwch. Arwydd 
o wagder oedd> yn cael eJ osod cr ffiaen drws y greadigaetb^ a'r 
.argva£f hwn arna, nid dpi%a dy arphtoysfa. ' 

Vn bedwerydd, Fel yr oedd ganddo berffkith lonyddwch o'l 
ftwn, felly yr oedd ganddo beriferitb dawelwch oddi allan. 
Nid oedd dim i warthruddo ei gal6n ; nid oedd gan gydvrvbod 
ddim i wncyd ond ei ai wain ef, ei gyninserad'wyo,. a*i wledda : - 
ac oddi allan^ nid oedd dim i'w flino ef : yr oedd y ddau gym- 
roar dedwydd yn byw mewn perffaith gariad 5 ac er hod eu, I 
gwybodaetb yn helaetfa> cywir, ac eglw, ni ivyddent oddi\vrth 
. gywilydd. Br en bod yn noetbion^ nid oedd yswiidod ar eu 
hwynebau 3 canys yr oedd- pechod^ bad cy wilydd, heb ei ban 
cto, Gen^i ii; 25. nid oedd eu cyrph prydferth yn ddarDstynged- 
ig i mwaid &t aw>r 3 My nid oedd raid iddynt wrrh ddillad, 
y rbai yd trreiddiol ydynt arwyddioii o*n cywilydd. Nid 
oeddynt yn ddarostyng^dig i unrbyw. glefydau, neu boenan y 
ac er nad oeddynt i fyw yn segur, eto nid oedd poen, blinder, 
sa cbwys y wyueb yn adnabyddiis yn y cyflwr bwn. 

Yn hummed, Yr oedd gan ddyn fywyd o byfrydwcb pur, a 
difyrwch dieotbacb, yn y cyflwr hwn. Afonydd o byfrydwch 
pur oedd yn rbedeg trwyddo. Yr Oedrf y ddaear, a*i cbytfawn- 
der, yn awr yn ei gogoniant ; nid oedd dim wedi dyfod i mewn 
i annrddo barddwch y ereaduriaid. Gosododd Duw ef, ntd ' 
mewn He cyfiredin o'r ddaeai* ond yn Eden 5 Ue eowog am 
byfi:ydwch, fel ma© ei cnw yn arwyddo : ie, nid yn unig Eden, 
ond yn Ngardd Eden; y liannercb hyfrydaf o'r He hyfryrf 
liwtow > Gardd bkonedig gan Dduw ei bun, i fod yn breswyl- 
fod i*w anwylyd. Pan wnaeth Dnw y creadnriaid eraill dy- 
wedodd, *' Heigi*d y dyfrbedd ymlusgiad byw. Gen. 1. 20. 
A *' dygcd y ddaear bob petb byw wrth ei rywogaeth,'"adn. 
24. ond, pan oedd dyn i gaet ei greu, dywedodd *' Gwnawn 
ddya** adn« 26. • Felly, pan oedd y rban arall oV ddaear i gajel' 
ei dodrefnu gyda- Uysieu- a pbreniau, iXiW a. ddywedodd,* 
'^eginedy ddaear egin sef llysi^u yn hadu bad^ a pbrenau' 
i&wytbloov" &c. Genv. J. 11. Ond am Baradwys dy wedir,** 
JDwo aiiplannodShi/* Peft.il. 8. yr byn sy'n dangos enwogv 



d by Google 



rwydd «teyiduol yn yr anld bono, tii bmit i beb rbm wM o'r 
ddaear, er «* bqd oM ye brydfettth. Nid oeiW arnocinen dim 
cyofi&UaeUi na Jiy^dweh 3 canys 'yr oedd ^' pob pren dyiflo- 
Dol fr ^olwg a dttiODos yn fwyd/' adn. '9* Ni >vyddai ddhn am 
J dylyrwdb hwnm, a ddyfewiodd gkuddesl i foddio 'r bly« : ©od 
yr oedd ei ddyfyrWch y cyfiy w «g a ddaeth o law Duw 3 beb 
dreiglp trwy ddwylaw peobaduraB, y rbai a osodant ea hoi 
aflftJB aryr byn y -cyfiyrddont -% cf. ffellyyr -oedd ci by- 
frydwch yo Mir, a*i ddyfyrwcb yn goetbfcdig. Ac eto yr wyf 
yn daages^i chwiff&rdd'Tnuxy rkagomU yr oedd doeiMmeb wedi 
m»^d4m0i»ui*wgalon,' Sicr g«i byny fod giprybodaetb yn 
by£ryd«reb i'w aneid. Uawer »o ddyfyrwob mac rbai yn ci 
gael wptb obwilio i'r ^readigactb^itrWyyr ycbydig wybodactb 
^ ' «ydd ganddyut ! Ond yr oedd by^nydwcb lAdda yn liBmer rha- 
V garacb» <r^ 'r dedd «i lygaid treidd^ar, yn-darllan tlyfr gareitb- 
redoedd Duw ; yr hmu a«sododd Duw o'i flaen 'cf, i'r^iybcn 
iddo ei ogoneddu ynddo ; a diau ei fod yn addas i'r gorcbwyl. 
Ond uwcblaw*r cwbl, ei wybodaetb am Ddaw« a byny fd ei 
Dduw tf'y a'igyiode'fCbaB ag cf, ni allai lai 11a gweini yr by- 
irydwcb mwyaf i gilfachau pellaf ei galon. Mawr byfrydwch 
y raae*r sfunt yii ei gael yn y golygiadau byny ar ogoniant 
; I>aw, ag y -mae eu heneidiau w-eitbiau J^ ^^ mwyobau er ca 
bod wedi^u ban^gylchu S lla^er o wendid^ end gellir crtdu 
£od Adda ddlbeched yn oael ilawer mwy. niftu ftrqhwaetba 
p banaw «f oV byfrydweh. bwn yn belaethacb^ 

Yn olaf, yr oedd yn anfarwol. Mi buasai f>ytb yn marw, 
pe na fibechasai^ yn acbos,pecbod y bygytbiwyd manwolaetb^ 
Gen. ai. 17. Yr byn sy'n dangos mai pertbynu i becbod y 
mae, ae nid i*r natur ddynol ddibecbod. Yr oedd ansawdd 
perffaitb ei gonpb, yr bwn a ddaetb o law Duw yn dda iawn ,* 
a •cbyBawn^er a sancteiddrwydd ei enaid, ynattal pob acbos- 
jon tu fewuol o farwolaetli { nid pes dim yn barod i aafn 
ddinystrLol y bedd, xxid y corpb gtBoel, Pbil, iii. 21. aV rkaia 
bechasant. Job. xxiv. 19. A golfeil neiUduolDuw am ei greadur 
diniwardj a^' cadwodd rbag unrbyw draia allanoL Mae yr 
Apostol yn bysbysu, Rhnf v. 12. *'Mai trwy undyn y daeth 
pej^bod i'r l)yd, a marwolaetb trwy bedbod." Wele y drw» 
Irwy yr bwn y daetb pechod i mewn ! Gweitblpdd Satan ft'i 
gelwyddau nes el gael yu agored, ac felly daetb marwolaetb i 
mewn; AC am byny y dywedir ei fod yn "Ikiddiail dyn o*r 
dechreuad," Joan,viii, 44. 

• B3 

Digitized by VjOOQIC 



16 Am ddedwyddwch Gwreiddiol Dyn» 

Wele, dangosais i chwi sancteiddrwydd a dedivyddwch dya 
yn y cyflwr hwn. Os dywaid neb, beth yw hyn oH i ni, y 
rhai na phrofasom erioed o'r cyflwr sanctaidd a dedwydd 
hwnw } Gwybyddent ei fod yn perCbyn i ni mor belled a bod 
Adda yn wreiddyn boll ddynolryw, ein pen cyflFredin a'n byn- 
.ddrychioiwr j yr hwn a dderbyniodd gan Dduw cin hetifedd- 
iaetb a*ii golud i*w gadw iddoei huna'i blant^ a'i drosglwyddo 
iddynt. Gosododd yr Arglwydd boll olud dynol ryw (fel pe 
baasai) mewn tin llong ; ac fel y gwna^tbem ein bunain> 
gwnaetb ein tad GyfTredinol y llong-lywydd. Rbododd fen- 
dith yn y gwreiddyn, i gael, pe trinasid ef yn iawn« ei wasg- 
aru i'r boll gangenau. Yn ol y testun, gwneuthur Adda yn 
uniawn^ efe a wnaeth ddyn yn uniawn ; ac yr oedd 
Iwll ddynol ryw yn uniawn ynddo ef. Canys '^ os sanctaidd 
y gwreiddyn y mae y cangenau hefyd felly. * Chwanegir w 
byn etc. Pe safasai Adda ni fuasai neb yn ffreuo iCr drefi^. 

CYMHWYSIAD 

tjirawiaeth YCyfiwr o Ddiniweidrttydd, 

Defnydd J, Er addysg. Mae hyn y dangos i ni (I.) 
Mai nid Duw; ond dyn ei hun^ fu'r achos ^ o'i ddinystr. 
Gwnaeth Duw ef yn uniawn. Gosododd ei Greawdwr ef i 
fynu, ond tatlodd efe ei bun j lawr. Ai gwalth Duw yn 91 
gyfeirio ef a'i dueddu at ddv4, fu'r acbos o'i ddewisiad gresynol ? 
Neu a ymddygodd y pef mor grintach tu ag ato, fel y gwas-. 
gwyd ef gan eisieui'w yro i Uflfern i ofyn cymmorth ? Na ddo, 
dyn oedd, ac yw,yr achos o'i ddinystr ei bun. (2 ) Gall Duw yn 
dra cbyfiawn ofyn ufudd-dod perffaith gan ddynioniV ddeddf, 
a*u collfarnu am beidio ufiidd-bau yn berffaith iddi, er nad oes 
ganddynt yn awr, ddim gallu i*w cbadw. Wrth wneuthur 
felly, nid yw ond casglu lie y gwasgarodd. Rboe's allu i ddyn 
i gadw yr boll ddeddf. Collodd dyn ef trwy ei fai ei bun j 
ond ni allai ei becbod ef byth gyiqmeryd ymaitb yr bawl sydd 
gan Dduw i ofyn ufudd-dod gan ei greadur, ac i gospi am 
annfttdd-dod (3.) Gwelwn y rhwymedigaetb anfeidrol sydd 
arnom i Jesu Grist yr ail Adda y yr hwn trwy ei werlhfawr 
•waed ei bun a ennillodd ein rhagorfraint yn ol, ac y mae yn ei 
•bynnygyn rhad i ni, Hosea xiii. Q. yn ngbyd^ sicrwydd tra^ 
gywyddol na ellir ei Iwyr golli byth mwy, Joan x. 28. 2g. * 

Gras a ddiogela y rhai y darfu i ewyllys rhydd olivvngi 
lyngclyn trueni. 



d by Google 



Am ddedwyddwch Gtcreiddiol Dyn, IJ 

Befntbd II. Mae byn yn argyboeddiad i dri matb oddyn-* 
ioD, () ) I*r rbai sy'n casau grym duwioldeb. He bynag y 
byddo 3 y rhai nid ymbyfrydant mown dim ond yn y byd a*i 
ehwantau. Mae*n sicr fod y rbai byny yn mbell oddiwrth 
gyfiawnder , yn gas ganddynt Dtluw, Rbuf. 1. 30. gan eu bod 
ya casau ei ddeiw. Buasai Adda uniawn yn Mbaradwys yn 
ddolur llygaid ma\vr i*r cyfryw ddynion^ fel yr oedd i'r sarpb, 
had yr bon ydynt, fel y tystia cu pecho^au. (2.) Mae'n ar- 
gyhoedtiiad i'r rhai sy*n gvrawdio' crefydd, a'r rbai sydd gy- 
wilydd gaiiddynt ei barddel ger bron y byd diras. Mae cenedU 
aetb yn gwneyd mo» hyf ar y Duv^r a'u gwnaetb, yr hwn a 
ddicbon eu dryllio me«vn rounod, fely dirmygant dduvfioldeb, 
ac y gwawdiant symlrwydd; ** Yn crbyn pwy yr yrnddi- 
grifwcb ? Yu erbyn pwy y lledwcb safii, ac yr estynwch 
dafod >" Esay Ivii. 4. Ai nid yn erbyn Duw ei bun, delvr 
yr bwn^ wedi ei badferu i ry w radd ar ei greaduriaid, sy'n cu 
gwneyd yn ft'yHaid"yii eicb golwg chwi > Ond, " Yn awr na 
watworwch, rhag cadarnhau eich rbwyinau.'* Esay xxviii 22. 
Sancteiddrwydd oedd y gogonrant a roddodd Duw ar ddyn 
}Min greodd efe ef. Ond yn awr y mae meibinn dynion ya 
troi y gogoniant i gywiJydd, o herwydd eu bod bwy eu bu- 
na! n yn ymogoneddu yn eu cywilydd. Eraill a gymnierad- 
wyant grefydd yn ddirgel, ac. yn mysg cyfeillion crefyddol a'i 
harddelant hi',* y rbai brydiau eraill, 1 fod fel eu cymmydog- 
ion, a'i gwadant bi. Mor Weiniaid ydynt, fei y chwytbir 
hwy o amgylch ag anadl y drygiodus. 

Cbwertbiniad dirmygus, c^llwair, annuwiol*, a gwawd ffol 
allan o enau faalogedig, sydd i lawer yn rheswm anwrtbwyneb- 
ol yn erbyn crefydd a sobrwydd 5 canys mewn pertbynas i 
grefydd, maent fel colon^nod ynfyd beb gaton. O nad ystyr- 
iai y cyfryw y geiriau pwysfawr byny. Marc. viii. 38, *'Cany8 
pwy bynag a fyddo cywilydd ganddo fi a*m geiriau, yn yr 
odinebus a'r becbadurus genedlaetb bon ; bydd cywilydd gaa 
Fab y dyn ynlau befyd, pan ddel yn ngogoniant ei D^d, 
gyda'r angylion sanctaidd/^ (3.) Mae*n argyboeddiad iV pro- 
ifeswr balcb hunan-dybus, yr bwa sy*n mawryguei bun mewa 
gwisg glytiog o fratiau. Mae llaw^r, wedi iddynt gasglu ycbyd-' 
jg wybodaetb am grefydd, achwedi diwygro ychydigyne?byw- 
yd, yn ymchwyddo mewn tybiau naawr am danynt eu bxi- 
ttain. A'^wydd alarus fod effaitb y codwm yn aros yn drwra 
arnynt, ac na ddaetbant eto alynt ei^ hunain, Luc xv. \J. 
Idae ganddynt lygaid tu 0)^ i weled eu doniau^ ond heb lygaid; 
' B 3 



d by Google 



IS Am ddedto^ddweh' Gwreiddiol DjfH. ' 

o*u raewD^ nac o'li blaen, i weled eii heisien, yr byn yn ddiaa 
a'u daro8tyngat bwynt -, oblegydfe ddwg gwir wybodaeth ddyn- 
iori i weled y petb a fuont unwaitb, a'r peth ydyqtyii awr^ 
ac a'a darostvirng hwynt, ac ni oddef iddyiit foddloni ar y 
1,'ras a gawsaot y ond fc bair iddyiit wasgu y ralaea, "Gaa 
angbofio y petbau oV tu oV* Fhil. iii. 13. 14'. Ond mae y 
dynion hyny y fath wrthrycbau o dosturi, a dyn a fyddai wedi 
fboi ei balas ar dAn, yn ymffrostio mewn bwthyn a godasat 
iddo ei hiin o'i falurioo, w iddo fi>d yh dra gwael, ua ailaise-. 
jjl! yn wyncb stoFox. 

JD.bfnyddIII. . Eirgalar. Dyma'rlleV.ocdd adj&ilad uchefc- 
wycb, (Jyn wedi ei ger^ fel paUs teg, yn awr yo gorw.edd ytt 
y liudw ; sat'wn acedrychwn ar y disti-yw, a difeFWB.d(Jagra.u. 
i>yma alar, dc a iydd ya aebos galar. A allem ni. beidio 
wyio, pe gWelem ein gvlrlad wedi ei ditiystrio, a'i tfiroi ya afo-.. 
ialwch gao y gelyn? Pe gwelem, eia tai ar dftn, a'n teulu'a 
trengu yn y fflamiaii ? Ond y naae byo yn fyr Uwn w«ftb. 
yr olwg ercbyll sy ar ddya weili syrthip fel sereii o*r nef. O h 
em allem. ddy weclyd yn awr> O na b'uasc;^ fel. yo y misoedd 
o'r blaen^ pan nad oedd tin ystaen yn ein natur, iin cwmmwl 
ar ein m^eddyliau, na dim balogrwydd yn ein calonau I- pe oa. 
buasem griped bewn gwell ^yflwr, buasai 'r atjbos yn Ilai j oni; 
y rbai a ^kbriawyd inewfi ys^arled,, a gofteidiasant y tomen-, 
ydd. Pa h raae'o gogonkntcyuiftfya awr ) Unwaith bebv 
dywyhwcb y» y i»eddwl> beb wrtbryfelyn yr ewyllyi, nac. 
annbrefn yn y sercbiadaa. Ond ofeb ! " Pa wedd yr aetb f^ 
ddjnas. ffyddlon y^ buttain 5 Uettyodd cyfiawnder ynddi j ood 
yr awr hon lleiddiaid t- JEna hariaa a aeth yn sotbach> ein 
gwin sydd wedi ei gyBHsysgtt ft dwCr*'* Y g»ion a fa unwaith. 
yu d^ i Dduw^ a drowyd yj&. »wr yuo^oi lladrou. Bydded 
ein bebwlcfliispp, eany« y go^edsaort a y«i«dawodd. Gwyii- 
fydedig oeddit, 6 ddya, pwy oedd tnaegia ti! m allai poeo na 
chleffd effeitbio arnat^ oa marwel^th ne«au atat, nid oedd iin. 
ocbenaid i gty wed ^nit» nes tynu o bonot y ffiri|tythatt cbwer^v"- 
on bvB oddiar y »ren gwabarddedig. Xr oedd y nef yn 
tywynu arnat, a'r ddaear yn g*fenu : Oeddit gydym4itb angylr 
ion, a chas gan ^t^reyliaid. Ond mor isel inae e(e yn awr 
wedlmyned^ yrhwn a grew yd I lywodtaetlwi ac a wnaed yn 
arglwydd y byd 1 Syrthiodd y jgoron oddiar ein,|»ctt : gwae ni 
yn awr bedm o bonom. Y cresaiuriadd a wnaed i*w waaanaea^r 
w, sydd er y cwyo)|) mewn gwrtbry fel i'w eibyn, a*r lleiaf a 
lionynt^ tjud caelc^orcbysunya, syjd ry 'drecb kido. Dwfr ^ 



d by Google 



Dedwyddwch Gwr^iddiol Dyn. \$ 

orchuddiodd yr hen fyd^ tSn a ddifaodd Sodora ; y ser yn eu 
graddau a ymladdasant yn erbyn Sisera ; llyfiaint^ ednogiflid, 
llau^ &c. a droisant yn dilialeddj^ryri Phai:ao a*r Aipbtiaid; ilau 
a ysodd Herod : i'e, nid yw dynmewn cyngrair AYanifciliaid 
nac & cberrig y niae%" Job v. 28 ^ Mae mewn pa*ygl 
y bydd ibwy bynag a*i cafifo, ei ladd. Qcb ! fel y syrtbiasom ! 
Fel y aoddaspro i lyngc-lyn trueai I yr baul a facbludodd ar- 
jiom^ angeu a ddringodd i'n ffeneatri ; a*n gelynion a dynasant 
eiadaolygfu}j,a«aoifo)«<idaDl yn eiq trueui.Yinfryn)wiiilftwr> 
a bydded i^aannlirefn ein toi tii a cbyivilydct. £to, y inae go- 
baith yn Israel yn acbos y pttb hvra. Tyred gan byny, o becb- 
adur, edrycb at Jesu Grist, yr ail Adda j gad yr Adda cyntaf 
a'i gyfamuoch) tyred at Gyfryngwr aMeichniydd y cyfammod 
newydd a gv^ell : a dyweded eich calonau, ** bydd dywysog i 
ni, a' bydded. y cvirynip bwn dan dy law di !** " A dyfered ein 
ijygad ac na pheiditd^ am oad oes gorpbwysdra : byd oni 
^drycbo, ac oni ysJyrio> yr Arglwydd o'r n«foedd.*' Galar. 
Vi.49, 50. 




dbyGqogk 



YR AIL GYFLWR. 

SEP, 
fJYFLWR NATUB, NEU HOX-JLAWL LYORBDiaAETIK 

PEN I, 

PXCHADURCSBWTDBt SYST Ylf El OTflXWR VATUWL 

GENESIS. VI. 5. 

wrf V Arglwydd a ioelodd mai atnl oedd diygioni dyn ar 
y ddaear^ a bod KoU fwriad meddylfryd ei galon yn 
unig yn ddrygionus bob amser. 

^WELSOM yr hyn oedd dynfel y gvvnaeth Duw ef, yn gre* 
adur hawddgar a dedwydd ; golygwn ef yn awrfel y dadwnaetli 
efe ei bun j a cheir ei weled yn greadur pechadurus a thru- 
cnus. Dyma'r cyflwr gresynol y dygwyd ni iddo trwy'r 
cwympj cyflwr morddu ac alaetlius ag oedd y Hall ynogo- 
neddiis ; a hwn a alwn ni'n gyffredin, yn gyflwr natur, neii 
gyflwr dyn wrth natur ; fel y dywaid yr Apostol, Eph. ii. 3. 
" Ac yr oeddyni ni wrth natnriaeth yn blant digofaint megis 
eraill." Yma mae dau beth i'vv hystyried • laf Y pechadur- 
usrwy dd j 2LI. Trueifji y cyflwr hwn, yn yr hwn y mae'r boll 
Vdi diadgenedledig yn byw. Dechreuaf gyda phechadnrus- 
rwydd cyflwr dyn wrth natur, o'r\hyn ma«'r testun yn rhoi 
cyflawn ddkrluniad,' er yn fyr 5 '* A'r Arglwydd a welodd oiai 
ami oedd drygioni dyn,** &c. * * 

Amcan a bwriad y geirtaii byn yw, cyfiawnhau *r Arglwydd 
yii ei waith yn dwyn diluw ar yr ben fyd, Mae dau betb neilU 
duol i sylwi arnynt yn yr adnodau blaenCfol. (I.) Priodasau 
cymmysgedig, ad. 2. Meibion Duw, cenedlaetb Setb ac Enos, 
proffeswyr y wir grefydd, yn pnodi gyda merched dynion, ha- 
logedig a inelldigedig biliogaeth Cain. 

Ni ddygasant eu bachos o flaen Duw, fel y byddai iddo 
ef ddewisiddynt, Ps. xlvii. 4. Ond beb barcbu ewyllys Duvr^ 
Aewisasant, nid ya ol rheolau eu cred, ond yn ol eu dycbyna-*. 



d by Google 



Eglurhady Teslun, 21 

nygion : gwelsant maj teg oeddynt; a'u priodas d bwy a b.i* 
rodd eu bysgariaeth oddiwrrtb Udiiw. Dyma un o achostoii 
y dUuw, yr hwn a foddodd yr hen fyd. O oa allai holl broffes- 
wyr ein hoes ddadl€U,-*-dieuog. Ond er i*r pecbod hwn ddwyn 
dilmv ar y'byd; eto ni ysgubodd y diluw y pecbod hwn 6*r 
byd, yr hwo niegis cynt, sydd yi awr hon, t'el un-achos o ad- 
feiliad cretydd. Petli cyffredin yn mysg y Pagahiaid oedd 
newid en duwian, wrth newid i setyllfa briodasol : A Uawer 
siampl alaetbus o'r un peth a geir yn mhtith cristionogion> M 
pe byddaidynion o'r un farn a Pbarao^ nad yw cr«fydd yn per- 
tfaynu ond i'r rhai nad ,oes gand<lynt ddim arall i ofalu am 
dano» £xod' v. 17. (2.) Gorthryrader mawr, ad 4. •* Cawri 
oedd ar y ddaear y dyddiau hyny/' dynion mawrion, nerthol, 
a drygionus iawn, *' Yn llenwi y ddaear a thrawsedd/' ad. 11. 
V Ondni thyciodd eu cryfder na tbrysorau drygioni iddynt, yn 
nydd digofaint. Eto mae e*w angby6awnder yn denu Uawer 
yn ddiofn yn wyneb y siampl ddyciirynllyd bon. Cynimaini a 
hy« am gyfeillacb annuwiol^ a phechodau neilldnol yr oedd 3rr 
oes bono yn eaog o honynt. Ond nid oedd pob un a foddwyd 
yn y diluw yn euag o'r petbau hyn, ac oni wna Barnydd yr 
holl ddaear farn ? Gan byny, yn y testun hwri, y mae cyhudd* 
\ iad cyfiredin yn cael ei rot yn eu berbyn^ *' ami oedd drygioni 
dyn ar y ddaear," &c. Mae byn yn wir, canys gwelodd Duw 
ef. Mae dau betb yn cael eu rhoi yn eu berbyn yma. 

Yn gyntafi Llygndigaetb biichedd^ drygioni, ami ddrygioni. 
Wrtb hyn rwy'u dealleu bucbeddau 3 oblegyd y mae'n cael ei 
wahaniaethu yn amlwg oddiwrth ddrygioni eu calonau. Yr 
oedd pecbod eu hymarweddiad yn fawr yn ei mttur^ ac yn cyn- 
nvddu yn ddirfawr trwy yr amgylcbiadau a enwyd j a byn, 
nid. yo uuig y'mblitb hiliogaetb felldigedig Cain, ond bil Seth 
dduwiul befyd : yr oedd drygioni dyn yn ami. Dywedir 
y* mhclUch f ar y dduear, (1.) ^ gyfiawnhau Uymder yr Ar- 
glvvydd^nidyn unig yn tori pecbaduriaid yraaitb, ond yn an-> 
tfurfio tegwch y ddaear j ac yn ysgubo y creaduriatd diresTim 
o boni trwy 'r diluw 3 gan fud dynion wedi gosod nodau en 
banouwioldeb, cy/iawn oedd i'r Arglwydd osod nodau o*i ddi- 
' gbfaint^ ar y ddaear. (2)1 ddangos ecbryslondeb eu pechod/ 
yn gwneyd y ddaear a adduruasai yr Arglwydd at wasanaeth 
dyn, yn geuffos pecbod, ac yn chwareule i gydawni eu dryg- 
ipni arni, er. gwaetha'r nefoedd. Gwelodd Duwy Uygriad hwn ; 
hid yn unig fe*i gwybu^ ac a sylwodd arno ; ond -^wqaeth 



d by Google 



2«' • • Egiurhad^ TesluA. 

uldyat hwjrlliaii w,ybod, icklto «ylwi arno, ac DftdaogboflcKhl efe ' 
y ddaear, er itldyat hwy anghofio y nefoedd. 

Ynail, llygiediga«th ^tun, ^' iioH i'lvria&d iBieiildyH'rTd e^ 
galoiS yD uni|^ yo ddrygiontfis hob ems^H*.'* Mae iioil ddr^iiyiri - 
Qa .bucbeddauj yn caei el ddiiyo ynia i'r tfynnoiiell a*r gwresdd- 
yti : calon ddrvvig oedd g^vrrciddyn ycwbl. Yrebaid, yx bwn 
awuaed yo unlawn yn eib^lt gynneddfau, ^y*n awry^n bdB- 
awl ddidrefn. Y galon. ft wnaed yn ol caloD Dow, ay'n awp 
ya grocs iddi, yn ^eitb-d^ pab annuwrioldeb, Marc. tii. 21.1W. 
Gweliv\ch galon dyn wrtb aatiir, h\ y mae'rlestuo yn ei ildaiig^ 
OS. Mac'r fneddwl yn Uygredig, meddyUau'r galon yn <ldryg-. 
k)na6> yr ewyllys a*r aercbiadid^u wedi eullygru ; 4nVriad inedd- 
ylfryd y gaioiv b. y. \ui\> petb a ddydb ym id ygoV gallon tr«ry 
fj^ldwl, inegt«. barnu, d^ia, b«i^mdu, dyfieisio, churen^'obv, a 
pbob ysgogiftd tu l^ewnol^ 'ie, inaeV galon eibiui^ yn^>bon f ^ 
UvLmi' yr hoil <ldyebyininygian -aV meddyUau^ yn ddrwg, 1 
Cn»n . KKi X . 1 8- Mae'i* galon bob amso* yn dycbymni^a rkym 
beth, ond nid liim da y Mae meddyliaa ^ ^aJon yadra amryvr- 
^iol ; end maont oil yn li^yrgaiD. le, mactnt yn ddrwg digym- 
naysg > nid oes dim ynddyoi yn gfrnoKnudwy ger broo Duw 3 
ac idI all dim da ddyi^'od o'rgn/i^itb-d^ hwirw Ue »ae ^-^ tywysog 
Hywodraetb yrawyr** y» ginneithio, ^jub. ii. 9 acnid yr Yarpryd 
Gi^a. Nid yw pob cyfaewkiiad ynddynt, ond o*t nailiddr«rg 
i> Hall. Y n>ie meddyliiktt calon dyn vvirtrb aiatur, bob -amser 
yn ddiygionus. O'r dydd cyotat, hydy diweddaf 3^ y cyBwr 
Wn, y naeiit mewn tywylliFcb dudetv ; nid oes y radd lofaf o 
le^yrcb sanc^eiddrvrydd ynddynt ; nil uH un meddwl saoctaidd 
cldyfod o galon ansaiictaidd. O mor ddry^onas yw calon 
dyn ! O mor lygi'edig ytr ei natur ! Y pren a ddyra •ftr^'yrti 
dewjg yn niba dtr bynag y dodiir ef, a ^A ^raftertii bynag ^ 
gymiuenr gyAag ef, sydd yn brcn di-wg wrtb natur; a pbetb 
a»l] y galon Immio foA, sydd a^ihob meddndo'i mewn ynddryg* 
ioniis bod <afiiiser ? Ma€i*«) aicr fod ilygredigaetb wedi gwretdd- 
]<» y« ein calonan, wedi ymgymtnysia i'n natfur, ac wedi 
greddfii trwy«iu fioli eaaid ; ac ni all dim^in meddyginiaietbit 
ondgwrtbiol ras Dow. Y cyfryw yw cslandytY wrtb nc^tar^cyn 
ei cbyfi»ewid trwy ras! Duw y>r bwn sy'n cbwiiio'r calcmau^ * 
a welodd inai £elly yr oedd caion dyn^ cymnocrodd syiw weilU 
(i-uol a hotti ) ac ni nil y tyst ffyddbn a cbywir gamgyranieryd 
evQ-bacbos > <0r eiu bod ai yn dra thueddoi 1 gamgynnnerjd yn 
y ipw^ngc bwn, ac yn gyftVediii i' w eisgeuluM. 

Gochclwcb na byddo un meddvrl yn eicb calon ddrwg, yn 



iz^d by Google 



tglwrhai ^ Testun. 23 

dyw€ilyd, betkyw hyny \ ni > Boed rbyngddynt hwy «*r peth. 
OWe^yd gosmknkl yr Arg.iwydd y cyiidtliluwiaid yn esiampij 
fcl di y«h iV boll genedlaethiin af of byny : Uf y caent weled 
llygredigaerb etfcaloDDiueii bunain, a ph«tb ftiasai eu btwyd 
hyfy^sm befyd^ onibuasM i'r Arglwydd eu battal ; •' obleoyd 
megis mewn^ff y mae wyneb yna<teb i wyneb-, fcWy ymaecalon 
dyB i ddyn/' Y^^v. xxvii. \g, Gwnaetb cwymp Adda galon- 
aii \jawb yr un fatb yn yr achos bw»ii. M^e'r Apostol yn 
Hbuf. iii. 10. 18-. yn pro& Hygredig«ctb natar, calonau^ a byw- 
ydiRu, pawb, pddiwttb yr byn mne'r Pralmydd yn ei ddy- 
t«edyd am y drygiowus yn ei oes ef, Ps. xir. 1. 2. 3. a v. 9. a cxI. 
3. » X. 7. a xxxvi, 1. ae oddjtwtb yr byn mae Jereraiab yn ei 
ddyw-edyd- am yr anniitvml yn cf ddydtk ef, Jet. ix» 3. ac oddi- 
wrtb'yr bya a ddywaid Esay y» ef ddyddraa yntan, Ivii. 7- 8, 
ac yn pend<jrfynu, gan ddywedyd, Hbuf. iii. I9. " Ni a wydd- 
om hefyd am ba betban byna|^ y mae y ddtddf yn en dy- 
wedyd, mai wrth y rbai sydd dan y ddfeddf y n»ae hi yn ei d#y- 
wedyd, fely cauerpob genau, ae y -byddoV boll fyd dan farn 
Dnw/' Pc bviasai banes y diluw wedi cael ei drosglwyddo i 
ni, bipb dd\teyd yr acbos o bonaw yn y teston, gallasem gasg* 
hi fod boil natur dyn yp l^grcdigj canys heb hyny ni timsat 
yr Arghvydd yn drstrywib y babanod yn , y dilniic, gan nad 
oeddynt hwy yn enog o becliodau gweithretlol. Pe gwekm 
wr doctb, yriiwn w'edi' gwneyd gvraitb cywraint, a'i gym-- 
meradwyo yn faxvr, wrth ei ddodi o'i law, fel yn gymmwys i'r 
gorcbwyl ei blvnad^vyd ; ac wrth edrycb arno dracbefti, yU 
ca«l ei Jenwi §l dTglilonedd atb, ac yn ei dori yn cbwilfriw j 
oni cKa^giem oddiwrtli liyny^ fod y gwaitb hwnw wcdi Mygrii 
'n boUawl er pan wisaed ei', ac nad yw yn aWeb y dyben y 
bpwrtadwyd ef ar y cyniaf > Pa faint mwy, pan edrycbom ar 
y Duw do^tb-a sanctaidd yii dyfetba gwaith ei ddwyfaw ei 
htm, yi bwn y ;dyw.e<loHd unwaieb am danoj ei fod yn dda 
iawn J oni cba«glwn ei iod wedi cwb! !ygr«, rbagor y gwnaed 
cf ai' y cyntaf, ac na ellir cd drwsio? rliaid ei ail wneyd, neu 
ei ddinysti'io l^tb; Gen*, vi. 6. 7, *' Ac edifarbaodd ar yr Ai- 
jglwydd* wneatJJTir o honaw ef dfdyu' ar y ddaear, ac efe a ymo- 
fidiodd yn ei galton ^ a'r Arglwydd a ddy^cdodd, difeaf dd)Ti 
yr hwn- a greaw, oddlar wyncV y ddaear;^ fel gwr yn dileii 
ymadrodd o lyfr, yr bwn ni etfir ii ddiwygio trwy dynu aUari 
rai llytbyi-enau, silliadau, neu eiriau, ac y«grffennrbwngyinn- 
elhiu yma ac acwj ondrhaid ei vrneyd oik o newydd. Ond 
a ddarfu i'r diluw olcbi ymaitb lygredigaetb uatur dyn^ a well* 



d by Google 



^4 Eglurh ad y Tatun, 

haodd efe*rac)u)8? Naddo, Duw yn ei ddoctb ragluniaeth, 
" id y cauer pob genau, ac y byddo yr bollfyd. (»»" ol y diluwr 
yn gystal a'rjien fyd,) dan farn Diiw/' a oddefodu i lygredig- 
aetb natur dori allan yn Noah» tad y byd nei^ydd, ar ol i'r diluw 
' fyned beibio'. Gwelwn ef, fel Adda arall yn pecbu trwy 
ffrwytb pren. Gen. ix. 20, 21. " Ef<j a blannodd wiuU^in, ac a 
yfodd o'r gwin, ac a feddwodd, ac a ymnoetbodd yn ngb^nol y 
babcll/* Mwy na byny, mae Duw yn rboi yr un rbeswm am 
attal diluw ne^ydd, ag y mae efe yn ei roi yn y testan a ddyg^ 
odd y dituw ar yr hen fyd t *' ni cbwanegaf (roedd ef) fellditb- 
io'r ddaear mwy er mwyn dyn : o bervvydd bod bryd calon 
dyn yn ddrwg o'i ieuengctyd," Gen. viii. 21. Trwy yr byn 
mae^n dangos, na ddiwygid dynion trwy y moddion byn ; a 
pj^e ymddygai 'n barbaus tu ag atynt fei y gwnaetb, byddai yn 
anfon diluw o byd ar y ddaear, oberwydd fod llygredd dyn yn , 
parbaii yr un wedi'r cwbl, Ond er na aiiai 'r diluw ddwyn 
yijnaith lygredigaetb dyn> etd mae'n cyfeirio at y llwybr i 
wneyd byny, sef fod yn rbaid geni dyn o ddwfr ac o'r yspryd, 
a*i godi o farwolaeth pecbod, trwy ras Crist, yrhwn a ddaeth 
trwy ddwfr .a gwaed j allan o'r hon y mae bydnewydd o saint 
ya codi yn yr ailenedigaetb, fel y cododd byd newydd o hech"' 
adariaid allan oV dyfroeddy He gorweddasant yn bir wedi ea 
claddu (mewn cyffelybiaetb) yn yr arcb. Gt|llwn gasglu oddi- 
wrtl> 1 Pedr iii. 20. 21. lie mae'r Apostol yn dweyd am arch 
Koe, ' yn yr bon ycbydig, seF wytb enaid^ a acbubwyd trwy 
ddwfr. Cyffelybiaetb cyfattebol i'r bwn sydd yr awr bon yn . 
ein bacbub ninnau, sef bedydd/' Gan fod y dwfr diluw yn 
^yffeLybiaetb gyfattebpl i tedydd ; yna y canlyn ei fod yn ar- 
wyddo (fel ttiae bedydd) * golcbiad yr adenedigaetb, ac adnc- 
wyddiad yr Yspryd Glan." I ddiweddu, gall y dyfroedd byn, 
er cu bod yn awr wedi sycbu i fynu, fod yn ddrych i ni, yn yr 
bwn y gallwn weled bollaivl lygiedigactb ein natiir^ a*r angen- 
rbeidrwydd am adenedigaetb. 

Oddiwrlh y testuu, gellir cas^^hi y pwngc atbrawiaeth. 
pwysig a ganlyn, fel y rbedo yr bwi) a*i darlleno, sef, ^od natuf 
dynj^n awr wedi cwbl lygru, Onid oes cyfnewidiad galarus a 
dadyracbweliad rhyfedd yn awr yn natur dyn ! Ar y cyntaf, nitl 
oedd ynddo ddim drwg ; yn awr nid oes ynddo ddim da. 

Wrtb ddilyn yr atbrawiaeth bon, caf 

Yn gyntaf, ei cbadarnhau. 

Yn ail, dangos y llygredigaetb bwn yn ei amry wiol ranau/ 



.dl,y Google 



Idygredigneth Natur Df/n* 25 

Yn drydgdd, dangos pa fodd y llygrwyd natur dyn. 
Ac yn olaf, gwncyd cymhwysiad. 

Bod Natur Dyn wedi ei llygrti. 

Yn oyntaf, Yr wyf i gadarnhau yr atbrawiaetfa o lygredig- 
aetb dyn ; i ddangos y drycb ger bron eicb Hygaid, fel y gall- 
ocb weled pecbadtirusrwydd eicb natur. Ac er fod Duw yn 
gvirneyd sulw niawr o bona\T» y mae Ilawer heb ei ganfod.— - 
Ymgyngborwn yma — 1. A Gair Duw. 2. A pbrofiadau ac 
amgylcbiadau dynion. 
1. Er prawf ysgrytbyrol, ystyriwn, 

Yn gyntaf, Fel mae*r ysgrytbyrau yn «ylwi yn neillduoi ar 
/ryfranogiad delw Adda wedi *r cwynip iV biliogaetb, Gen.v. 
. 3. " Adda a genbedlodd fab ar ei lun a'i ddelw ei hun^ ac a 
alwodd ei enw ef Setb.** Cydmarwcb bon &*r adnod gyntaf 
yn y bennod^ *' Yn y dydd y creodd Duw ddyn, ar lun Duw y 
gwnaetb efe ef." Gwclwn yma fel y mae y ddelw ar yr bon y 
crcwyd dyn, yu wrtbwyneb i'r ddelw ar yr bon y cenbedlwyd 
ef. Gwnaed dyn ar ddelw Duw ; byny y w, gwnaetb y Duw 
sanctaidd a cbyfiawn, greadur sanctaidd a cbyfiawn ; ond cen- 
bedlodd Adda, wedi 'rcwymp,fab« nid arddelw Duw^ ond ar ei 
ddelw ei bun ; byny y w, Adda becbadurus a genbedlodd fab 
pecbadurus. Canys, fel yr oedd delw Duw yn cynnwys cyf- 
iawnder ac anfarwoldeb, fel y dangoswyd o'r blaen, felly yr 
oedd delw Adda wedi*r cwymp yn cynnwys llygredigaetb a 
marwolaetb. Cydmarwcb 1 Cor. xv. 49^ 50. k*T 22 adn. Gan 
fod Moses, yn y buqamed bennod o Grenesis, yn dvi^rn i'r byd • 
yr ysgrifen marwolaetb cyntaf, mae*n ei ddecbreu, drwy 
ddweyd fod Adda farwol yn cenbedlu marwolion. Trwy becbu, 
daeth yn farwol, yn ol y bygythiad ) ac felly cenhedlodd fab 
ar ei ddelw ei bun, yn becbadurus, ac o ganlyniad yn farwol \ 
felly daetb pecbod a marwolaetb ar bawb. Diau iddo genbedlu 
Cain ac Abel ar ei ddelw ei bun, yn gystal a Setb. Ond ni 
ddy wedir yn bendant am Abel ; o berwydd na adawodd efe bad 
ar ei ol, ac am mai efe oedd y cyntaf a- fu farw, fod byn yn 
ddigon o brawf o*r petb ; ac ni ddy wedir am Cain, o berwydd 
yr oedd ei ddrygioni ef yn profi y petb yn amlwg 3 ac beb law 
byn, boddwyd ei boll bilipgaetb ef yn y dilnw. Ond sonir am 
8eth^ o berwydd mai efe oedd tad yr had sanctaidd 3 ac o bonaw 
ef yr hanoedd yr hoU. genedJaetbau ar ol y diluw, a delw Adda 
« bun gyda bwyntr 

C 

Digitized by VjOOQIC^^ 



26 Llygredigaelh Nalur Dyn. 

Yn ail, Fe'i profir trwy y geiriau hyny yn Job xiv. 4. " Pwy 
a ddyry beth gl&D allaQ.o beth aflan ? Neb/' Yr oedd eln rbteni 
cyntaf yn aflan, pa fodd y gallwn ni fod yn Un ? Pa fodd y 
gallai ein rbieui naCuriol fod yn Ikn } Nea pa fodd y gall ein 
plant fod felly > Aflendid pecbadurus a feddylir yma ; oblegyd 
y.mae yn gyfryw ag sy*n gwneyd dyddiau dyn yn Uawn o beU 
bul 3 ac y mae yn naturipl, gan ei fod yn.deilliaw o rieni aflan j 
*'Dyn a aned o wraig," adn. 1. '' A pha fodd y byjd yr hwn 
a.aned o wraig yn lUn ?* Job xxv. 4. Ni chynnwysir yma allu 
yr hollalluog Dduw^ canys efe a ddichon ddwyn peth gldn allan 
o beth aflan^ ac efe a wnaetb hefyd, metvn perthyna? i*r dyn 
Crist lesu; ond ni ddichon neb arall. Mae pob dyn sy'n cael 
ei eni yn ol trefn natur^ yn cael ei eni yn aflan. Os .bydd y 
gwreiddyn yn Uygredig, rhaid i'r cangenau fod felly. Ac ni 
wellfaeir yr achos er fod y rhieni wedi eu sancteiddio.; oblegyd ^ 
nid ydynt ond saoctaidd o ran^ a hyny trwy ras^ nid wrth na- 
tur ; ac y maent yn cenhedlu plant fel dynion, ac nid tel dyf^ion 
sanctaidd. Oblegyd^ fel y mae rbieni enwaededig yn cenhedlu 
plant dienwaededig, ac ar ol i*r hedyn puraf gael ei hau, yr 
ydym yn medi jr Sd gydag us 3 felly mae y ij^eni duwiolaf yn 
cenedlu plant annuwiol^ acni aliant gyfrain^eu grasiddyut 
fel y gwnant eu ^a^Nf j fel y giviria profiad galarus llawer o 
rieni duwiol. 

■ Yn drydydd, YstyriwcK gyfaddeBad Dafydd, Psalm li. 5/ 
''Wele, mewn anwiredd i'mlluniwyd ; ac mewn pechod y beicfa- 
iogodd fy mam arnaf." Mae efe yma yn olrhain ei bechod 
gweithredol Vw wreiddyn, sef natuf lygredig. Yr oedd efe yrt 
wr yn ol calon Duw 5 ond nid oedd felly wrth natur. Fc*i 
cenhedlwyd trwy briodas gyfreithlon ; ond pan iuniwyd ei 
gorph yn y bru^ yr oedd yn gorph pecbadurus. Oddi yma y 
gelwir llygredigaeth ein natur yn hen ddyn 3 mae mor hen d 
m ein bunain^ yn bjn na gras^ hyd yn nod yn y rhai a sanc-< 
teiddivryd o*r bru. 

Yn bedw^rydd, Dyma benderfyniad ein Harglwydd ar y ma-« 
ter, Joan iii. 6. " Yr hyn a aned o'r cnawd sydd gnawd 5'* 
Gwclwch lygredigaeth cyffredinol dynolry w— cnfliorf y w pawb. 
Nid mae pawb ynfreulyd, er mae gwir galarus yw hyny 3 ac y 
mae ein breuolder naturiol yn dangos ein llygredigaeth natur- 
iol : nid byny yw ystyr y testun bwn 3 ond ei ystyr yw hyn, 
fod pawb YD liygredig a phecbadnrus, a hyny wrth natur 3 ac 
y mae ein Harglwydd yn dangos ymai> gan eu bod yn gnawd, 
fod yn rb?id cu hail coi, hcb yr hyn ''ni ddichon iddynt wekd 



d by Google 



Hygredigaeth Nclur Dyn, 27 

teyrnas Dduw/' ado. 3, 5. Ac fel y niae UygredigaUb ein natur 
yn daogos yr angenrheidrwydd anhepgorol o aiienedigacth ; 
felly y mae yr angenrheidrwydd o ailendigaetb yn dangos Ihy-- 
gredigaeth ein natur. Obiegyd pa bam y rbaid" i ddyn gaei ei 
ail eni, oddieitbr fod ei natur yn Uygredig yn yr enedigaeih 
gyniaf? Rbaid i fabanqd gael eu baileni^ obiegyd y mae y gair 
(lyn^ loan iii. 3. yn cymmeryd pawb i mewn heb lysu neb. 
Yr oeddynt yn cael ea benwaedtt d^n yr Hen Destament fel 
r)iai a chauddynt gdrpb pecbodau y cnawd (yr bwn a dros- 
glwyddir iddynt trwy genhedliad naturjol, i'w ddiosg/' Col. ii. 
\\. Ac yn awr trwy ordeinhad Jesa Grist, y maent i gael ea 
b^dyddio ^ yr byn 8y*n dangos eu bod yn aflan^ ac nad oes 
iecbydw^riaetb iddynt^ ond *' trwy dlcbiad yr adenedigaetb, ac 
gdnewyddiad yr Yspryd Gl&n," Tit. iii. 5. 

Yn hummed, Mae dyn yn awr wedi myned yn dra isel, mewn 
cydmariaetb i*r byn a fu. Gwnaetb Duw ef " Ycbydig isna'r 
- angylion }*' ond ynawry mae'n debyg iv anifetliaid a ddyfeth* 
Ir. Trwy wrandaw ar fwystfit, daetb yn debyg i an o bonynt. 
Ee\ Nebuchodonoxor, ei ran ef wrt^i iMtv sydd gyda'r bwyst- 
flod, *' Yn synied dim ond pet^au daearol/' Pbil. iii. I9 IS, 
y mae yr anifeiliaid^ ar ryw o1y|i^iad, yn rbagori ar ddynantaa* 
ol^ yr bwn a suddodd radd yo U na bwynt. Mae yu fwy di- 
f ynwyr am y petbau mwyaf eu pwys, na'r ciconia, y durtur, 
yr aran, a*r wennol, am eu pethaa eu hunain, Jer. viii..7* 
Mae yn fwy annealius na'r fch neu'r asyn, Eaay i. 3. Mae'a 
cael ei yru i*r ysgol at y morgrugyn, yr hWn nid oes ganddo 
Deb i'w arwain, i'w lywodraetbu^'na'i feistroli« gall wneyd fel 
y myno. nid yw daa lywodraetb neb ; eto y.mae yn paroftoi ei 
fwyd yr haf, ac yn casglu ei luniaelb y cynbauaf, Diar. vi. 6, 7r 
3. $r fod y maateisioQ byn gan ddyn anianol, eto y mae yn 
gwnoyd ei bun yn agored i dragywyddol ne<wyn. le a mwy 
na byn oil, mae yr Y^grytbyrau yn dangos dyn wrth natur, 
nid yn uni^ mewn diffyg gynneddfauda y creadiiriaid byn; 
ond fel qn cymmysg o gynneddfau drwg y creaduriaid gwaetb- 
af, yn yr bwn y cyd-gyferfydd^ greulondeb y Hew, cyfrwysdYa 
y llwynog, annyddysgedd yr asen wyllt, budreddi y ci a'r bwch, 
gwenvvyn yr asp, a'r cyflfelyb. Mae y gwirionedd ei bun yn eu 
galw '• Selrph, biliogaelb gwiberod " le, mwy, " Plant diafol/* 
Matb* xxiii. 33. loan riii. 44. Diau gan byny, mae natcr 
dyo yn Uygredig iawn. 

Yn olaf, *' Yr ydym wrth natur iaeth yn blant digofaint/* 
£pb« ii, 3. Yr ydym yn baeddiannol o, ac yn ddaro&tyngedig 

C 2' 

Digitized by VjOOQIC 



2S Llygredigaeth Natur Dyn» 

1 ddigofaiut Duw ; a byn wrth halur : ac felly yn ddiammeu 
yr ydym with natut yn becbadurus. Yr ydym wedi ein coii'^ 
demnio, cyn gwneuibur o honom dda na drwg 5 daD y felldith, 
eyn gwybod beth ydyw. ** A rua y Hew yn y go^dwig heb 
ganddo ysglyfaetli?" Amos iii. 4, byny yw, a hia y Duw sanc- 
taidd a cbyfiawq yn ei ddigotaint yn crbyn dyn, heb iddo fod, 
trwy ei becbod^ yn ysglyfacth i'w ddigofaint ? Na wna, ac ni 
allefe.. Penderfynwn gan byny, fod natur dyn, yn ol gaU* 
Duw, yn llygredig. 

II, Os chwiiiwn i'n profiad, ac os ystyriwn gy8wr y bydyn 
'y petbau byn sydd amlwg, i bob dyn na cbauo ei lygaid yn 
«rbyn y goleuni j cawn weled yn fuan y cyfry w ffrwytbau sy"n 
dangos y gwreiddyn cbwerwedd hwn. Caf ystyried ychydig - 
betbau a ddengys y pwngc bwn . 

Yn gyntaf, Pwy sy heb weled diluw o drueni yn gorlifo t!*os ^ 
y byd ? Ac i bale y gall dyn fyned, na fydd iddodrocbici 
droed, os nad d tros ei ben a'i glustiau ynddo ? Mae pob un 
gartref ac oddi cartref, mewn tret a gwlad, palas a bwthyn, 
yn gruddfan dan y naill ofid neu 'r Hall. Rliai a wesgir gan 
dlodi, rbai a geryddir dg afiechyd a pboen, rbai a gwynant am, 
eu coUedion -, nid oes neb heb ei groes 3 nid oes sefylif a gan 
neb beb ddraen anesmwyth ynddi. Ac o*r diwedd mae angeu» 
cyflog pecbodj yn dilyn ei rag-redegwyr byn, ac yn ysgubo 
pawb yn^aith. 

Yd awr, beth ond pjechod a agorodd y ddyfr-dd6r } ' Nid 
• oes un cwyn na^ochenaid yn y byd, nac un deigryn yn 9y^tbio. 
o*r llygaid^ nad yw*n dyst o.gwymp dyn fel seren o*r nef, Ob- 
Ifgyd, " Duw a ran pfidiau yn ei ddig/' Job. xxi. 17. Mae 
. byn yn brawf eglur o iygredigaetb natur^ yn gymmaint a bod y 
Thai sydd heb bechu yn w^eithredol yn cael eu rban o ofidiau ; 
'ie, yn tynu cu haiiadl cyntaf yn y bjM mewn wylofain 3 fel ped 
adwaeneot y byd ar yr ohvggyntHf, mai Boihiat yw. Her ga- 
larwyr. Mae^eddau i'r rbai lleiaf, yn gystal a'r rbai mwyaf 
yn y fonwent J ac nid yw'r byd byth .heb raifel Rachel yn 
wylo am e« plant am nadydyut, Mattb. ii. 18. 

Yn ail, Ystyriwch mor fore y mac y llwgr hwn yn ymddang- 
<^8 mewn rhai ieuaingc. Fe ddy waid Solomon, ** Rachgrn 
a adwaenir wrth ei waitb/* Diar. xx. 11. Buan y canfyddir 
tueddiad y galbn. Onid yw plant Adda gwympiedig, cyn y 
gallout gerdded eu bunain, yn dilyn camrau eu tad ? Gym 
maint o frith-falcbder, uebel-gais, chwant am newydd-bethj 
gwagedd, ystyfnigrwydd^ croesineb i ddaioni, sy'n ymddangos 



d by Google 



Llygredigaeth Natur Dyn,' 29 

yhildynt? A phan dyfont o*u babaadod^ rhaid arfer gw^alen 
cerydd, i yru yinaith y ffbUneb sy'n rhwym yn eu calonau, 
13iar. xxii. 1 5 Yr hyii sy'n daDgos> oni ragilaena gras, y bydi 
y plentyn fel Ishmael^ yrl ddyn gtcjflU, fcl y dywaid y gair^ 
Gen. xvi. 12. 

Yn drydyddy Bwriwcb olwg ar bechod yn ei arnryiviol ffryd- 
iau ffiaidd yn tori allan yn y byd : Mae dryg'umi dyn yn anU 
eto ar y ddaear. Gwelwcb ffrwytliaa cbwerwedd ein natur lyg- 
redig, Hos. iv. 27 " Trwy dyngu, a dywedyd celwydd, a 
lladd celain^ a Iladratd^ a thori priodas^ y maent yn tori allan, 
(fel dyfroedd yn ffrydio allan,) a gwaed a gyffwrdd k gwaed.*' 
Mae'r byd yn,llawa o aflcndid^ ^nlladrwydd^ drygioni^ a haU 
ogedigaeth. O ba le y tardd y diluw pecbod bwn ar y ddaear, 
ond oddiar doriad allan ffynnonao y dander mawr, ealon dyn } 
Allan o*r faon y daw drwg-feddyliau, torpriodasau^ piiteiodra^ 
llofruddiaetbj lladradau, cybydd-dod, drygioni, &c. Marc vii. 
21. 22. Fe allai^ y diolchwcb i Dduw ftchalon gyfan, " nad 
ydycb chwi fel dynion eraill,". Ac yn wir niae genych fwy ^ 
at-bos i ddiolcb nag ydycb yn yetyried fe allai; canya "megia 
inewn dwfr, y naae wyneb yn atteb i wyneb, felly y mae calon 
dyn i ddya," Diar. xxvii. Ip. Megis wrth edrych i ddwfr 
gloyw, y gwelwcb eicb wyneb eich bun; felly, wrlb edrych 
i'cb caloneich bun, gellwcfa weled calonau erailiyno; ac wrtk 
edrych i galonau erajU, geilwcb weled eich calon eicb hun. 
Felly gall y trueiniaid mwyaf drygionua ac aflanaf yn y byd, 
fed yn ddrych i chwi, i ganfod jlygredigaetb eicb natur eick 
bun 3 a phe gwnaecb felly, diolcbech i ^duw mewn gwirion- 
edd, ac nid i chwi eicb bunain, nad ydych fel dynion eraill, 
yn eich bywyd^ gan fed llygredigaeth ynoch chwi fel 
bwythau. 

Yn hedwerydd, Tremiwcb ar yr annrhefn dychrynllyd y 
dygwyd y byd iddo trwy btfchod dyn, Nid yw y Uewod yh 
gwneyd ysglyfaetb o lewod, na bl«iddiaid ofleiddiaidj ond 
trodd dynion yn ileiddiaid i'w gilydd, gan gnoi a thraflyngcn 
eugilydd. Hynod ar leied acbos y bratb dynion gleddyf yn 
ymysgaroedd cu gilydd. Anialwch yw'r byd, He ui ally tftn 
dysglaeriaf a gynneuo dynion, gadw draw y creaduri aid gwyllt- 
lon sy*n ei gyfaoeddu, (am mai dynion ydynt ac nid anifeiliaid 
direawm,) ua ehlwyfir hwy ryw ffordd neu gilydd. 

£r pan dywalltodd Cain waed Abel, mae*r byd wedi ei droi 
▼n gigydd-d^; ac y mae yr eriyniad yn p^ra er pan ddechreu* 
4K|d Nimrod ei helwriaetb ; ar y tir, fel yp y mor, i^av-r niwy*f 

C 3 



d by Google 



30 Llygrcctigae(h Natur Dtjn, ' 

yn difo y Ileiaf. Wrth weled y byd yn y fath |:>ffro, pob ua 
yn gwftnueu gilydd & geirlau* neti gleddyfau, gallwn bender- 
fynu fod drwg yspryd yn en roysg. Mae y poethder creulon 
bwn yn mysg nieibion Adda, yn dangos fod yr hull gorph yu 
afiacb ; y pen yn glwyfus, a'r boll galoB yn Uesg. -Maent yu 
tarddu orywacbos tu fewnol, lago iv. 1. *'Cbv<rantau y rbai, 
iydd yn rbyfela yn eicb aelodau." 

Yn bummed, Ystyriwcb yr angenrbeidrwydd o gyfreitbiau 
dynolj amddiffynedig Si bygytbion a tboster; at yr byn y 
gallwn gymbwyso y petb a ddywaid yi" Apo^ol, 1 Tim. 1. Q. 
" Gan wybod byn, nad i'r cyfeawn y rhoddwyd y gyfraitb^ 
cithr i'r rbai (ligyfraith ac anufudd, iV rbai annuwiol a pbecb- 
suliiriaid,*' &c. Gwnaetbpwyd dyn ya greadur cymdeitbas- 
Ijar ;.a dywedodd Dow ei bun am y dyn cyntaf pan greoddef, 
nid da bod dyn ei hunan : Ond yn awr mewn cymdeitbas, 
rh&id cau ei liordd ^ drain. Er mwyn t ni weled llygredigaetK 
natur dya yn eglurach, ystyriwn, yn (\.) Mae pob dyn 
wrtb naturiaeth yi^ caru bod yn gwhl rydd ; a cbael 
ei ewyllys ei bun yo ddeddf ;ddo' > a phe dilynai ei duedd- 
iadau naturiol, ymneillduat o gyrhaedd pob cyfraitb, 
Duw a dynion. Felly y gwnaeth rbai eu hunain, hyd eithaf 
eu galiu, yii anymddibynol, ac uwcblaw cyfreitbiau 3 yn oX 
bwriad angbenfilaidd dyn ar y cyntaf, i fi>d meg'u duwiau^ 
Gen. iii. 5. Er byny, (2) nid aniuria, neb fyw luewg cym- 
deithas digyfraitb. Am byny mae gan byd yn nod y mor- 
ladron, a'r yspeilwyr, gyfreitjiian yn eu plitb eu bunain, er fod. 
yr boll gymdeitbas yn holIaWl ddibarcb i gyfraitb ac iawnder^ 
Fel byn, mae dyuion yn dangos eu bod yn wybyddus o lygred- 
igaetb eu natur; nad ymddiriedant i'w gilydd bebeitbafsicrr 
wytld. (3.) Er mor beryglua yw tori dros y terfynau; ctp> 
mae grym cbwantau yn myiiycb anturio yn wyneb pob pcrygl. 
Nid yn unig abertbant eu nenwau da a*u cydwybod^ yr byti 
•y mewn bri mawr yri y byd -, ond am funudyn o bleser, wrth 
sawdl yrbwny mae dychryofeydd tufewnol, gosodant eu bu- 
»ain yn agored i farwolaeth greulon, gan gyfraitb y wlad y^ 
preswyliant ynddi. (4.) Mynycb y mae cbwantau dynion yii 
sathru y cyfreitbiau tan eu iraed. Wei.tbiau mae cymdeitbas 
gyfan yn tayned naor afresyraol, ag i dori y Hyfetheiriau fel llu, 
o garcharorion, ac yn gyru eu ceidwad i'ffoi ; ac ni wrandewir 
ar lais cyfraitb, gan swn arfaa. Mynycb y mae dynion mor 
fawr ac eofn, na faidd y gyfraitb edrych yn wyneb eu cbwant- 
«il iVomwyljit ; yr byn a wna^tb i D^ifydd ddywedyd am loab^ 



d by Google 



Lljfgredigaeth Natur Dyn. Z\ 

yr hwn a Ia<j(tloKld Abner, " Y gwyr byn, nieibion Serfiab^ sy 
ry gated i mi/* 2 Sam. iii. 39« Mae chwantau weithlau yn 
niyoed yn rby gryf i gyfraith, fel y mae y g)frailb yn gorfod 
liaccau fel gwytbien dyn marw^ Hab. i. 3. 4, (5.) YstyriwcU 
y mynypb angenrbeidr^ydd sydd am ddiwygio hen gyfreithiau, 
a gwneyd rbat oevvydd} a byny o achos troseddiadau newydd* 
ion, sy'n tarddii o hvgr natur dyn. Ni byddai angenrbeid- 
rwydd gwellau y cae, oni bai fod dynion fel bwystBlod direol« 
yn ei dori i lawr. Syn yw gweled y llwybrau gwyrgeiniion 
oedd Israel yn eu cerdded, y rbai a neillduwyd iDduw^ oblith 
hoU genedlaetbau y ddaear : gymmaiat p derfys? btinoedd yn 
eu mysg p^n nad oedd brenin yn Israel, fel y gwelwn^ Bam. 
xviii. xix. XX. xxi. Mor anhavrdd eu diWygio, er cael y barn- 
^r goreu ; ac mor fuan y troent ymaitb wedi hyn, pan gaent 
farnwr drwg. Yr wyf yn.meddwl mai un o ddybenion mawr 
yr banes bwn yw daiigosr Uygredigaetb natur ^yn, yr angen* 
rbeidrwycUl aubepgorot am y Messia, al ras : a dylera, wrth ei 
ddarlien, ei ddefuyddio i> dyben hwnw. Mor efi'eitbiol yw y 
gair bwnw'mae'r Argl^vydd ynddweyd wrtb Samuel^ am Sanl, 
I Sam. ix. 17- *' H^^n a lywodraetba ar (ncu fel mae'r gair yn 
arwyddo a ettylj iy mhobl.** O lygredigaetb natur dyn ! Nid 
y w ofu a dycbryn Duw y nefoedd yn cu hattal ; ond rbaid 
iiklynt gael duwiau (neu swyddwyr) ar y ddaear i wueyd 
byny, "ac i*w gyru i ^ywilydd." — Barn, xviii. 7. 

Yn xhmeched, Ystyriwcb weijdillion y Uwgr bwn sy'n aros 
yn y saint. Er fod gras ynddynt, etomae Uygredigaetb beb 
^i Iwyr fwrw ymaitb ; er fod ynddynt greadur newydd, eto 
mae llawer o*r ben natur lygredig yn aros. : ac y mae y rbai 
hyn yn ymwtbio ynddynt, fel y ddau efaill yn nghrotb Rebeca 
Gal. X, 17. Mae*n wastad yn bresennol gyda hwynt, yn 
oibnb He, *ie yn y lie dirgelaf. Os bydd gan wr gymmydog 
drwg, gall aymudodjdiwrtbo : os bydd ganddo weinidog drwg, 
gall ei droi ymaitb yn inben ei dymbor : os bydd ei gymbares 
priodasol yn ddrwg, gall weitbiau fyned oddi cartref, a bod felly 
o gyrbaeAl4^ gofid. Ond er i*r duwiol fyned i'r anialwcb, neu 
)>abell4 mewn craig bellenig yn y mor, Ue ni cbyffyrddodd troed 
dyn, anifail nac aderyn erioed, dilyna ef yno. Pe cymmerid 
ff gyda Paul, i fynu. i*r drydedd nef, canlyi^ai ef wedi byny, 
2- Cor. xii. 7. Mae'n ei ddilyn fel mae'r cysgod yn dilyn y 
<;arpb. Mae*n gwneutbur ei ol ar y gwaitb glanaf a wnelo, 
Mae fel y ifigysbren ary mur, yr boh, er mor isel y torwyd, 
tyn parbaa i dyfu nes taflu y mur i lawr; canys y nae ei 



d by Google 



32 Lfygredigaeth Nalur Dyn, 

wreiddyn y'nglyn yn y galon, ir^ mae'r saint yny byd hwQj M 
mewn rhwyrayn baiarn a phres. Mae yn dra gweithgar pan 
ewyllysiont wneutbur da, Kbuf, vii. 21. Y' pryd bwn raae'r 
adar yn disgyn ar y cclaneddau. Gen. xv. 11. A tbrwy byny 
.mynycb mae ysprydoedd y saint, mewn dyledswyddan cref- 
yddolyn cael eu cymmylu ^ ac y maenfyn cael eu gadael fel 
Michael, gyda delw yn y gwely yn lie ei gvvr, 1 Sam. xix. 13 • 
Nid rbaid i mi brdfifod Hygrcdd yn y saint, er eu mwyn bwy, 
can3'S y maent yn gruddfan dano j ac i brofi iddynt bwy ei 
fod, sydd fel pe daliwn ganwyll i dt^iigos yr kaal : ac y mae 
yr annuwiolion yn barod i farnu pridd y wadd yn y saint, gym* 
malnt a mynyddoedd ^ os na chyfrifantbwyntoll yn rbagritb- 
wyr. bnd ystyrivvn yr ycbydig betbau byn ar y pen yraa : 
(1 .) Os fel byn y mae yn y pren ir, pa fodd y bydd yn y crin > 
Nid yw*r saint wedi eu geni yn saint, ond bwy a wnaed felly 
trwy eu hail eni. A oes ganddynt bwy aniau newydd, a cbymr 
malnt o lygredd eto yn aros ynddynt ? Gymmaint raid, i'r ilyg-. 
redd bwnw fod yn y rbai dtras. (2) Mae'r saint yn grudd* 
ian dan ei weddillion, fel baicb trwm. Felly jr oedd Paul^ 
Kbuf. vii. 24. ** Ys truan o ddyn wyf fi ! Pwy a'm gwared 
oddiwrtb gorph y farwolaetb bon ?" Er fod yr annuwiol yn 
dawel a llonydd, ac nid yw Ilwgr ei natur yn faicb iddo ef; a 
ydy w efe gan byny yn l&n oddiwrtbo ? Nac ydyw, dim ond ei 
fod yn farw, beb deirolo ei bwys dirfawr, Clywir anil och- 
enaid o glaf wely, and ni cbly wir yr un o'r bedd. Yn y saint, 
fel mewn dyn claf, mae terfysg mawr 5 mae by wyd ae angen 
yn ymladd am yr oruchafiaetb : Ond yn^yr annuwiol, fel mewn 
corph raarw, md oes y cyn.nwrf Ueiaf -, o bcrwydd fod marwol- 
-aeth mewn llawn rwysg. (3.). MaeV duwiol yn gwctbwy- 
nebu yr ben ddyn ;. mae efe yn ymdrecliu iV fai weiddio, eto 
xnae*n aros: mae'n ceisio ei newynu a tbrwy byny ei wanbau> 
eto mae*n gweithredu. Pa mor fyw a cbfj^ gan byny raid 
iddo fod yn yr enaid bwnw. He nad y w yn cael ei newynu ond 
ei borthi. Ac fel byn y mae yn yr boll rai diadgenedledig, 
'^Yn rbagddarbod tros y cnawd, ermwyn cyflawoi'ci chwantau 
ef."* Os oes gwaitb beunyddiol yn ngwinllan y diwyd, i*w 
tbrin a*i llafurio j mae'n sicr y bydd drain yn tyfu dros wyneb 
gAvinllan y diog-. 

Yn olaf, Ni cbwanegaf ond un sulwad eto 5 sef, fod delw 
Adda^ecbadurus, i'w g^veJed yn amlwg yn nibob dyn wrtb 
natur* Mae riiai plant yn eu piyd a'u gwedd yn dangos pwy 
y w eu tad ; ac felly yr ydym piaiiau yn tebygu i'o rbi^ni cyM 

Digitized by VjOOQIC 



Llygredigaeth Natur Dyn, 33 

. taf.. Mae pob un o honom yn dwyn deUv ac argrafFy cwymp 
arnom i ftc i brofi gwirionedd hyn, yr wyf yn apelto at gydwy- 
bodau pawb yn y petbaa canlynol. 

laf. Onid yw manylgais pecbadurus yn naturiol i ni ? Ac 
ODid yw hyn yn argraff o ddelw Adda ? Gen. iii. 6. Ouid yw 
dyn wrtb uatur yn llawer mWy awyddus i wybod petbau 
newydd, nag i ymarfer a beti wirionedd amlwg I Mor debyg 
i hen Adda ydym yn y r ysfa hwn am uewydd-betbau, a ditlasu ar 
hen atbrawiaetb safadwyt Yr ydymynymgais mwy am wybod- 
aeth na sancteiddrwydd ; ac yn astudio fwyaf i wybod y pethau 
sydd leiaf er etu badeiladaetb. Mae ar ein dychymmygion gwyllt- 
lon achwyddedig eisieu flrwyn- i*w battal, tra mae*n ang- 
•nrfaeidiol tin symbylu at waith da. 

2il. Os bydd i*r Arglwydd, drwy ei gyfraitb a*i raglun- 
iaeth ddoeth, attal unrbyw betb oddiwrtbym j oni fydd i hyuy 
ennyn ein tueddiadan naturiol, a'n gwncyd yn twy a web us yu 
cin hawyddfryd ? Ac yn byn, onid ydym ui yn dangog yn 
eglur ein bod yn blant Adda, Gen. iii. 2, 3, 6. Yr wyf yn 
meddwl na dlir gwadu byn 3 canys y mae pro6ou beuuyddiol 
yn sicrhau, *' fod dyfroedd lladrad yn felus, a bara cudd yn 
beraidd/' Diar. ix. 17. Yr oedd y cenbedloedd yn canfod 
hyo, sef, fod dyn wedi ei lenwi ftg yspryd gwrtbryfelgar, cr n\ 
wyddent oba le y tarddodd. Mynycb y mae dyuion yn golf- 
wng eu hunain yn benrhyddmewn petbau, yn y rhai, pe rhodd- 
ai yr Arglwydd ryddid iddynt, hwy 'a gadwynent eu hunain. 
Ond y mae natur lygredigyn ymbleseru i dori tros y terfynau. 
Ac onid ydym yn ail gyhawni ffolineb ein tad Adda, trwy 
ddringo at firwytbau gwabardde<iig, yn bytracb na cbasglu yr 
hyn a ysgydwir oddiar bren rhagluniaetb ddaionus, er fod Duw 
yn caniatau hyny i ui } 

3yd;l. Pwy o hoU blant Adda sydd tieb fod yn tueddu yn 
naturiol i wraudaw ar atbrawiaetb a bar iJdo gyFeiliorni ? Ac 
onid dyma y graig ar yr bon y drylliwyd ein rbieni cyntaf ? 
Gen. iii. 4, 6. ^lor dueddol y w dyn, bytb wedi hyuy, i gell- 
wair k themtasiwn ! ** Cauys y mae Duw yn llefaru uuwaitb j 
ie, ddwywaitb, ond ni ddeall dyn,*' Job. xxxiii. 14-. Ond 
buan y gwrendy ar satan. Gallai dynion ocheiyd profedigaelb , 
]>e gwrthvyynebent hi ar ei bymddangosiad cyntaf; pe gwrtb- 
wyncbent bwynt yn eu tarddiad ; tiengent yn fuan. OiiclOcb ! 
er i ni weled y powdr wedi ei osod, a'r tAn yn ymgymeryd 
ynddo^etoni a safwn yn llonydd, hyd oni cbyneuo, an f:bwy- 
thu i fynu gaq ei fflamiad. 

Digitized by VjOOQIC 



34 Llygredigaeth Natur Dyn. 

4ydd, Onlil yw llygaid naturidl ein cyrpb^ yn mynycU 
dywyliu llygaid ein ineddwl ? Ac onid felly y bu gyda*n rhieai 
cyntaf ? Gen. iii. 6. Pan fo dyn yn edrych ar y gwrth- 
ddrychau hyfrydaf i natur, y mae efe ddallaf. 

£r pan agorwyd llygaid ein rbieui cyntaf i ganfod y ffrwyth 
gwaharddedig; bu llygaid dynion yn foddion i ddinystrio eu. 
beneidiau. A tbrwy y pyrtb byn y n\ae dycbytnipygloD an- 
saiictaidd, a dymuniadau pecbaduriis yn myned i*r galon^ er 
elwyi i*r en^id^ nycbdod i'r gydvrybod^ ac weitbiau eft'eitbiau 
galarus ar gymdeitbaeau cyfain ; fel yn acbos Acban, Jos. Tii. 
SI. Yr oedd Job dduwiol' yn gwybod am y perygl oddiwrtb 
y ddauglobyn bycbain byn 3 y rbai y gall ysgyren fecban o 
bren eu gwn^yd yn ddiddefnydd -, fel y darfu iddo (yn gyflPelyb 
i'r brenin yr hwn ni feiddiai &*i ddeng niil, gyfarfod &*r bwn 
a ddaetb ag ugaiu.mil yn ei Qrbyn> Luc xiv. 31, 32 ) anfon i 
ddelsyf amn^odan b«ddwch> Job jtxxu I, *^ gwaeatbun\ 
•mmod &*m Uygaidj" £(c. 

5ed. Onid yw 3^0 naturiol j ni ofalu am y corpb« Ve^ er 
colli ein benaid ? Felly y gwnaetb ein rbieni cyntaf^ Gen. iii, 
6, O mor ddedwydd fyddem, pe traffertbem hfinner cym- 
maint gyda'n beneidiau ag ydym gyda'n cyrpb ! Pe rbedai j 
gofyniad hwnvir, "45etb a wnaf fel y byddwyf cadwedigV 
(Act xvi. 30.) yn agos mor fynycb trwy etn meddyliau, ag j 
mae gafyoiadau eraill, " Pa betb a f wytawn ? pa betb a yfwn > 
neu k pba betb yr ymddiHadwn ?" Math, ^i. 31. bydcl^i ar- 
wyddion gobeitbiol am fi^mryw. Ond y gmrionedd yw, mae 
liawer yn byw, fel pe na J)yddent ond clamp o gnawd 5 neu, 
'mej:;ls pe na byddai eu beneidiau dda i d<limj ond fel balen i 
gajw eu cyrpb rhag llygru. " Cnawd ydynt/* Joan iii. 6' ; 
*'am betbau y cnawd y maentyn syniad^*'RUuf viii.4,"Maent 
yn bywyn ol cnawd,'* adn. 13. Os ceir cydsyniad y cnawd 
igyflawni unrbyw Weitbred, anfynycb yr arosir am gydsyuiad 
y gydwybod j ie, mae'r cnavrd yn ami yn cael ei wasanaetbu, 
er i'r gydwybod angbydsynio A'r weitbrcd. 

6ed. Onid yw pob un, wrtb natur, yn anfoddlon iV sefyil- - 
fa yn y byd, neu i ryw betb neu gilydd ynddi? Felly yr oedd 
Adda, Gea. iii. 5, 6. Mae rhyw bjtb beunydd o'i le-j felly 
mae dyn yn agored i gyfaewidiadau. Ac os ambeua rbyw ua 
byn, edrychent ar eu boll fwynrant -, ac ar ol taflu golwg ar 
byny, gwrandaweut ar eu colonau, a cbAnt glywed grwgnacb- 
rwydd dirgcl o eisieu rbyw betb j er, fc allai, ped ystyrient y 
peib yn iawn, y gwelent mai gwcU fyddai iddynt fod mewa 



d by Google 



Lltfgredigacth Natur Dyn, 35 

eisiea o'r peth liwnw, na'i gael. * Er pan ebededd calonau ein 
rhieni cynfaf trwy eii Uygaid, at y ffrwyth gwahanldedig, a 
tlirwy hyny ddyfod no* o dy wyllwch ar y byd ; mae cfefyd 
naturiolar eu hiliogaeth, yr hyn a eilw Solomon^ ** Vimlaith 
yrenaid," Preg. vi. Q. Mae hwn fel rhyw Icsmair dieflig, yn 
yr hwrn y mae yr enaid yn crocs ymdeithio ar byd y byd ; yti 
ymbortbi ar filoedd o betbau disylwedd j yn ymgyrbaedd at 
wabanol betbau arddcrcbawg y greadtgaetb^ yn ei ddyc!>y- 
hiygion a*i wangc ; yn gwibio yma a tbraw, i bob roan, ond y 
He y dylai fyned. Ac ni wcllbeir yr enaid bytb o'r clefyd bwn, 
nes y dygir ef yn ol trwy ra«, i gael gorpbwysfa dragywyddol 
yn Nuw trwy Grist : ac heb byn, pe gosodid dyn dracbef'n yri 
MbaradwySy garddyr Arglwydd, ni.wnai yr hoUbleserau fyddai 
yno, ei gadw rbag edrycb dros y mur, lej rhag neidio trosto 
yr ail waitb. 

7ed, Onid yw cyngboriort a siaroplau drwg, yn effeitbio 
mwy amoxn narfaai da ? Gellwch weled mai hyn oedd dinystr 
Adda^ Gen. iii. 6. Siarnplau drwg, byd y dydd hwn, yw un o 
brif ddytais satan i ddistrywio dynion. Er ein bod ni wrth 
natur yn debycaoh i*r Ilwynog nag i'roen; eto mae'r nnian 
wirion-flFol b6no^ a ddywaid rbai sydd yn yr oen, sef, mai os 
neidia un oen i'r dwfr, yneidia y lleill fyddai'n agos yn ddioed 
ar ei ol, yn briodol hefyd i dueddiad meihioi: dynion, y rbai 
sy'n dfa tbueddol i dailyn ffordd ddrwg, o herwydd e« bod yn 
gweled eraill arni o*u blaen hwyat. Mae siampi ddrwg yn 
fynych fel llifddyfroedd yn ein lluago allan o Iwybran ein dyl- 
edswydd : yn enwedig os rhoir y siamp! gan y rbai ydym yn 
eu mawr serchu, am fod ein sercb* yn dallu ein deall ; a'r peth 
m ffieiddiem yn eraill, agyflawnwn er mwyn eiiboddio. Ac nid 
OC8 dim yn fwy amlwg, na bod dynion yn'gyffredinol yn dewis 
gwneyd fel y gwna y rhan fwyaf, yn fwy na gwneyd fel y 
gWDa y rhai goreu, 

8ed. Ar bwy o boll feibion Adda y maei eisieu eu dysgu 
yn y gelfyddyd o wriio dail ffigifs yn nghyd, i guddio eu 
noetbni ? Gen. iii. 7, Ar ol i ril ddistrywio ein hunain, a my- 
ned yn hoetb, er 6in cy wilydd ; yr ydym yn yragais yn natur- 
iol am gynnorthwyo ein bunain> o lionom ein bnnain; ac y 
mae Hawer dyfais wan yn cael ei gwneyd mor \^irionffo1 a diles 
a dail fflgys Adda. Fel y mae dynion yn ymboeni i guddio 
eu pecbodau oddfwrtb eu cydwybodau, ac i roi y lliw goreu ai 
allont arnynt. A pban argyboedder bwynt i wefed eu noetb- 
tii, mae mor naturiol iddynt g«sio nyddu gorcbudd iddo alUn 



d by Google 



36 Llygredigaeih Natur Dyn, 

o'u bymysgaroedd eu bunain^ ag yw i bysgocl nofio yn yr &{on, 
neu a.dar ebedeg yn yt awy^:. Gan byny, gofyniad cyntaf yr 
argyboeddedig y w, pa betb a wnaf > Act. li. 27. Pa fodd yr 
yinlanhawn ? Betb a gyflawnwn ? Heb feddwl mai gwaith 
Daw yw y creadur newydd, (E|>b. ii. 10,) rowy nag y meddyl- 
iodd Adda y cai ei wisgo §l cbrwyn yr abertbau, Gen. iii. 21, 

Qed. Onid yw plant Adda o naturiaeth yn dilyo ei Kvybr- 
au ef, trwy ymguddio o \irydd yr Arglwydd ? Gen, iii. 8. Yr 
ydym mor dywyll bob tipyn yn y mater bwn ag yntau. Yr 
hwn a amcanndd ymguddio o ^ydd Duw yn mysg prenau 
cysgodol yr Ardd. Yr ydym yn dra tbneddol i addaw mwy 
.diogelwcb i ni ein bunain mewn pecbod dirgel, tiag mewn 
pecbod cyboeddus. '* Llygaid y godinebwr sydd yn dysgwy 
am y cyfnos, gan ddywedyd> ni cbaiflf llygaid fy ngweled,'* Job 
xxiv. 15. Ac fe gyflawna dynion becbod yn y dirgel, ^^-tf 
byddai amynt gywilydd ei wneyd yn ngwydd pientyn y fel pe ' 
bai tywyllwcb yn cuddio o olwg y Duw bollwybodoL Onid 
ydym ni yn naturiol i fod yn ddiofal am gymdeitbas k Dbw ; 
le yr ydym yn elynol iddo. Ni bu cymdeitbas erioed rbwng 
Duw a pblant Adda, beb iddo ef gael y gair cyntaf. Pe gad- 
awBi bwvnt yn Uonydd, ni cbebiant ef bytb, Esay Ivii^ 17. 
Ymguddiais. A geisiodd ef Dduw wedi iddo ymguddio ? 
Na ddo yn wir. Efe a aeth rhagddo yn gildynus qr hydffordd 
ei galon. 

lOed. Mor anbawdd gan ddynion gyfaddef perbod, i 
gymmeryd euogrwydd a cbywijydd arnynt eu bunain } Ac 
onid fel byn yt oedd gyda'n rbieni cyntaf? Gen. iii. 10. 
Cyflfesodd AHida ei noetbniram na allai ei wadu 5 ond nid yw 
yn dweyd un gair am ei becbod : dyma yr acbos o byny, efe 
a'i cuddiasai pe gailasai. Mae mor naturiol i ni guddio pecbod 
a'i gyfiawni. Mae genyra siamplau gatarus o byn yn y byd 
* yma; ond fe'i profir yn amiycacb o lawer yn nydd y farn,. 
" Yn y dydd y barno Duw ddirgeloedd dynion," Rbuf. ii. 16. 
Gwelirllawer genau balogedig y pryd bwnw, y rbai sy'n awr 
yn cael eu sycbu, ac yn dywedyd, '* Ni wneutbum i anwiredd," 
Dia!\ XXX, 20. 

Yn oluf, Onid yw yn naturiol i ni wneuthur esgu$ am' ein 
pecbodau, a bwrw y bai ar eraill ? • A pban bolodd Duw eip 
Fbieni cynlaf, oni roddes Adda y bai ar y wraig ? ac oni 
roddes y wfaig y bai ar y sarpb ? Gen. iii. 12. 13. Yn awr, 
nid o^eisieu dysgu y ddicbell uffernol boa i blant Adda ; ob- 
}egyd cyn y gallout siarad yu iawn^ (os na allant wadu y petb) 



d by Google 



Lhigreiigatih jr Deall. 97 

gwnant rywr fwngial i leihau en trosedd« a rhoi y bai ar ryw un 
arall. le^ mor naturio] yw byq i ddynion, fel yn eu pecbodau 
. mwyaf rho*nt y bai ar Dduve ei bun j roendithiant ei raglun- 
iaeth sanctaidd, dan yr enw cyfeiliornus aflwydd neu ddamwain 
ddrwg, a tbrwy hyny yn bwrw y bai wrtb ddrws y nefoedd. 
Ac onid oedd byn yn un o ys(ry wiau Adda ar ol ei gwymp ? 
Gen. iii. 12- ''Ac Adda a ddywedodd, y wraig a roddaist 
gyda mi^ bi a roddodd i mi o*r pren^ a mi a fwy teais/* Sylwch 
ar ddull yr ymadrodd.. Mae'n dweyd ei esgus yn gyntaf ; a 
cbwedi byny mae ei gyfaddcfiad : mae yr esgus yn faitb ; ond 
y cyfaddefiad yn .fyr iawn; mae oil yn gynnwysedig yn y 
geirian byny^ ac mi a fwyteuis. Mor hendant ac uniongyrck- 
ol yw ei esgus, fel pe buasai amo ofn i*vv feddwl gael ei 
gam-ddeall ; y wraig, meddai ef, neu'r wraig yna, fel pe buasai 
yn cyfeirio'y Barnwr at ei waitb ei bun, fel y gwelwn ynGen. 
ii. 22. Nid oedd ond un wraig yn y byd y pryd bwn j fel y 
gallasid meddwl uad oedd augeorbeidrwydd iddn fod morfanwl 
i gyfeirio ati 5 etc y mae mor ofaius yn ei pbeunodi bi alian er 
ei amddiffyn ei bun^ fel pe buasai yno ddeiig mil. Y wraig a 
roddaist i mi: Mae'n da lieu fel pe buaSai rhofld Duw wedi ci 
ddinystrio ef. Ac i ddiio y rb()dd, fe ddywaid yu mbeliacb^ y 
• wraig' a roddaist gyda mi, fel fy nghydymaith beunyddiol, i 
fod yn gynnortbwy i mi. Mae byn yn ymddai^gos M pe bu- 
asai Adda yn bwrw fod gan yr Arglwydd amcan drwg wrtU 
roddi iddo y rbodd hon. Ac ar ol y cwbl, mae yma betb ^rall 
cyn y byddo yr ymadrodd yn gyflawn ; nrd yw yn dywedyd, y 
uraig a roddodd i mi, ond, y wraig, hi a roddodd imi; Yn 
arbennodo) y dywedodd hi, ie hyhi a roddodd i mi o'r flfrwytb, 
Hyii am ei esgus. Ond y mae ei gyfaddetiad trosodd yn dra 
' buan, raewn gs^ir, (fel y llefarodd ef,) a mi a fwytenis, Ac 
nid oes yma ddim yn cyfeirio ato ei bun, na dim i ddangos 
betb a fwytaodd. Mor naturiol yw y gelfyddyd ddu bon i hil- 
logaetb Adda ! Gall yr bwn a fo yn rhedeg ei ddarllen. 
Gwir yw sylwad Solomon, Diar. xix. 3, "Ffolineb dyn a wyra 
ei ffordd, a'i galon a ymddigia yn erbynyr Arglwydd " Felly 
byddedi ni alw Adda, yn dad^ na wadwn y bertbynas, gan 
«in bod yn dwyn ei ddelw. 

Ac yn awr, i benderfynu y pwngc bwn, wedi ei brofi trwy 
dystiolaetbau o air Duw, ein profiadau ein bunain, a sylwadau 
eratll 5 enniller ni i gredu yr atbrawiaetb o lygredigaeth ein 
natur; ac i edrycb at yr ail Adda, lesu Grist, am gymbwysiad 
o*i waed, i symad euogrwydd ypecbod bwu : a gallu «i Yspryd 



d by Google 



3S Llygredigaeth y DealL 

GldDi i'n gwneyd yn greaduriaid tiewydd^ gan wybod, *'oddt*> 
fkbr geni dyn drachefa, na ddicbon ef weled teyrnas Dduw.*' 

^m Lygriady DeaJL 

Yh aiL| Caf chvpilio i lygredigaeth eio natur, jn ei amryw- 
iol ranau Ond pwy a all ei amgyfiVed > Pwy a all ei iawn 
fesur, yn ei led, a'i byd, ei ncfader, a*i ddyfnder ? ** MhcV 
galon yn fwy ei tbwyll na dim, ac yn ddrwg dfMobaitb j pivy 
a*i hedwyn ?" Jer, xvii. g Ond fodd bynag, gallwn gaiifod 
cynimaint o boni, agi fod yn aebos o*n hynios$tyDgiad mwyaf, 
ac i fod yn ddignn i ddangos i ni yr an^^enrbeidrwydd anbep- 
gorol am ailenedlgaetb. Mae dyu yn ei gyflwr nat'ur yn gwbl 
lygredig. Corpti ac enaid wedi eu ilygru, fe) mae'r Apostol 
yn profi yn helaeth yn Bhuf. iii. 10, 16. Mae y Ilwgr bwa 
wedi ynidaenu trwy boll gynneddfau yr enaid 3 ac {*w weled 
yn y deall, yr ewyllys, y serchiadau^ y gydwybod, a'r cof. 

1. Mae y deall/ y gynneddf arweiniul bdno, wedi ei bymddif* 
ftdn o'i gogoniant gwreiddiol, ac wedi ei llenwi'Sg annbrefii. 
Yr ydym wedi syrthio i ddivylaw ein prif elyn, fel ^anlpson i 
ddwylaw y Philistiald, ac wedi cael tynu ein dau lygad, *' Nid 
oes neb yn deall,** Kbuf. iii. 11. *' Halogedig yw byd yn nod 
tn roeddwl a'u cydwybocJ hwy," Tit. i, 15. Maeamgyffrediad- 
au dyn am betbau ysprydol wedi llygrn, Ps. 1. 21. " Ty'jiaist 
dithau fy mod yn gwbl {A ti dy bun.** Mae ei farn yn Uygred- 
Ig, ac ni all fod yn amgen gan fod ei lygaid yn ddrwg : gan 
hyny mae yr Ysgrytbyr, er iiiwyn dangos fod boll waitb dyn 
yn gyfeilioruus, yi» dweyd " Pob un a wnai yr byn oedd un- 
law n yn ei oiwg ei bun,'* Barn xvii. 6 3 a xxi. 25. Ac y mae*n 
rbaid-bwrw i lawr ei ddycbymmygion> neiiei resymiadaii, Irwy 
nertb y gair, gan eu bod yn mi &*i farn^ 2 Cor. x. 5. Ond, 
i ddango8 llygriad y meddwl neu'r deall yn fwy neillduol, ystyr-» 
iwn y petbriu cnnlynol : 

Yn gytitaf\ Mae gwendtd naturiol yn meddyliau dynion^ 
fioewn pertbynas i betbau ysprydol. Mae Pedr yn penderfynu 
am bob un sydd beb ei gynny^gaeddn a gras yr Yspryd Gl&n^ 
•* Mai d i\\ ydyw beb weled yn mbell," 2 Pedr i. 9. Mae yr 
Ysi>r\d Gilin yn yr Vagrythyrau, yn gwisgo, megis, ygwir- 
jonedd d ffurf ddaearol, megia rbleni yn dyagu «u plant, gan 
arferu cyrf"«*i>bi*\eihau, Hos. xii. 10. Yr byn, er nad yw yd 
gmtllau, etc mae*n dangos y gwendid naturiol bwn yn medd- 
ylian dynjoOi JVU« profiadM dynion yn gwirio hyb. (1) 



dbyGoogk 



Llf/gredigaeth y Deall, d() 

Mor anhawdd yw dysgu dyuion yn egwyddorioa cyffredio gwir 
grefydd, ac' i wneyd y gwiriooedd yn ddigon amUvg fel y gall* 
out ei ddealij rhaid rboi gorcUymrayn ar orchymmyn, gorchym-^ 
xnyn ar orchynimyn, llm ar lis, Hid ar 'Iin, Esay xxviii 10. 
Profwch y dyaion byn niewn petbau eraiU, cbwi a*u cnvcb yn 
? "gallacb yn en cenbedlaeth ra |>blant y goJeuni.'* Maent yn 
deafl ea gwattb a'u Biasnacb yn y byd cystalancymniydo^ion, 
eto maent yn dra hurt a diddys^ yiinibethau Duw. Dywedwefa 
VFrthynt y roodd i ycbwanegu eu cyfoeth, neu i fuddio en 
cbwantau> deallaiit byoy yn fuan^ er fod yn dra anhawdd 
gwneyd iddynt ddeally ffordd i gad^^ eu benaid ) nen y modd 
■*'w heneidiau s:ael gorpbwysdra }n Ngbri^t. (2.) Ystyriwch 
y rbai sy'n cael mwy o fanteisioa na*r eyffredin j y rbai syikl 
wedi cael dysg a chyfarwyddiadau, a cba«l e» bendithio ^goU 
euoi gras i ryw fesur^ cy&lyb i'r byn sy'n cael ei roddi iV saint 
ar y ddaear^ eto leied a wyddant bw^y am bethau ysprydol ! 
Y fath dy wyilwcb a cbymmysg^dd sy'n arog eto yn ea nieddyU 
lau ! Morfynycb y maent yn cael en dyrysn, yn y gwirion- 
eddau mwyaf amlwg, ac yn siarad fel bahanod yn y petbau byn! 
}fae'n \9endid gresyn >l, na allwn ganfod y petbau a ddat- 
guddiodd Duw i ni j ae y mae yn wendid pecbadurus^ gan fod 
deddf Duw yn gofyn i ni eu deail a'u credn bwynt, (3^) Y 
fath gyfeiliornadau peryglt^s sydd i'w gweled yn niysg dynion, 
inewu pertbynas iV petbau mv^yaf^ en pwy§ I Y fath dwyll 
truenus sy*n eu gorcbfygu ! Onid ydyin yn gweled y dynion 
callaf yn y byd mewn petbau tymborol^ yn Ifyliaid mwyaf mewn 
pertbynas I fater eu beneidiau? Matb. xi. 25, "'Cuddiaist y 
petbau byn oddiwrth y doetbion a'r deallus *' Mae gan lawer 
fygaid eryr yn mhefbau gwael amser, er byny fel dyHuaqod^ 
neu ystlumod yn mbetbati Duw. le. yn wir, nid yw oes dyn' 
wrtb natur ond uu breud<iwyd a tbwyll parbaus; o*r hwn nid 
yw byth yn deffi-oi, oud' nail! a'i trwy dywyniad golenni o*r 
«ef i'w enaid, i'w ddwyn ato ei hup, Luc xv. • 17* «*"* y» 
tiff'ern £fe a gododd ei olwg, Luc xvi. 23. Ac felly yn 
nghyfVif yr Ysgrythyr, bydded el mor ddoeth ag y bo, nid y w 
ond burtun ac ynfyd. 

Yn ail, Mae deall dyn wrtb natur wedi ei orcbuddm A 
tliywyllwcb dudew mewn petbau ysprjdol. Mae dyn, trwy 
,Ludoliaecb ^'atan, yn ymgais am greu golenni newydd yti ei 
i^eddw], (Geu. iii. 5,) ac yn lie byny, raae*n agor drws y pydcw 
beb waelod ; a tbrwy y niwg sy'n dercbalu o boaaw, yn cael 
•i gladdu mewn tywyllwcb. Pan tvnaetb Duw ddya ary 

D 2 



d by Google 



40 Llygr^digaeth y Dealli 

cyntaf, yr oedd ei ddeall yn lliisern o oleuni 3 ond yn awr« paa 
nae Diiw yn ei >»il wneyd, trwy ailenedigaeth, mae yn ei gael 
yn dyuyllwch, Rpb. v 8. ** (-aays -yr oeddych chwi ^ynt yn 
dywyllwcb " Mae pechod wedi can ffenestr yr enaid 5 mae 
tywyllwch gorchu(tio yr boll ardal hono. Tir tywyllwch a 
chytfgoda- geu ydyw, Uemaegoleuni fel tywyllwch. Mae tywysog 
y tywyllwcb yn tcyrnsisii yno, a dim(»nd gweithrednedd y ty- 
wyllweb yn cael eti lluni«» yno. Yrydyni wedieingeni ynddall 
ysprvdol, hc in ellir en. badfer heb wyrtbiau gras. Dyma fel 
yr n yt t'. pwy by nag wyt, os na ail-anwvd di. Ac Yr dyben o'ch 
goleiin yn y mater hwn, ystyriwcby pelhau caulynol : 

1 pr iwf Y tywyllivcji oeHd ar vvyneb y ddaear, cyn ae 
wedi jmddangosiad Crist, yrbwn a gyfododd fel baul cyfiawn- 
der ar y ddaear. Pan goilodd Adda, trwy becbod, ei oleuni 
gwreiddiol, &'r bwn y cynny«gaeddwyd ei yn ei grendigaeth, 
gwelodd Duw yn dda wneyd datguddtad grasol o'i fed'^wl a*i ^ 
•wyllys iddo, y'ngbylcb ffordd iechydwriaetb, Gen. iii. 15. 
Trosglwyddwyd byn y ralaen ganddoef, a dynion duwiol eraill 
cyn y diliiw : eto yr oedd tywyllwcb meddwl dyn mor gryf 
yn erbyn y datguddi-ad bwnw, fel y dileodd bob ystyriaetb ant 
"wir grefydd o drigolion yr ben fyd, oddigerth yr byn oedd yn 
aros yn abenlu Noab, y rbai a gadwyd >n >r arch. Aroly 
diluw^ fel yr oedd dynion yn , amihau ar y ddaear, mae ty- 
wyllwcb y meddwl yn aros f\ih, a'r goleuni yn darfod, nt»s y 
bu farw yn mysg d> nolry w yn gyffredin, ac ni cliadwyd ef ond 
yn unig yn mhlith biliogaetb Sbem. Ac yr oedd, byd yn iiod 
yn ei mysg bwy, bron a machludo, ]»an nlwodd Duw Abraham 
o wasanaethu duwiau eraill, Jos xxiv 15. Mae Duw yn rhoi 
datguddiad mwy eglur a chyflawn iddo ef, ac y mae yntau yn 
gorcbymmyn hyny Vw dylwyth ar ei ol. Gen. xviir. 1 9 • Eto 
y mac y tywyllwcb naturiol bwn yn ei wisao i ffordrl cyn bir, 
ond yr byn a gadwyd yn mhlith biliogaetb lacob. Fe'u dy-i 
gwyd i waered i'T Aipbt, ; aeV tywyllwcb bwn yv llwyddo, 
nes gadael iddynt ond ycbydig ystyriaethaif »m wir grefydd : 
ac angenrbeidiol oedd rboi datguddiad newydd iddynt yn yr 
anialwcb Ac aeth Uawer cwmrawl fywyll tros bwnw o bryd 
i brytl, o amser Muses by<l Grist. Pan ddaetb Grist, yr oedd 
yliyd wediei ranu yn luddewon a cbenedloedd. F6 ^aiiwyd 
yr luddewon aV gwir oleuni gyda bwynt, o fewn terfyn, Ps. 
cxlvii. 19,20. Yr oedd canol fur gwabaniaetb o waith Duw 
rbyngddynt bwy a*r byd cenedlig, sef, y ddeddf seremoniol ; 
^ 91 byn yr oedd uu arall wedi ei ^odi o, waith dyn ei huoAsef 



dbyGoogk 



Llpgfedigaeih y DeaU; 41 

|>;vlfi^Mtfa ^reiddiol rUwng y plekliau, £ph. ii. 14^ 15. 0% 
tdrycbwQ y to fttlan Tr cylcb (midieithr y {H-osclytiaid oV ceo- 
edloedil> y rhai rrwy ryvr behdr o oJeuni ordd yn llewyr« 
ebuaroynt y tu ailan i*r terfyn, a adawsant eiiunaddoliaetb, • 
WBsanactbasaBt y ffyrit Dduw, ond ni cbyd-> mffiirfiasaot a 
defmku Moses,) ni vrdwB oiid "tywyl} leoedd y dtfawr, yn 
Ikiwn o drigffanaii trawsder/* W^. \x%\v\ 20. Tywyllwcb tew 
a d6dd wyneby byd ceitedHjLr ; ac yr oedd ibrdd lecbydwriaetb 
yn boUaw} anhysb.ys iddynt. Yr oeddynt wedi ymroi i goelgrefydd 
aceilunaddoHaethj ac wedi ihosf >gi eu beilunod i*r falb nifer, fel 
y bernir fod drog ddeng mil a'r bugain o gau dduwiau yu cael en 
bad4oliyn£fviop yn unig* Pa ddoerbincbbynag oedd yn mysgca 
FbUasof>byddioo, nid adnabii y byd, trwy y doetbitif*b bwn, mo 
Pdtiw, (I Cor. 1. 2J.) ac nid oeAa eu boll fany)-gais \\\t\vft 
crefydd, ond ymbalfalu yn y tywyllwch. Act, xvii. 27. 0» 
^' edrychwB y tu lewn -i'r teifyn, heblaw yr ycbydig oetkl yn 
groddfan, ac yn dysgwyi am ddiddanwcb yr Israel^xawn weletl 
tywyllwch dudew yn toi y genbedlat'tb bono £r mai rddynt 
hwy yr ymddtriedwyd ymadroddion J>uw, eio yr ocddynt yn 
dra cbyfeib'ornus yn eu bhtbrawiaetlK Yr oedd eu traddod- 
iadaa yn ami, ond yr oedd gwybodnetb o*r pctbau pertbynol i 
fywyd crefyddj wedi colli : ni wyddai dytguwdwyi Israel ddim 
am natur ac angenrbeidrwydd o ailenedigaetb, loan iii. 10. 
Yr oeddynt yn adeiladu eu crefydd ar eu genedigol fraint. fet 
]^lant Abraham, Mat. iii. 9 yn yniflFrostio yn eu heuwaediad, 
ac ordeinbadaa alianol eraili, Pbil. iii. 2, 3 Ac yn yniw 
orphwys.yn y ddeddf^ (Rbaf. ii. 17.) wedi idd)nt trWy ea 
besboniadau gau, ei gwneyd mor fyr, fel y gallant o fewa . 
ycbydig el ebyflawni, Matb. t. 

Felly yr oedd tywj^lwch dros wyneb y ddaear, pan ddaeth 
Crist, y gwir oleuni, iddi^ ac y mae tywyllwch ar bob enaid, 
Bes iddo ef, fel y seren ddydd, godi yn y galon. Mae*r naill 
tywyllwch yn brawf o> Hall. Beth ond tywyUwch naturiol 
xieddyliau dynion, a allai wisgo ymaitb oleuni datguddiad 
aUanol, mewn aebos ag yr oedd dedwyddwcb tragywyddol yn 
ymddibynu arno ? Nid angbofiodd dynion y ffordd i gynnal 
eu bywydau, ond mor /uan y collasant uybodaetb am drefa 
iecfaydwriaetb eu beneidiau, yr byu sydd anfeidrol fwy ei bwyv 
a'i wcrtb I Pan na tbyciai pregethau Patrieircb a Pbropb wyd- 
i^ yr oedd yn rbaid i ddynion gael eu dysgu gan Dduw ei bun,, 
yr iiwn yn unig a all agoryd llygaid y meddwl. Ond er pioil 
IchI Uwgr y m«dd)v] yn ddyfnach na^ y {ellir ei f^ddygioraetbui 
D % 



d by Google 



^ llygredigaeth y Dealt. 

trwy ddatguddiad allanpl yn anig, ni ddycbwelwyd ond ycl^y-i 
dig lawn ti wy bregetbiad Crist, yr bwn a letarodd lu bwnt y 
liefai-odd dyti eiioed, loan xii. 37, 38. Yr oedd iachad y 
genedl i gael ei gyflriwni gan Yspiyd Duw, trwy bregethiad' 
yr Apostolion j y rhai, yn ol yr addewid, oeddynt i wneyd 
gwrthiau mwy, (loan \\y. 12.) Acos edrychwn i> gwyrtbiau. 
a wnaed gan Grist, cawn, luai wrtb gymbwyso meddyginiaeth 
1 r enaid, er mcwii iacbau afiechyd y corph, (iiiegis. y gwnaetb, 
efe i'r claf o*r parlys. Mat. ix. 2.) dangosodd yn ainlwg, mai 
ei bnf neges yn y byd, oedd iacbau anbwvldeb yr enaid. Fe 
gyflawnwyd y wyrth ar y dyn dall o'l enedigaetb, yn y fath 
fodd, eg i ddangos i'r byd fel mewn drycb, eu cvbwr a'r feddyg-. 
iniae^, loan ix. 1 1. " Efe a wnaetb glai, aea irodd v clai 
»r lygaid y dall." Betb allai ddangoa yn addasacb, dywyllwch. 
Hieddwl dynion, oa Uygaid wedi lyu cau i fynu §l cblai neu, 
ddaear ? Bsay vi. lo. Can eu llygaid bw) nt -^ trwy eu flira, 
Jeueu g^rchuddiod ehlai, fel y goddef y gair. A'rxliF. 
•ennod, adn. 18. '* Cauodd eu llygaid bwynt ;" mae*r gair 
ynaiwyddo, ^idrfoddeti llygaid kwi/fU ; fel yr oedd y ty a*r 
gwabanglwyf i gael ei briddo, Lef. xiv, 42. Fel byn v mae. 
gair yr Arglwydd yn d«ngos dyben y gwaitb rbyfedd hwnw^, 
a thrwy byny yirdaftgos i ni, fod llygaid ein n^eddwl wrih, 
^^^ ^" gauad A, rbaid Tr dyn dal'l fyned i olchi ymaitb y 
cW bwu i lyu Siloam , nidettybi un.dwfr arall y dyben. Out 
bai fod y llyn yaarddangos yr bwn a anfonodd y Tad i*r byd i 
Qgoryd lljfgaid y deiUion, (Esay xlii.' 7) yv wyf yn meddwi 
na buasai yr Efcngylwr yn rboi cyfieithiad i ni o!r enw, yr 
bwn meddai ef, sy'n arwyddo.aw/onedi^, loan ix. 7 Ac felly 
gallwn farnu fod tywyllwcb natnriol ein raeddyliau y fatb, na 
clbrei wellbau, ond trwy waed ac Yspry* Crist, eli Itygaid yr 
hwn yn unig a all roi i ni ein golwg, Dat. iii. 18. 

2. Brawf, Mae caloa a bywyd pob dyn wrtb natur ya 
llawuodywyllwcb, annbrefo, a tberfysgj pa mor l&n bynag. 
y bo yn ymddangos y'ngolwg dynion. *' Canys yr oeddym, 
ninnau befyd, gynt/' medd yr Apostol, " yn anufiidd, yn cyf- 
eiliorni, yn. gwasanaetbu cbwantau ac amryw feluswedd,** 1 i-, 
tus iii. 3. Ac eto, yr aro&er y cyfeiria y testun bwn ato, yr 
oedd efe, " Yn oly cyfiawnder sydd yn y ddeddf, vn ddiargy-. 
hoedd," Phil. iii. 6. Mae byn yn brawf amlwg, '* fod y llygad. 

in ddrwg, a" bod yr boll gorpb yn dywyll," Mattb, vi. 23, 
lae dynion diadgenedledig yn gwibio ar byd y byd fel mintal 
* ddeiUion ) y rbai ni cbymmerant arwcinydd, ac ni allant 



d by Google 



' Ltngredigaeth y DeaU. 49 

fyned eu bunain; ac felly yn syrthio tros y dibyn.bwB ac aralt 
i ddinystr. Mae rhai yn rhedeg ar ol eii cybydd-dod, nes en 
try wanu & llawer o ofidiaii; eraill yn ymsuddo mewn torn 
trytbyllwcli 3 ac eraill yn dryllio eu himain ar grafg balcbder 
a buiian-dyb ; mae pob an yn tramgwyddo wrtb ryw faen 
tramgwydd neu gilydd : mae |)ob en o honynt yn rbedeg yn 
erbyn' blaen cleddyf cyfiavi nder; tra maent yu dyfal ddilyn evt 
trachwantaii^ pa lebynagyr arweiiiiaut bwynt ; a tbra y mae 
rhai yn gorwcdd ar byd yftbrdd, mae'r lleill yn syrtbio ben- 
dramvvnwgi ar en traws. Am hyny,- *' Gwae y byd (dall) ob- 
legyd rbwyslrau/* Matb. xviii. 7. Mae cyfeiiiornadau mewn 
barn yn ami yn y byd ; am ei bod yn nos, ** ynddi ,yr ymhisga 
pob bwyslfil y coed.** Mae yr boll rai diadgenetiledig yn Ilwyr 
gamgynHiieryd mewn perthynas i wir ddedwyddwcb 3 canyi 
I' «* y gall fod Cristionogaeth wed! plannu bam gywir am byn 
* ^ yn eu penau, eto ni all ,dim Hal na g\vir ras t\ blBn»u yn y gal- 
on ar ymarferiad, Mae pawb yn cyduno mewn-dyniuniad i 
fod yn dded\vydd;rnd y'mysg yr annuwiolion^ mewnpertbyn- 
»s i ffordd i. ddedwyddwcb|. mae agos gynniffi o dybiau ag 
»ydd o ddynion ; *•* troisant bawb Vw tfordd ei^ bun/' £say 
J'J'^Wii 6 Maent fely Sodomiaid deillion y*ughylcb tf Lot, yn 
wastadol yn ceisio y drws ; rbni yn ymbalfalu am dano mewn 
\ rhan ot mur> rhai mewn rban arallj ond ni allttsai pebo ho- 
nynt ddweyd yn sicr, ei fod wedi ei gael | ac felly gall dyn wrtb 
^ natur daro wrtb hob da oud y da p^naf. Kdrycb i'tb galon 

ddiadgenedledig dy bun, a chai weled yno bob petb o chwith 3 
y nef yn isaf, a'r byd yn ucbaf .• edrych i'th fnchedd, cai weled 
yno fel yr wyt yn ynfydu, yn ymgyrhaedd at gysgod, ac yn 
esgeuluso y sylwedd, yn ymegni'o at yr hyn nid yw, ac yn 
^ esgeuiusn yr byn sydd, ac a fydd bytb, 

3 Prawf. Mae dyn wrtb natur yn wastad^fel gweitbiwr 
heb olcii ; naill aiyn ofiera neu yn gwi.eucbur drwg. Cbwilia 
dy galon, a thi ai cai, naill ai yn " gweu gwe y pryf copyn, neu 
yndiidwy wyan asp,'' (Esay lix. 5,) yu crwydro ar hyd y byd, 
neu yn cloddio mewn pvdew 3 yn 11a wn o waged<l, yn ifwdan- 
ns yn ngbylch dim, neu yr hyn sydd waetb na dim. Arwydd 
trwm o dywyllwch meddwi. 

4. Prawf, Nid oes gan ddyn wrtb natur wybodaeth iach- 
usol am bethan ysprydol. Nid yw yn gwybod y fatb Dduw 
y mae iddo a wnelo fig ef 3 y mae'n ddieiihr i (jristj ac ni 
^yr bethyw |)ecbod. Mae'r gwyr doethaf heb ras, nior dy- 
vyli a'r wadd yn y petbau hyn, £r y gall y cyfryw iiarad jn 



d by Google 



44 Ll^gredigaetJi y Dealt. 

fi'racth am danynt ; ac felly y g^llai yr Israeliaid am y proved* 
i^aethaii, yt awvyddion, a*r rbyfeddodau, a welofid eu llygaid, 
• (Deut, xxix. 3) i'r rhai er hyny ni roddodd yr Arglwydd, *' gal- 
on i wybod, na liyiaid i weled, na chlus?iau i glywed, hyd y- 
dydd hwn/* a4uod 4. Gall llawer un «8y*n myned dan yr eaw 
Crist ion, wneyd cyffes Sfydd Pliaraob, Exod. v, 2. *' Yr Ar- 
glvvydd nid advvaen," ac ni ollyngant ymaith yr hyn a orcb- 
ymmyn efe iddynt eu gadael. Mae Duw yn eu niysac hwynt 
fel tywysog niewn fFug yn mhlitb ei ddeiliaid, yr hwn nid y>T 
yn cael gvrell triniaetb ganddynC. na pbe bai un o\i cyd-radd, 
Ps. 1. 21. A ydynt bwy yn aduabod Crist, neu yn canfod ei 
ogoniant ef, neu unrbyw degwrb ynddo, fel y dyntuneni ef? 
' Fe gwelent, ni ddirmygeut ef mvvy j gohvg ar ^ei ogoniant ef, 
a dywylla bob gogoniant cre«*digol, a devvisent ef yn lie y cy- 
fan, a'i deibynientef yn ilawcn, fel y mae yn ei gynnyg ei huD 
yn yr cfengyl, loan iv. 10. Ps. ix. 10 Math xiii.44, 45, 4^. 
A ydynt hwy yn adnabod beth yw pecbori, y rhai sy'n cofleid- 
io y sarpb yn eu inyn)*'es, yn dal gafael niewn twyll, ac »i 
fynent ei ollwng ? Rwy'n addef y gallant gael gwybodaetb 
uaturiol o'r pethau byny, y falb oedd gan yr Juddewon ang- 
brediniol am Grist, yr hwn a welsant, ac a ymddiddanasant &g 
^ef J ond yr oedd gogoniant ysprydol ynddo, na welodd neb ond 
credinwyr yn^nig, loan i. 14 Ac niewn pertbynHsi'rgogoa- 
iant bwn, nis adnabu y byd angbrediniol ef, adn. 10* Ni all- 
ant gael adnabyddiactb ysprydol o bonaw^ mae uwcblaw. 
cyrbaeddiad nieddwl anianol, 1 Cor. ii. 14. '^ Eitbr dyn an- 
ianol nid yw yn derby n y |»etbau sydd o Yspryd Duw-, canys 
ffolineb ydynt ganddo ef ^ ac nis gall eu gwybod, oblegyd yo 
ysprydol y bernir bwynt." Gall ymddiddan am danynt j ond 
fel gwr yn siarad am f^l neu winegr heb brofii melusrwydd y 
naill, na surni y Hall. Mae ganddo ryw ddycbyniyg am wir- 
ioneddau ysprydol, ond heb weled y petbau eu bunain, sy'n 
gynnwysedig yn ngeiriau Duw, 1 Tim. i. 7. " Heb ddeall. 
iia pha betbau y maent yn eu dywedyd^ nac am ba betbau y 
raaent yn taeru,'* Mewn gair, mae dyn wrtb natur yn ofni, 
ceisio, a cbyfFesu na wyr pa beth. Gell web weled odd iwrth 
hyn'fod deall dyn wrtb natur, wedi eiorchuddio & tbywyllwcb 
dwiew mewn petbau ysprydol. 

Ym dri/dydd, Mae tueddiad naturiol yn meddXvldyn at ddrwg^ 
«r mor anhawdd ganddo gyflawrd yr byn sydd dda, mae ya. 
byfrydwcb mawr ganddo wneiitbur drwg ; gan ei fod yn ei 
tiica ei kun> i«r. iy. 22*. Mae'r dya cnawdol yn trybahau. 



dbyGaogk 



Lljfgredigaeth y Dealh 45 

tfrtb feddwl am wneothnr daioni ; ond yn fywio^ am WDeuth* 
ur drwg Tra mae duwioldeb o'i flaen, inae llyffetbeiriau 
arco ; Olid ar ol iddo unwaith fyned tros y clawdd, y niae fel 
adpryn yn diangc o*r adard^^ ac yndyfod \n feisrr arno ei liun. 
Ystyriwn ychydi^ ar amgyffred a dychyniygiou y med !wl 
enawddl) a cbawn brawf diamheuol o'r tuedd truenus bwn at 
ddrwg. 

1 Prawf. Fel y mae dyn trwy ddyrnod trwm ar ei ben, yn 
colli ei ohvg, y mae rhyw faib o olwg tywyllo-.rus yn c^dl, fel 
y mae*n gweled miloedd o liethau gwag a disylwedd ; fell) dyn 
wedi cael ei daro \u ddall i bob petb sydd wir dda, ac a berth- 
yn iV les tragywyddol, y mae goleu o fath arall wedi dyfod 
i'w feddwi 5 mae ei lygaid yn agored i wyb<Ml drvet(, ac mae 
byny yn gwirio geiriau y temptiwr, Geii. iii. 5 Mae geiriaa 
r propbwyd yn amlwg/** Y maent yn synhwyrol i wneuthur 
drwg, eitbr gwnf utbur da ni fedr wr/' Jer. iv 22. Mae gan 
feddwi dyn ddebeurwydd natiiriol i ddycbymygu drygioni ; nid 
oes neb raor anghatl a bod beb wybod y ffbrdd i g^diwni ei 
chwantau, a dystrywio ei enaid ; pr nad oes gan boi> uii ailu i 
gyflawni ei ddychyraygion. Nid rbaid dysgu y gelfyddyd dda 
lion ineb ^ oanv.- fel y maecitw^nyit t\fu o bouyur eu bunnin, 
mewn tir anial, felly y mae y ddqetbineb hon yr hoii sy'n 
ddaearol, anianol, a cfiytbrpulig," (lago iji. 15) yn tyfii yn 
medtlyliau dynion trwy rym llygredigaeth eu natur. Pa bam 
y rbyfeddwn wrtb weled cynnyrcb dichellion balogedig ; eu 
dycbymygion cyfrwys i anmb>«rcbu Duw, i wrthwyiiebu a 
difrio gwirionedd a duwioldeb, ac i gyflnwni eu cbwantau eu 
hunain ac eraill ? Maent yn treiglo gyda'r (Frwd, nid rhyfedd 
t\\ bod yn cynnyddu cyniniaint j mae ei bystdr o'u mewn, ac 
yn cynnyddn wrtb ei arferyd ; ac y mae gw«itbredoedd y ty- 
wyllwcb yn cael eu dycbyrnygu gyda mwy o rwysg, gan fod y 
meddwl yn llwyr amddifad o oleqni ysprydol, yr bwn pe bai 
ynddynt, mewn nnrbyw fesiir, aaflwyddai y gwaitb, I lbaniii.9. 
*'Pob un a aned o l3duw nid yw yn gwncnitliur pecbod;'* nid 
yw yn ei wneuthur felei gelft/ddyd } ** oblegyd y mae ei had 
cfynaros vnd<lo ef/* Ond o'r lu arall, *' H>frvd gan ffol 
wneuthur drwg j a cban wr synwviol y mae doetbineb,** Diar. 
X. 23 ** Gw^eutbur drwg yn gywraint,** fel mae'r gair yn 
&rw\ddo, sydd fel digrifwcb neu cbwarae gan y ifol ; mae yn 
ei wneuthur yn rbwydd ; a pba liani ? am mai flfol ydyw, ac heb 
ddoetbineb, yr hon a ddrylliai ddycbymygion y tywyllwcb. 
?a mwyaf naturiol fyddo y peth, bawddaf fydd ei gyflawui. 



d by Google 



46 Llygredigaethy Deall. 

2 Prawf Dodwch ddyn o feddwl llygretlig i yraaflyd meifn 
rbvvF ran o waith Duw, neii i fod yn bresennol yn ei wasah-> 
aetli ef J er na l)yddo y ddyfais, ynddi* ei bun, yn becbadmus, 
eto hi fyrid yu brciiadurus o berwydd. ei bod allan o amser j 
biiany dvchyiiyija ryw ddyfais, trwy osgoi i*r naill du; yr 
hyn rii ddicbori t)wvll ac arafwch bytb teddwl am dano yn ei 
am^^er priodol ei bun Felly Saul, yi hwn ni,wyddai betb i'w 
wneiirhur cyii i*r oflFeiriad ddechreii' yro^yngbori ft. Duw, yn 
fnaii a ben<lerfyno Id pan gynted yr oedd Jlaw yr offeiriad i 
m^'wn ; yr oedd ei galon ei bun yn rhol alteb iddo, ac ni 
oddef-ii id'lo aros am atteb gan yr Arglwydd, 1 Sam, xiv. 13, 
19. Y fith ddebeiirwydd dieflig sydd gan (eddwl cnawdol^ 
yn dychyraygu betb fyddo fwyaf effei thiol i'w difyru oddiwrth 
eu dyledswyiid at Dduw. 

3 Prawf Onid yw y meddwl cnawdol yn naturiol ani 
grafangu petbau ysprydol yn y dycbyroygionj felpebaiyr 
enaid wedt chcI ei drocbi mewn cig a gwaed, ac yn troi pob 
peth i*w (l(Kl\v ei bun ? Bydded i'r dynion sy*n arferol o luaio 
y dycbymygion mwyaf cywraint, edrych i'w beneidiau eu bu^ 
nain, a chant weled y tuedd hwn yn eu meddyiiau 3 o'r hwn y 
mae yrveilau.iddoliaetb oedd o'r decbreuad ac sydd byd yn awr 
yn y hyd, vn brawf diambeuol. Canys y mae ya dangosyn 
amlwg, fod dynion o naiiiriaetb am gael rbyw dduwiau gwel-*. 
echg^ a gweled y peth a addolant j a chan hyny, " hwy a new- 
id iasant ogoniriiit yr anllyjiredig Dduw, i gyffelybiaeth Uun dyn. 
llygredig," Rbut. i. 23. Mae y.diwygiad yn y deyrnas bon, 
((iiolch i Dduw am byny,) wedi dinystrio eilunaddoUaetb adel- 
wau befyd, allan o'n beglwysydd -, ond diwygiad y galon yn 
unig a all dynu i lawr eilunaddoliaetb y meddwl, ac^alltudio y 
deiwaddoliactii mwyaf c\frwys acbuddiedig, a dycbmygion am 
y Duwdod allan o feddyliau dynion. Ni fu y byd yn ei 
amser tywyllaf , erioed yn fwy cbwannog i eilunaddoliaetb, nag 
yw meddwl ansanctaidd i ddy.cby mygu amy Duwdod. Ac oddi 
yma y mae meddyiiau anweddaidd ac angbenfilaidd am. 
Dduw, a Christ, a gogoniant y nef, a pbob peth ysprydol, yu 
tarddu. 

4 Prawf. Mor anbawdd yw cadw meddwl cnawdol dyn'ar 
betbau Duw. Mor Witbwynebol yw dyn cnawdol i gynnwys 
meddyiiau da, ac i aros mewn myfyrdod ar betbau ysprydol ! 
Os gyrir ef, ar urn-hyw amser, i feddwl am ei euaid, mae mor 
anbawdd cadw i mewn yr auitail gwangcus a dilywodraetb, ag 
ydy w ei gadw yntau rhag diangc yn ei ol at betbau gwag y . 



d by Google 



Llj/gredigaethy Death 47 

byd. Pan y roae Duw yo llefaru wrth ddynion trwy ei air, 
neu bwv yn llefarti wrtlio ef inewn gweddi, onid yw y ineddwl 
yn ami yn eu gadaeloflaenyr Arglwydd, fel cynnifer o "eil.in- 
od a ilygaid gaiiddynt bel) weled, a cblustiaii heb glywed V* 
MaeV corpb yn cael ei adael o flaen Duw, oud niae y 
byd yn cael y galon : er fod y Ilygaid yn gauad, y raae'r 
dyn yn gweled miloedd o wageddau : mae y nieddwl ar yr un 
pryd, fel aderyri wedi diangc o*i adard^, yn neidio o'r naill 
Iwyn i'r Hall j fel mewn effnith, nid y w y dyn yn dyfod ato ei 
bnn, nes iddo f'yned */ o ^ dd yr Arglwydd." Na ddywedwcb 
fod yn anmh'bihl sefydlu y meddwl. Mae yn anhawdd, yn wir, 
ond nirt yw yn anmhosibl GrSs Duw a*i gwna, Psal. cviii. 1. 
Fewna gwrtbrychau boddbaol byny. Golygiad byfrydlawn a 
ddeil fcddwl yr vmofyngar. Nid oes fawr o berygl y crwydra 
( ineddwl y dyn bydol, pan fyddo yn trefnu ei fasnacb, yn 
gwnentbur i fynu ei gyfrifon, neu yn rbifo ei arian : os na rydd 
. 1 cbwi atteb y tro cyntaf, efe a ddywaid na cbiy wodtl efe cbwi, 
ei fod ynbrysur; yr oedd ei feddwl yn sefydledig Pe gelwid 
111 o flaen y brenin i erfyd am ein bywyd, ni fyddai perygly 
byddai i ni dremio o amgylcb yr ystafell : ond yn byn y mae 
y matter yn set'* 11, y raae y meddwl ciiawdol wrtb ymdrin ^ 
^ pbethau yshlydol, allan o'i elfen, ac am byny ni all fod yn 
sefydlog. 

5 Prawf. Ond er mar anhawdd y\y cadw y meddwl ar 
betbau da, mac*n glynu fel gliid yn yr byn sydd ddrwi' a llyg- 
redigfel efe ei bun, 2 Pedr. ii. J4 *"A Ilygaid ganddynt yn 
ilawn godineb, ac beb fedru peidio a pbecbod ;" Y mae eu Uy- 
gaid beb fedru peidio A pbecbod, b. y. Mae eu calonau a'u 
meddyiiau yn bvvrw allan trwy y Hvgaid y p< tb sydci y r^x 
mewu, fel anifail ffrocbwyllt, yr hwn na ellir eigadvT i mewu, 
pan unwaitb y caffo ei hen allan* Golly nger y dyrlivmyg 
cnawdol yn rbydd areiwrthrycb priodol, ceir gweled n^u an- 
faawdd fydd li alw vn ol drachefii er cael rbeswm ac ewyllys 
yn blaitl. Obleg* d yna y mae yn ei elfen ei bun j a*i ddwyn 
oddiwrth ei amiduiredd, syld fel pe cymmend | y?»go<lyn allan 
o'r dwfr, neu rwygo aelod gwr o'r qorph. Y umc yn rbedog 
lei t&n wedi ei osod mewn powdr, yr bwn ni orpbw^s byd y 
gallo fyned yn mhellarb. 

6 Prawf. Ysty riu cb fel y mae dy cbyuiyg cnawdol v n cadw 
lie gwn- wrtbrycbau yn y galun lygrt'dig 3 i'r dyheo o wneyd ' 
pechaduriaid yn ddedwydd, o'r byn iTteiaf yn y muynhrul dyrby- 
toygol o'u cbwantau. Fei byn mae y galon lygredig ; n portbi 



d by Google 



ZJ 



48 Lli/gredigdeth y DealL 

ci bun & pherhodau dycbymygol: mae'r dyo balogedig yn llawn 
o anmburedd yn ei feddwl, a chanddolygaid^n llawn godiiieb; 
mae'r cy by ddyn llenwi ei galon fiV byd, er ni all Itinw ei 
ddwyUw o bonaw ; niaeV dyn maleisus, gyda byfrydwcb, yki 
cyflrtwni ei ddi'al o fewn ei fyinves ei ban. Y dyii cynfigenus' 
yn ei dybiau yn gweled i foddlonrwydd ei gymmydf)g wedi ei 
Osod yn ddigon isel ; ac y mae pob cbwani yn cael dycbymyg 
cnawdol yn gyfaill iddo wrth raid Ac uid yn uuiej y mae felly 
pan mae dynion yn effro, ond weitbiau byd yn nod pan font yii 
cysgii j trwy yr byn y gweitbredir y pechndau byiiy mewn 
bieuddwydion, ag y bo eu calonau yn eu dilyn pan fyddont yn 
effro. Mi a wn fod rbai yn animeu y pecbaiiiirusrwydd o'l* 
petbau byn : ond a ellir nieddwi eu bod bwy yn cyd-sefyli 4 
Batur sanctaidd ac agwedd yspryd Ad<la yn ei ddini\%eidrwydd, 
a lesu Grist, ac a ddylaifod y m'bob, dyn ? Llygredigaeth natur / 
sy'n peri fod y breuddwydwyr hyn yn halogi y cnawd y ac fe'u 
condemnir yn Indus ,8. Yr oedd Solomon )n brofiadoi o 
weitbrediadau gras ynei gwsg : raewnbreuddwydy gwedd'iodd, 
mewn brenddwyd y gwnaetb y dewisiad goreu ; cynimeradwy- 
pdd Duw y ddau, I iiren. y 15. Ac os gall dyn yn ei gwsg 
wneyd yr byn sydd dda a chymmeradwy ger bron Puw ; pabam 
na all efe yn ei gwsg wneyd yr byn sydd ddrwg ac anj^hymme- 
radwy ger bron Duw ? Yr oedd Solomon am wneyd dynion 
yn hysoys o byn , acy mae yn darlunio y feddyginiaetb oreu 
rbagdilo, sef, rluvymo y gyfraith ar y galon, Diar. vi. 20, 21. 
" Pan orweddych,** luedd efe, (adn. 22.) ** bi a'tb wylia,** 
spf, rbag pecbu yn dy gwsgj b. ▼. rbag breuddwydion pecbad- 
uriis. Canys cadw un rbag pecbod (ac nid rbag trallod) yw 
ert'rtitb priodol cyfraitb Duw wedi ei bysgritenu yn y galon, 
Pvd. cxix. 11. Acfelhyny mae deall yr boll adnod, fel y 
gw.'hvn oddi wrtb adn. 23. "Canys canwyll ywV gorcby- 
myn, a goleiini yw y gyfrairb, a ffordd i fywyd ywceryddon 
addysg " Yn awr, y mae r gyfraitb yn ganwyll ac yn oleuni, 
canys y mae'n arwain ar Iwybr dyledswydd 5 a cberyddon 
addysg oddiwrlh y gyfraitb yw ffordd i fywyd, fel y maent yn 
cadw rliag pecbod 5 ac nid ydynt yn arwain i ffordd heddwchj, 
heb arwa'.n i ffordd dyledswydd^ ac nid ydynt yn cadw dyn rbag 
trallod beb yn gyntaf ei gadw rbag pecbod. A by nod mor 
fanwl y mie Solomon'yn nodiy pecbod o aflendid, *' i'.thgadw 
rbag y feny^ ddrwg," &c. adn 24 yrbon sydd i'w cbysyllta 
ig adn* 2U. a eban ada. 23; m«wn cfomfacbau, fd y gwelir 



d by Google 



U^grtdigaeth y DealL 49 

mewn rbai Biblau. Gall y petbau byn fod yn ddigon i ddang- 
OS i ni dueddiad Daturiul y meddwl at ddrwg. 

Yn bedwerydd. Mae gwrthwynebrwydd yn meddwl cnawd- 
ol dyn at y gwirionedd, ac annbueddrwydd i'w dderbyn. Nid 
oes dim bofiFder ganddo at air Duw, mwy nag at sancteidd- 
rwydd. Pan y mae gwirioneddau crefydd naturiol megis yn 
inyna eu fibrdd i feddyliau dynion anianol, niaent yn cael eii 
carcharu ** mewo angbyfiawnder/' Rnuf. i. 18. Ac am wir- 
ioneddau crefydd ddatguddiadol^ naae calon ddrwg angbredin- 
iaetb yn attal eu dyfodiad i mewn -, ac y mae arfau nerthol yn 
angenrheidiol i gaetbiwo y meddwl i*w credu hwynt, 2 Cor. x. 
4, 5. Mae Duw wedi gwneuthur datguddiad o*i f^ddwl a*i 
ewyllys i becbaduriaid, mewn pertbynas i ffordd iecbydwriaetb ; 
rboddodd i ni ei air sanctaidd ; ond a ydyw dynion wrtb natur 
yn ei gredu ? Nac ydynt 5 ''Oblegyd yr hwn nidyw yn credu 
yn Mab Duw, nid yw yn credu yn Nuw ;** fel y mae yn am- 
Iwg oddiwrtb 1 loan v. 10. Nid ydynt yn credu addewidion 
y gair ; maent yn edrycb arnynt, mewn effaitb, fel geiriau teg 
yn unig ; canys y mae y rbai a*u derbyniant hwynt, yn cael eu 
gwneuthur trwyddynt yn gyfranogiou o*r duwiol anian, 2 Pcdr 
i. 4. Mae'r addewidion fel rbeffynau avian, yn dyfod o*r nef- 
oedd, i dynu pecbaduriaid at Dduw, ac i*w trosglwyddo i wlad 
yr addewidj ond^ maent bwyyn eubwrwymaitb. Nid ydynt 
yn credu bygythiou y gair. Fel y mae dynion wrtb deithio 
trwy yr anialwch yn carlo tain gyda bwynt, i ddycbrynu bwyst- 
filod gwylltion ; felly y mae Duw wedi gwneuthur ei ddeddf 
yn gyfrailh danllyd, (Deut. xxxiii. 2) gan ei chylchynu ft 
bygy tbion digofaint : ond y mae dynion wrtb natur yn fwy 
direswm na'r anifeiliaid^ bwy feiddiant gyft'wrdd &'r mynyd<l 
mygedig a tbanllyd, pe gw&oid bwynt trwodd a pbicell. Nid 
wyf yn ammeu na wna llawer, os nad pawb o bonocb cbwi 
sydd yn ngbyflwr tywyll' natur, ddadlcu yma, Dieuog • ond 
cofiwcb, yr oedd yr luddewon cnawdol yn amser Crist mor 
fayderus ag ydych chwithau, cu bod yn credu i Moses, loan ix. 
28, 29. Ond y mae efe yn gwttlibrofi eu byder, trwy ddywed- 
yd yn eglur, loan v. 46'. "Canys pecredasedb cbwi 1 Moses, 
cbwi a gredasecb i minnau." Fe credasecb cbwi wirionedd 
Daw, ni allech wrtbod, fel yr ydycb, yr hwn sydd yn wirion- 
edd ei bun. Mae yr anhaWsder ydych yn ei brofi i gydsynio 
•^'r gwirionedd hwn, yn dangos yr angbrediniaetb yr wyf yu 
eicb cyhuddo o bonaw. Onid ydyw hi wedi myned cyn belled y 
dyddiau byn gyda rbai, ag i galedu eu talcenau ft'r fath ddi- 



d by Google 



dO» Liygredigaeih y DealL 

gywiiydd'djra ac aonwioldcb^fel y maent yn cyhocddus vra<iu yr 
hoU wirinnedd datgaddicdig } Mae'fi' sicr mai o heUethrwydil y 
galon y libera en gen an. Ond er nad ydych chwi yn gosod, 
cich- geoau yn crbyn y nefoedd, fel y maent hwy, mae yr un 
gwreiddyn cfatverwedd o anghredmtaeth yn mhob dyn wrth 
natur^ ac y mae yn teyrnasii- ynocli cbwithau, ac a de]j^rnasa, 
nes i ras anorchfygol gaetluwo eioh meddwl i gredii y gwir. 
I ddangos i chwl hyn, ystyriwch y tri pheth /ma : 

1 Prawf, Ychydig nifer a fendithiwyd & goleuni tufewnol, 
trwy waith neilldaol Yspryd Crist, fel ag i ganfod gair Daw 
yn ei ddysgteirdeb gogoneddus a nefolaidd ! Pa fodd y dysg- 
asocb cbw! wirioneddau crefydd y rbai yr ydych yn cymmeryd 
arnocb eu credti ? Dysgasoch hwynt yn unig tfwy gynnortb- 
wy datguddiad allanol, a*ch dygiad i f ynii ; ac yr ydych ya 
Gristionogion am eich bod wedt eich geni a'ch magii mewn | 
gwlad gristionogol, ac nid mewn gwlad baganaidd. Yr ydych 
yn ddieitbriaid i waith tufewno! yr Ysbryd GlAn, yn dwyn. 
tystiolacth trwy a chyd aV gair yn eich calonau ', ac felly ni 
ellwch gael sicrwydd ffydd mewn perthynas i*r datguddiad all- 
»nol hwnw a wnaeth Duw yn y gair. 1 Cor. ii. 10, 11, 12^ 
Ac am hyny yr ydych yn parhau yn aughredinwyr. *' Y mac 
yn ysgrifenedifi yn y prophwydi, a phawb fyddant wedi eu 
dysgu gan Ddiiw. Pob un*, gan hyny, a glyvtodd gan v Tfld 
acaddysgodd, sydd yn dyfod ataf fi," medd ein Harglwydd# 
Joan vi. 45. Ni ddaethoch chwi at Grist, ac am hyny ni 
ddysgwyd chwi gan Dduw ; ni ddysgwyd chwi felly, «m hyny 
ni ddaethoch 5 nid ydyob yn credu. Gwelwch ydatguddiad o'f 
hwn y mae hyd yn nod ffydd yn egwyddorion sylfaenol crefydd 
yn tarddii. Math. xvi. 16,17. "Ti yw Crist Mab y Duw byw. 
Gwyn dy fyd di Simon Mab lona 5 canys nid cig a gwaed a 
ddatguddiodd hyn i ti> ond fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd.'' 
Os daw Yspiyd yr Arglwydd byth i ymdrln ft thi, i weithio 
ynot y ffydd hon, yr hon sydd o weithrediad Duw, fe allai y 
treulir cyramaint o amser i chwalu yr hen sylfaen, fel y deni 

i weled angenrheidrwydd am' weithrediad nerth ei gadernid eft 
i*th nerthu i greda yr egwyddorion sylfaenol, y rhai yn awr yri 
dy feddwl di, nid wyt yn eu banyneu, Eph i, 19. 

2 Prawf. Gynnifer o brbffeswyr awnaethant long ddrylliad 
am y ffydd, o*r fath ydoedd, yn amser profedigaeth ! Gwelwch 
fel y maent yn syrthio, fel ser oV nefoedd, pan y mae anghrist 
yn Jlwyddo ! 2 Thes. ii 11, 12. ''Ac am hyny y denfyn DnW 
iddyot.hwy amryfusedd cadam fel y credont gelwydd : fel y 



d by Google 



'Lkfgredtgaeth jf Dealt. SI 

barner yr hoU Ffti md oeddynt yn cre^ I'r gwino'nedid/'— 
Maent yn syrtliio i aniryfusedd damDiol, am na chj-edasanty 

. gwiriouedd erioed, er iddynt hwy eii bunain^ ac eraiU hetyd^ 
feddivl iddynt ei grcdu. Mae'r tf bwriw xy^di ei adeiladu ar y 

. tywod, ac nid oes i'r (Fydd bono sail d<ia, yr bcMi iii ell sefyll 
ond a Iwyr dijadymcbwelu* p4Q ddel ystorm. 

3 Prawf. Y«tyriwch yr bollaivl afigtiydmariaetb sydd 
rbwng y rhan fwyaf o hvybrau dynion^ 4g egwyddorioii »y 
grefydd maent yn ei phrofi'esu : mae iiior bawdd dwyn y Dwy- 

' rain aVGorllewin at eu gilydd, ag yw d-^Vyn cu hegwyddoriaa 
a* 11 hyraarweddiad at eii^gilydd. Wae dynion yn credu y llynsg 
y tan bwynt, a chan hyny ni fwriant cubunain iddo : ond y 

, gwirionedd yw, y inae y ihan fwyaf o ddynion yn byw fel pe 
baentyn barnu yr efengyl ddim ond flug-ebwc<ll; a digofaint 
Duw a dddtguddiwyd yn ei air- yn erijyn eu bangby6awnder 
a'u bannuwialdeb ddim ond bwbacb. (>s ydj^cb yn* credu y 

* gair, pa fodd yr ydycb nior ddifatter yo iii^liylch cyflwr eich 
enaid rbyngocb a' Duw ? Pa fodd yr ydycb moi ddidraffertb 

■ gyda'r pwngc mawr hwnw, a ailanvi^yd cbwi ai peidio } Mae 
llatver yn byw fel y ganwyd bwynt, ac y maent yn debyg o 
farwfel y maent yn byw, ac etc y maent yn byw mewn bedd* 

' web. A ydy w y cyfry w yn credu pecbadurusrwydd a tln*aen- 
usrwydd eu cyflwr? A ydy w y cyfiyw yn credu pecbadurusrwydd 
^ tbruenusrwydd eu natur } A ydyot yn credu nadoes iccbydwr- 
iaetb beb aliened igaetb? Ac Had oes aileil^igaetb beb wnentbur 
dyo yngreadurnewydd ? Da yttych yn credu addcwidion y 
gair, pabam na cbofleidierb bwynt, ac ymdreclm am fyned i'r 
orpbwysfa addewedig. Pa ddiogyn na cbk>ddia!i am drysor 
cuddiedig, ()c gwir gredai y cai efe ef wi'tb hyny ? Fe weitbia 
acfe cbwysa dynion am eu cyiinaliaetb.^ am eu bod yn credu 
inai wrtb wneutbur fell J' y caent ef j eito nid ymdraffcrtbant 
yn gymbedrol am dragywyddol bwys gogojliant^ |>a bam ? 
am nad ydynt yn cfedu gair yr adde«vjd, Beb. iv. 1, 2. ()s 
ydycb yn credu y hygytbiou, pa fodd yrydj'cb yn byw yn eich 
pecbodau, byw beb Grist, ac etto, yn gobeitbio am drugaredd ? 
A ydyw y cyfry w yn credu am Dduw el fod yn sanctaidd a 
cbyfiawn, yr bwn wi chtjfrif i^r anwir yn gyJiawnP O nac 
ydynt j nid oes neb, (bra:idd iieb^) yn credu uo xnor gyfiawa 
ydyw Duw, ac nior lyra y mae yn cospi. 

Tn hummed. Mae yn meddwl dyn wrtb natur dueddiad at 
anwiredd a thwyll, yr byn sy'n gwneuthur ^r diogelwcb ei 
cbwantau. '* O'r bru y cyfeiiiornasant gau ddywedyd cel- 
wydd,'' Tsal. Iviii. 3. Cawsom byn gyda. Uygredigaetbau 



Digitized by VjOOQIC 



52 Llygredigaetksf Deall. 

eraill eiii natur, oddiwrth ein rhieni cyntaf, Datguddiodd Duw 
ygwiriddynt; ond trwy hudoliaeth y temtiwr, yn gyntaf 
ambeuasant ef ; yna hwy aM aoghredasant, ac a gofleidiasanC 
gelwydd yn ei ]e ef.. Ac er prawf diamheuol o hyn, galhvn 
weled pwngc cyntaf credo y diafol " nl byddvrch feirw ddim," 
Gen. iii. 4. yr hwn a wthiodd efe i'n rhieni cyntaf, ac a clder- 
byniwyd ganddynl ; ac sydd yn cael ei gofleidio yn naturiol g4n 
cu hiliogaetb, y rhai sydd yn dal gafael ynddo nes delo goleuni 
o*r nef i beri iddynt ei adael. Mae yn yradaenu trwy fywydau 
dynion wrth natur; j rhai nes deflfroir eu cydwybodau, sy*n 
rhodio yn ol eu chwantau; ac yn parhau yn yr un egwyddor* 
" na byddant feirw ddim.*' Ac y mae hwn yn cynnyddu i*r 
fath raddau, nes y gaH y dyn ddywedyd yn wyneb cyhoeddiad 
o'rfeildith, beddwch fydd i mi er i mi rodio yn nghyndyn- 
rwydd fy nghalon, i chwanegu meddwdod atsyched,Deut xxix. 
19. Pa orucbafiaeth bynag y mae gwirioncddaa Duwyn ei gael 
ar gyfeiKornadau trwy ddygiad i fynu, ncu ryw ffordd arall j 
raae gan gyfeillornad bob amser y fantais hon yn erbyn y gwir, 
gyda*r dyn anianol, sef fod rbyw beth oddi fewu iddo yn dy- 
wedyd, O na bai yn wir ! fel y mae*r meddwl yn barod i gyd- 
•ynied ag ef. A dyma yr achos. Y wir atbrawiaeth yw, 
'' yr Atbrawiaeth sydd yn ol diiwioJdeb, ] Tim. vi. 3, a'r gwir- 
ionedd sydd yn'ol duwioldeb," Tit. i. 1, Cyfeiliornad yw'r 
athrawiaeth sydd yn ol annuwioldeb ; canys nid oes yr un cyf- 
eiliornad yn y meddwl, nac un anwiredd yn dyfod i'r byd, 
(mewn perthynas i grefydd) beb fod ganddo berthynas & rbyw 
chwant neu gilydd yn nghalon dyn 5 fel y dywaid yr Apostol, 
*' Nid oeddynt yn credu i*r gwirionedd : ond yn ynifoddloni 
mewn anghyfiawnder/' 2 Thes. ii. 12. Os byddai iwirionedd 
a chyfeiliornad, gael y cyfFelyb fantais am dderbyuiad, cai cyf- 
eiliornad lawer mwy o gymmeradwyaetb gan y dyn anianol 
iia*r gwirionedd. Gan hyny nid rbyfedd fod dynion yn gwrth- 
od gwirioneddau syral yr efengyl a*i bordeinbadau, ac yn 
rheibus gofteidio cyfeiliornad a gwycbder allauol mewn cref- 
ydd ; wrth weled eu bod yn foddbaol i chwantau y gaion, a 
gwagder meddwl y dyn anianol. Ac oddiwrth hyn y mae, fod 
cynniferyn cofleidio egwyddorion didduw : canys nid oes neb 
yn ei wneuthur, ond mewn cydsyniad k\\ nwydau afreolaidd ; 
neb ond y rhai hyny, y byddai yn well ganddynt pe na bai 
un Duw. 

Yn. olaf. Mae pob dyn wrth natur yn uch^lfryd : canys 
pan ddelo yr efengyl yn ei gallu ato, ei gwaith fydc^^ " Bwrw 



d by Google 



Lfjfgreihgaeih y Dealt 55 

flychymmygion i lawr, a phob iichder ag sydtl yn ymgo^i yo er- 
hyn gwyboclaetli Duw/' 2 C«r. x. 5, LJyaieiiyn yw yspryd 
gostyngcdig na thyf yn maes natui-j ond sy*n caeJ ei blannu k 
bys Duw yn ygalon adnewyddolj ac yh cael ei dd ^sgu gan yi" 
Uddfwyn lesu. Mab*u natiiriol iddyn fetidwl yn ^awr am dano 
ei hun, a'r byn afedd efe; oblegyd y raae'r f/y mod a gafodd 
trwy ei gwymp yn^Adda, wedi dwyn iddo ffu^-oleuni nes y 
maeyngweled tommenydd y wadd o'i ddeu tu M myiiydd- 
oedd ; a railoedd o bethaii gwag dyniunol yn yinddangos Vw 
dybiau tywyllodrus. '*Dyn gwag er hyny a gymnier aruo 
fod yn ddoeth,'' (felly y mae yn ei gyfrif ei bun, ac felly, y 
dewisai fod yn ngbyfrif eraiH) " er geni dyrt fel Ilvvdn asyii 
gwyllt," lob xi. 12, Mae ei ffordd yn uniawn, oblegyd inai 
ei ffordd ei bun ydyw : ''pob ffordd gwrsydd uniawn yn ei olwg 
ei bun/* Diar xxi, 2. Mae. ei gyflwr yn dda, am na ^yr efe 
am yrun gwelt; macynfyw heb y gyfraUh, Rhuf. vii.p.ac felly 
y mae ei obaitb yn gadaru, a'i Fiyder yn gryf. Ail d\^r Babel, 
yw, wcdiei godi yn erb\n y nefoeddj ac ni sjM-th tra y gallo y 
tywylhrcb ei ddal i fynu. Mae y gair yn euro arno eto ymae 
yn sefyli; wedi gwneulhur un rbwyg ynddo,fe'i badgyweirir yn 
fuan 5 brydiau eraill, fe'i bysgydwir drwyddo, end er y cwbl 
y mae yn sefyll i fynii; nes naill i Dduw trwy ei Ysbryd ddy- 
fod, a cbodi daear-gi'yn yn y galon^ yr byn a'i bw.w i lawr, 
ac nid y w yn gadael carcg ar gareg, (2 Cor. x. 4, 5,) neu i 
angen ei guro i lawr, a dynoetbi ci sylfaen, Luc. xvi. 23. Ac 
fel y mae dyn anianol yn meddwl yn fawr am dano ei bun, felly 
y mae yn meddwl yn wael am Dduw, beth bynag a gymmer 
?fe arno: *' Tybiaist dithau fy mod yn gwbl fel jLi dy bun." 
Mae atbrawiaetb yr efengyl, a dirgelwcb Crist, yn ffolineb 
ganddo ; ac yn ei ymarferiad, mae yn ymdrin & bwy fel y cyit- 
iyw,"i Cor. i. 18, a ii 14. Mae yn dwyn gair a gwaith Duw, 
yn ci lywodraetb ar y byd, ger bron biawdle ei reawm anianol ; 
ac yno, yn Hiyfygus, fe'u bernir ac fe'u condemnir, Hos xiv. 9. 
Weilhiau fe gymmerb* ymaith attalfe cyffredin rbngluniaetb^ 
ac fe oddefir 1 Satan gyS*oi y meddwl anianol ; ac yna y mae 
fel nytb y morgnrg, yn cael ei ddynoethi a'i aflonyddu ; fe gy- 
fyd ynddo lu o ambeuon, gwrthddy wediadau, a rhesymau uffern- ' 
ol, y rhal ni cUir eu gorcbfygu er yrboH resymau a ddygir Vw 
herbyn, nes y delo gallu Dirw i gaetbiwoy meddwl, a llonydda 
terfysg yr egwyddorion cyfeliiornus. Dicbon yr byn a ddy we<4- 
wyd am lygriad y deall, er na ddywedwyd yr banner, ddangos. 
\ cbwi yr an^ntbaidrwydd ankepgorol am ailenedigatf^^. 

Digitized by VjOOQIC 



^A Llfjgtedig4ieth yr EwifUys. 

Gelvrch y dcall yn awr Ichahqd ; y gogoniant a ymadawodd g 
honaw. ystyriwcb hyhy ihai ydych yn eich cyflwr natur» a 
thywelltwch eicb achos ger bron* yr Arglwydd, fel y byddo i 
baiil cyfiawnder godi arnoch, cyn i cby^i gael eicb cair inewn 
tywyllwcb tragywyddol. Betb a dAl eich doethineb daearol ? 
Iseth a (\k\ eich doniau mewn crefydd, tra mae eich deall yn 
aros tan ei orchudd a'i annhrefn anianol, yn hollal ymddifad o 
oteuni y bywyd ? Beth by nag fyddo doniau a chyrliaeddiadau 
dyn anianol, rhaid i ni (fel yn achos y gwahanglwyfus gynt) 
ei gyhoeddi yn llwyr aflan, "yn ei beuy maeeibla "Lef. xiii. 
44, ond nid yno y mae y cwhl j mae yn ei galon hefyd, mae ei 
e^yllys wedi ei lygni, fel y dangosaf yn fuao.. 

; -rfm Lygredigaethyr EwyUy&. 

*!!• Yr ew'yllys^ ygynneddf awdurdodol bono, yr hon a fn. 
yn ffyddlon, ac yn llywodraetbu, gyda Duw, sy'n awr wedv 
troi yn fradwr, ac yn llywodiaethu gyda a chan y diafol. Fe*i 
plannodd Duw hi ipewn dyn. *'oV iawn bad oil ;" ond yn awjr. 
y mae wedi '' troi yn blanhigyh afrywiog, gwinwydden ddi- 
eitbr/' ler. ii. 21. Yr oedd ar y cyntaf wedi ei osod mewn is- 
Kaddoliaetb addas i ewyllys Duw, fel y soniv^yd o*r blaen ; ond 
yn awr y mae'n hoHol i'r gwrth,wyneb. Ond mae. rbai yn 
maw'rhau gallu ewyjly« rhydd } (Jolwg ar ysprydolrwydd y 
ddeddf, i'r hon nid y w gwejtbredoedd moeiawl dyu mewn un 
modd yn atteb, ac iawn oJwg ar Iwgr natur, trwy waith yr 
Ysbryd Glan, yn argyhocddi o beqhod, o gyfiawnder, ac o 
farn, a wna i ddynion weled yr angenrbeidrwydd.anhepgorql 
am allu rbad ras^ i symud rhwyoiau anwiredd oddiar ea 
hewyllys rhydd. Er mwyn dangos y pla bwn yn y galoa^ 
ystyrier y pethau caqlynol : 

Yn gyntaf. Mae yn yr ewryllys. d»a<Jgenedledig hoUawl 
analluogrwydd i'r hyn sydd wir dda a chymmera,dwy ger bron 
Duw. Mae ewyllys^dyn wrtb uatur yn rhwymau Satan .• mac 
efe wedi ei.gau o fewn cylch drygioni, ac iji all ddyfod allano 
bonaw, mwy nag y gall 4yn niarw godi o'i fedd;^ Bph. ii. 1. 
. Nid ydym yn gvf adu nad qes gandda ajlu i ddewis, dilyn a 
gweithredu, ar yr hyn sydd dda .ond ex y gall ewyllysio yr 
hyn sydd o ran ei ddefnydd yn dda, ac.uniawn, ni all efe ewyll- 
ysio dim yn dda ac uniawn, loan xv. 5, Hebqfji, h. y. ar. 
•wahan oddiwrtbyf fi,fel cangen oddiwrth. y pren (fel y mae 
yr a^da, a*r ^eanpd yn dangos) ni ellmch chwi toneuthur dimj^ 



ed by Google 



Ll^gredigatth yr EwyHys, $5 

sefcUm gwir acyspryclol d(ia. Mae byd yn nod ei ddewisiad 
^'i ddynmnjad am betbaii y^prydol, yn gna\rdoI a bunano] ; 
loan vl, 26, " Yr ydych chwi yn fy nglieisio i — o.berwydd. 
i chwi fwyta o*r torthau a'cb digoni.*' Nid yn unig y mae*n 
peidio dyfod at Grist, ond ni aU efe ddyfod, loan vi. 44. A pha 
betb a all un wueutbur yn gynimeradwy gcr hron Duw, yr 
bwn nid yw yn credu yn yr hwn a anfonodd y Tad ? Er profi 
anallu y dyn diarlgenedledig i'r byn 9y dda, ystyrrwcb y ddao 
betb canlynol : 

1 Prawf, Mynycby mae goJeuQi yn ilewyrchn oflaen Uy- 
gaid dyuioD, fel na ajlanr lai na gwp.ied y daioni a ddyieqt dde- 
wis« a'r drwg a ddylenc wrtbod^ ac eto nid oes gan eu calonau 
fwy o all.u i gydsynio k\ goleiiui hwnw, mwy na phe baent yn 
9ael eu battal ^ Haw anw^ledig. Maent yn gweled yr bya sy 
(Ida, etpy maent yn dilyn, ac ni allaiit lai na dilyn yr byn sydd 
ddrvvg. Mae eu cydwybod yn dangos iddynt yr iawn ffordd, 
9C yn ei chymmeradwyo befyd : eto ni all eu hewyllys gydsyn- 
io ; niae eu Ilygredd yn eu caethiwo fel na allant ei gofleidio^ 
feliy y maent yn ocheneidio ac yn myned yn ol ar draws y 
goleuni. Ac os nid fel byn y mae, pa fodd y niae y gair a 
ffordd y bywyd yn cael y fa lb groesawiad gwael yn y byd ? 
Fa fod<l y mae rbesyn^au amjwg blaid duwioldeb, a bywyd 
crefyddoi, y rbai sy'n scfyll aruynjt eu hunain, hyd yn nod yn 
meddwl yr annuwiol, beb ddwyu dynion i fyw yn dduwiol } Pe 
b^'ddai ambeuaetb a oes nefoedd ac uffern yu bod; fe.fyddai di- 
gon o reswm i annog yr ewyllys i ddewis duwioldeb^ pe byddai 
rbeswm yn ddigonol i droi yr ewyll> s at dduwioldeb. Ond dyn- 
ion, ** yn gwybodcyfiawnder Duw (fod y rbai sy'n gwneutbur 
y cyfryw betbau yn baeddu marwolaetb) ydyut nid yn unig yn 
l^wneutbur y petbau bvn, eitbr befyd yn cydymfoddloni ^'r 
rbai sy yn eu gwneutbur bwynt." Rbuf L 32. A pba fodd y 
mae y rbai sy'n dal gailu ewyllys rbydd^ beb gadarubau a 
pbrofi eu barn yn ainiwg daen y byd, mewn ymarweddiad, 
cyn belled uwchlavv eraili i^ewn du,wipldeb, fel y mae eu barn 
am eu gallu naturiol uwcblaw eraili ? Neu aydyw dynion yn 
(lai byn yn unig er mwyn ^mddiffya cbwantau, y rbai a allaoX 
f u cadw hyd y mynont, a pUan fyddoot wedi blino arnynt, a 
fedrant eu l)wrw ymaitb mewn munud» a neidio oddi ar fin 
I>alilah i fynw'es Abrabafti ' Pa ddefnydd bynag y mae dynioa 
yn wneutbur o*r farn bon,ymae hi yn ei oatur ei bun yn gysgod 
l^ydan er amddiffyniad i ddrygioni calon a bucbed'd. A gellir 
^l\pi fod y cynredinolrwydd o wrandawyr yr efengyl o b^k, 



d by Google 



56 Llygrcdigaeth yr Bu>^Uys 

]ilaid, yn llawn o*r pla bwn : c^mjs gwreidd^n chtDerweW 
ydyw, natiiriol i bob dyn ; or hwn y tardd y fath ddifiiterwch 
am gyftwr tragywyddol yr enaid. Gymfuaiiit o oedi ac es- 
geuluao y mater ])\vysf3\vr liwn sydd, trwy yr hyn y pentyrir 
cymmaint o waitb crbyn gwcly aiigeu* Dinystrir eraill trwy 
hwyso ar eu rbodiad didifynaidd, yn hollol anadtiabyddiis o 
fy.vyd fFydd, adefnyddio Crist yn sanctciddrwydd, y cwbl yn 
tarddu oddiar ymddiried yn nigonolrwydd eu gallu natmiol,. 
Mae yn cytuno yn bynod k natur lygredig. 
- 2 Prdwf, Bydded i'rrbai hyny, y rbai trwy yspryd caetb- 
iwed, a welsaDt y ddeddf yn el bysprydolrwydd, er cu bargy- 
Uoeddi,(!dywedj\! os ydynt yn gweled eu bnnaiu ynab! i ducddu 
eu calonau i'w cbadw; ie pa mwyaf y llewyrcbo y goleiini 
hwaw i'w beneidiau, mwyaf a welant o'u bannigonobwydd i 
gydymagweddu k hi. Mae rbai " wedi eu dvvyn i'r esgorcdd- 
fa/' y rbai sydd eto y'ngwersyl^ y diafol, oddiar brofiad a all- 
ant ddywedyd, na ddicbon golenui yn y raeddwl roi byu'yd i*r 
ewyllys, i'w nertbu i gydymagweddu ft'r ddeddf; ac a allant 
roi eu tystiolaetb yma, pe dewisant. Ond cymmerwch dyst- 
iolaeth Paul ar y matter, yr bwn yn ei gyflwr annycbweledig, 
oedd y'mhell odJiwrtbgredu ei anallu i wneutbur daioni; ond 
fe ddysgodd byny trwy brofiad, Rbuf. vii. 6, 9, 10, 11, 12. 
Rwy'n addet y gall f<>d gan ddyn wrtb natur ryw fatb o gariad 
at y ddeddf : ond yn hyn y mae grym y matter yn gorphw^s, 
jpae efe yn edrycb ar y ddeddf sanctaidd mewn gwisg gnawdoH 
ac felly,tra y mae efe yn cofleidio creadur o'i ddychymmyg el 
kun, mae yn roeddwl fod y ddeddf ganddo ; ond mewn gwir- 
ionedd y mae efe heb y ddeddf, oblegyd ni xreloddefe hi etoyn 
ei bysppydolrwydd 3 pe gwelai hi, fe ganfyddai ei bod yn hollol 
groes i'w natur, ac yn gyfryw na all ei ewyHys gydymagweddu 
i hi, cyn ei gyfnewid trwy ras. 

Yn ail, Mae yn yr ewyllys anianol wrthwynebiad i ddaiont. 
Pecbod yw elfen dyn wrtb natur -, mae roor anbawdd ganddo 
ymadael ftg cf, a cban y pysgod dcjyfod 0*r dvvfVi dir sycb. 
Nid yn unig ni all efe ddyfod at Grist, ond nlfynefe ddyfod, 
loan V. 40. Y mae yn attan, ac yn casau cael ei olcbi, ler. 
«iii. 27* Oni fyni dy ianlKiu?—- pa bryd bellach ? Mae yn 
afiacb, ond yn boilol wrthwynebol i'r feddyginiaetb ; mae yn 
cam ei glefyd gymmaint, fcl y mae yn ffieiddio y meddyg. 
Mac efe yo gaeth, yn garcbaror, ac yn gaetbwas ; ond y maa- 
yn cam el orchfygwr, ei garcbarwr a*i feistr, mae yn hoff 0*1 
wymaB, « garcbar, a*i futh-^aitb^j nidytv ya dewrs bod yii^ 



d by Google 



Llygredigaeth yr Ewyllys, dj 

rhy<U. I brofi gwrthwynebrwydd ewyllys dyn i*r hyn svdti 
dda, snlwaf ar y pethau canlynol. 

1 Prawf. Yr ystyfnigrwydd sydd niewn plant. Onid yw 
plant o natoriaeth yn cam rhyddid pechadurus ? Mor ane- 
wyllysgar ydynt i gyrameryd eu rheoli, Mor wrthwynebol 
ganddynt gael eu hattal. Gall y byd dystio, eu bod fel 
ychain beb eu cynnefino &'r iau : a mwy, mae yn Uawer 
hawddach dwyn ychain ieuaingc i gynnefino S*r iauj qa dwyn 
plant ienamgc dan ddysgyblaetb, a gwneutbur iddynt ymos- 
twng, yn llonydd \\v hattal oddiwrth ryddid pechadurus. 
Gall pawb weled yn hyn, fel.mewn di7ch, fod dyn wrth natur 
yn wyllt, ac ystyfuig, yn olyr hyn a ddywaid Sophar (lob xi. 
12) *' fod dyn wedi ei eni fel IKvdn asyn gwyllt.*' Beth mwy 
a ellir ei ddywedyd ? Mae efe fel Ihvdn, llwdn asyn, Hwdn 
asyn gwyllt. Cymharwch ler. ii. 24, " A sen wyllt wedi ei 
chynnefino SL'ranialwch, wrth ddymiiniad ei chalon yn yfed 
gwynt, wrth ei hachlysyr pwy a*i try ymaith ? ' 

2 Prawfm Mor anhawdd yw i ddynion ddwyn eu calonau 
at ildyledswyddan crefyddol ! Ac raor anhawdd yw i'r galou 
gnawdol aros ynddynt. Mae yn boen iddi adael y byd am 

' ycbydig, i gymdeithasu k Dnw. Nid hawdd bentbyca amser 
oddiar y llawer o bethau i ofalu am yr un peth angenrheidiol. 
Mae dyn ion yn ami yn gwasanaethu Duw, a'u wynebau ar y 
byd ; a pban fyddo eu cyrpb ar fynydd brdeinhadau, raae eu 
calon wrth droed y mynydd, " yn rayned ar oleu cyhydd-dod,'* 
Esek. icxxiii.31.MaeBt yn blinoyn fuan wrth wneuthur daionij 
oblegyd nid y w gwasanaetb sanctaidd ya unol ^'u natur lygr- 
edig. Sulwch arnynt gyd a'u masnach bydol, gosodwcb 
bwynt i eisiedd gyd a'u cyfeillion cnawdol, neurhowcb hwynt 
i sugno bronau eu chwantau j mae amser yn myncd beibio yn 
rhy fuan, ac yn darfod beb yn wyhod iddynt. Ond mor 
anniben y mae yn myned beibio tra parhao gweddi, pregeth, 
neu'r dydd Sabboth J Dydc;^yr Arglwydd yw'r hwyaf yn yr 
wytbnos gan lawer ; a cUan byny rhaid id(lynt gysgu yn hwy 
y bore hwnw, a myned yn gyut I'w gwelyau y nos bono, nag 
y byddant arferol; er mwyn gwneutbur y dyddo byd cymhed- 
rol 5 cahys y mae eu calonau 6\i mewn yu dywedyd, " Pa 
bryd yr a y Sabboth beibio r'* Amosviii. 5. Oriau 'r addol- 
iad yw'r oriau hwyaf o'r dydd hwnw ; a pban elo y ddyled- 
twydd drosodd maent fel dynion wedi tynu y baich oddiarnynt; 
a pban dderfydd y bregeth, mae llawer mor ddlras a difoesau 
|i9l nad. allant aros diweddu yr addoliad, oftd fel yr anjfeiliaid 



d by Google 



58 Llygredlgaeh yr Eiciilly% 

jgwylUion, y mae cii penau yfl rhydd .gytla bod dyn f n cloc)i ei 
law i'w goUwng liwynt ; paliflin ? end o herwydd eu bod yn 
yr ordeinhaddu.fel " Docg yii arcs (yiijr>l y Saesueg) yn cael 
ei ddal ger bron yr Arglwydd," 1 Sam. xxi. 7. 

3 Prd'pf. Ystyriwcb fel y mae ewyllys dyn wrtb aatur ya 
gwrtliwynebii y goleuni^ lob autiv 13. Mae goltujii weitbiaw 
yn dyfod i raewn, am na b\\ efe ei gadw allan : ond y mae efe 
yn " caru y tywyllwch yn fwy na*r goleuni.** Weitbiau, trwy 
rym y gwirionedd -, mae drws nesaf allan i*r dcall yn cael ei 
ddryllioj ond y mae y drwsnesaf i mcwu i'r ewyllys yn aro$ 
^vedi ei foUtio yn d^n. Yna mae cbwant yn codi yn erbyii 
goleuni ; mac llygredd a cbydwybod yn ymladd, fel ar faes f 
gvraed^ nes i lygredd gael y llaw ucbaf ^ a cbydwybod yn ca^ 
ei cburo'n ol ; mae argyboeddiadau yn eael eu lladd, ac y mae 
y gwirionedd yn cael . ei gymmeryd yn garcbaror^ rb«ig iddo 
godi unrbyw derfysg mwy. Tra mae y gair yn cael ei bregs 
cthu neu ei ddarllen, neu wialen Duw ar yr annuwioU weltbiaa 
y teae argyboeddiadau yn dyfod i raewn i'w feddwl, ac y maeet 
yspryd yn cael ei glwyfo mewn mesur mwy neu lai : ond gaa 
nad yw yr argyboeddiadau byn yn alluog i beri iddo syrtbio^ 
msle }n rbedeg ynaaith a*r saethau yn aglyo yn ei gydwybod ^ 
a chyn hir trwy ryw ffordd neu gilydd mae yn eu caid i £for<id«, 
ac yn iacbau ei bun dracbefn. Felly^ tra mae y go^nniynllew- 
yrcbu mae dynion wrtb natur yn ^roes iddo, ac yn cau ea 
llygaid yn wirfoddol^ nes digio Daiw i roi tywyllwcb barnol 
arnynt, ac y delont yn ddidelmlad yn wyneb y gair a rliag- 
luniaetb befyd : yna gallant /yned i'r fin a fynont, gallants 
eiatedd yn dawel j nid yw geiriau *r vei yn myned ddim dyfn-> 
ach na'ii clustiau, Hos. iv. 17. '* Kjibraim a ymgyssylUodd. 
dg eiluood, gftd iddo.'' 

4 Prawf* Ystyriwn y gwrtbwynebrwydd a waaed gan yr 
etholedigion, pan mae yr Ysbryd Glan ai-.waitb i'w dwyn '* o. 
feddiant satan at Dduw ** Nid yvv Ureniu Seion yn cael deil* 
laid ond trwy rym y cleddyf, yn nydd ei nertk, Psal. ex. 2, 3. 
Nid oes neb yn dyfod ato ef. ond sy'n cael ei tynu gun lavy 
Dinv, loan x\. 44. Pan mae*r Arglwydd yn dyfod at yr 
enaid> mae*r cryf arfo^; yu cadw ei neuedd, a pbob petb gamlda 
mewn heddwcb a diogelwch, a*r enaid yacysgu yn mreicbiau'r 
diafol. '' Ond dygir y caffaeliad oddiar y cadarn, ac anriiaitb 
y creulona ddiangc-" Am byny mae'r Arglwydd yn deffroi y 
pechadur, yn agor ei lygaid, ac yn ei daro ft dycbryn, tra 
maeVcymniyla%yn4(^toD uwcb ei ben cf^ a cbleddyfc)i« 



d by Google 



Llgredigaeth yr Ewyllys, 59 

ia\vt\<ler o flaen ei galon. Ynawr y niae mewn trafferth nid, 
bychan i roi Iliw da ar d galon ddrwg : ac ysgwyd ymaitb ei 
ofnau, i ymosod i'w herhyu, ac i*w ddyfyru ei hun rbag niedd^rl. 
am y fath destuu a cbyflwr galarus ac annifyr ei euaid. Os. 
na ail efe fwnvbyn ymaitb ; efe a edw ei reswm cDawdi>l i*\v 
gynoorthwyo^ ac i ddyvvedyd nad oes un sail i*r Utb ofnau ;, 
gall fod pob peib yn dda eto 3 ac os yw bi yn ddrwg arno ef, 
y bydd bi yn ddrwg ar lawer. VVedi euro y pechadnr all an o 
hyn, a gweled na fydd ef ddim gwell er myned i uffetn gyda 
UiawSj niae^n ymroddi iadael ei becbodau^oud nidynfuan; nnae 
digon o'amser, ac efe a'u gadbwyht ryvv nmser a ddaw. Mae 

^ cydwyhod yn dweyd " beddjvv os gwrandewcb arei leferydd 

ef, na chaledwcb eicb calonau 3" ond raae yntau yn gwaeddl,. 

y foru, Arglwydd;y foru Arglwydd 3 a rbyw dro, Arghvydd, 

i DCS i*r rbyw dro bwnw fyned yn dra annbebyg i ddyfod bytb i 

beti, Ac felly y mae*n fynych yn dyfod odcliar ei weddi a i 

/ gyffes, gyda mynwes lawno euogrwydd tanllyd 3 oblfgyd nid 
yw y galon bob amserynmwynbau gorfoledd yr iechydwriaelb, 
yn ddinedar ol cyffesu a'r genau, Barn. x. 10 — 16\ A thra 
ryddo i*r gydwybo<l beri iddynt ymadael a rbyw cbwantau, 
tnce chwantau eraill yn cael en cadw megis Ihgad de, a llaw 

^ dde 3 acy maeyn edrycb yn atbrist ar ol y rbai a fwriwyd 
yaaaitb 5 fel yr Israelidid yn cofio a cbaloiian gofidus am y 
pysgod a fwytasent yn yr Aipkt yn rhad, Num x\. 5. le, pan 
y taae 'n cael ei wasgu, i*r fatb raddau ag y mae'n rbaid iddo 
ddweyd ger bron yr Arghvydd, ei fod yn foddlon i ymadael fi'i 
toll eiiunod, fe bair y galon i'r tafod ddyU'edyd celwydd 3 
Mewn gair^ fe gilia yr enaid yn yr acbos Invn o'r nalll betb i'r 
Hall 3 fel pysgodyn a'r bacb yn ei safn, byd oni byddo beb alhi 
dim, ac i nertb y driniaetb beri iddo ymollwDg> fel yr asen 
tpylltyn ei mis, ler. ii. 24. 

Vn drydydd, Mae yn ewyllys dyn wrtb natilr dueddiad at yr • 
hyn sydd ddrwg, gogwyddiad truenus at becbod : Maedynion^ 
wrtb naturiaetb arftddwl cilio oddiwrth Dduw^ Hos xi. 7. 
Maent yn gogwyddo (Pel y meddwi y gair) i gjlio oddiwrtbyf3 
fel itiur ar ei ogwydfl, yr bwn a syrtb yn ddisymmwth. Go- 
sodwch fywyd a duwioldeb ar un llaw, peebod a marwolaetb 
ar y Haw arall, a gadewcli i*r ewyllys diadgenedledig iddo ei 
bun, fe ddewis becbod, Ac a wrtbyd dduwioldeb. Mae byn rooi* 
§icr ag ydyw y dtvfr a dyw^liter ar ocbr gallt i redeg i lawr^ 
ac nid i fyqu, neu fel yr'& y fflain i fynu ac nid i lawr* 



d by Google 



60 Llygredigaeth yr Ewyllys. 

1 Prawf. Ai nid ar hyd ffordd anwir y troedia merbioii 
flynion gyntaf? Onid yw eu tueddiadau iV gweled yn eglur ar 
yrocbr gyfeiliornus, tra nad ydynt cto yn ddigou cyfrvvys i'w 
ciiddio hwynt? Pan agorom gyntaf ein Ilygaid yn y byd, yr 
ydym megis yn Hygad-traws, a'n golwg m ag uffern ac nid to 
«'r nefoedd. Cyn gynted ag yr ymddengys ein bod yn grea- 
duriaid rbesymol, fe ymddengys ein bod yn grcaduriaid pech- 
adurus, Ps. iviii. 3, " O'r grotb yr ymddieithrodd y rhai 
annuwiol ; o'r bni y cyfeiliornasant, gan ddywedyd celwydd," 
Diar. xxii. 15. Ffolineb sydd \ n rbwym yn nglialon plentyn : 
ond gwialen cerydd a'i gyr yn nihell oddlwrtho. Mae ffol- 
ineb yn rbwym yn y galon, y mae wedi ei gyd-wau yn ein 
natur. Ni ddelyd y cwlwra, rhaid ei dori yn ddarnau trwy 
ddyrnodau cerydd. Ni tbycia geiriau, rbaid arfery wialen i'w 
yru ymaitb : ac os na yrir ef y*mhell, cyferfydd y galon ac 
yutau gwedi, a chylymant yn*nghyd dracbefn. Nid all y wi^ ' 
alen o honi oi bun wneyd hyn : raae profiad galarus llawer o 
rieni yn profi i'r gwrthwyneb, ac y mae isolomon ei bun yn 
dy wedyd, Diar. xxvii. 22, ** Er i ti bwyo y ffol mewn mortar, 
d pbestl yn mhlitb gwenith j etc nid ymedy ei ffolineb fig ef/^ y 
raae mor rwyra yn ei galon ef, Ond y mae gwialen o ord in- 
bad Duw, wedi ei tbrefnu i'r dyben ; yr bon fel y gair, sy'n 
cael ei gwneydyn effeitbiol, trwyfod yr Yspryd yn benditbio 
ei ordinbadau ei bun. Ac y mae byn yn dangos, y dylai rbieni 
wrtb geryddu eu plant, yn gyntaf petb, geryddu eu nwydau 
drwg eu hunain, ac edrycb arno fel acbos tra pbwysig a, syml 

a rayned yn yn ei gylcb ef a u golwg ar yr Arglwydd, a gwedd- 
io am, fcndith arno, os mynent iddo fod yn effeitbiol. 

2 Prawf, Mor hawdd yw gan ddynion fyned o'r iawn 
ffordd, i becbu ! > Y plant ni ellir eu pei-swadio i rfdaioni^ ydynt 
mewn pethau eraill yn wirion, ac yn bawdd gweitbredu ar- 
nynt ; y rbai byny nad yw y gair yn eu tynu at dduwioldeb, a 

•arweiniv yn rbwydd gan Satan wrtb ei ewyllys. Esau balo* 
gedig, y dya cyfrwys bwnw, (Geri. xxv. 27.) oedd mor bawdd 
ei dwyilo am y fenditb a pbe buasai yn burtyn ynfyd. Pa 
mwyaf afiol fi natur y byddo y petb, hawddaf a fydd : fVlly y 
mae iau Crist yn esmwyth i'r saint, cyn belled ag y byddont yn 
gyfrano<;ion o'r dduwiol anian : ac y mae pecbod yn es?nwytb 
i'r annuwiol 5 ond y mae dysgu gwneyd da, mor anbawdd iddo 
ag i*r Etbiop newid ei groen ; o herwydd fod yr ewyllys yn 
gogwyddo at ddrwg, ac yn groes i ddaioni. Gall plentyn 
wneyd i betb crwn redeg, pryd naali syflyd petb ysgwar o'r uo 



d by Google 



Llygredigatth yr EwyUt/s, 6l 

bwysau; canys y mac ei fod yu grwn yn ei addasu i 8yiniMl> 
^l y rbed efe wrth ei gyffwrdd. Felly befyd^ mae'n hawdd 
gftD y galon fyned ar ol pechod, pryd y mae yn swrth a marw • 
ar ffordd dawioldeb* Khaid cyfrif yr acbos o byn i ogwyddiad 
a thiieddiad y galon at ddrwg. Pe byddai ev^ryllys dyn wrtk 
natar yn gydbwys at dda a drwg, gellid cofieidio y naill mor 
bawdd a*r llall > ond y mae profiad yn tystio itiai nid felly mae. 
Yn banes yr Israeliaid, yn enwedig yn ilyfr y Barnwyr, mor 
fynycb yr ydym yn eu cael yn gadael yr Arglwydd, y gorm- 
ebaf Dduw^ ac yn myned ar ol eilunod y Cenedloedd o'a 
bamgylcb ! ond a ddarfu i*r cenedloedd byn erioed ddyfod i 
^ garu Daw Israel^ a gadael eu heilunod eu bunain ? Na ddo, 
na ddo 5 er fpd dyn yn naturiol i gyfnewidiadau, eto o ddrwg 
i ddrwg, nid o ddrwg i dda, ler. ii. 10, 1 1, "A newldiodd na 
^ genedl en duwiau, a bwy beb fod yn dduwian ? Eitbr fy 
mhobl i a newidiodd eu gogoniaht am yr byn ni wna lesftd.** 
/ Mae'n sicr nad yw ewyllys dyn yn sefyll yn gydbwys, ond mao 
ganddo dueddiad o cbwitb. 

3 Prawf. Ystyriwch fel y mae dynion yn myned yn mlaen 
yn ffordd pecbod, nes eu battal, a hyny trwy law Duw, Esay 
Ivii. 17, " Ymguddtais, a digiais, ac efe a aetb rbagddo ya 
^ gildynus ar byd ftbrdd ei galon." Os tyn Duw ei law attaliol, 
a gadael y ffrwyn ar w^r yr annuwiol, nid yw mewn ambeu- 
aetb pa ffordd i ddewis -, canys (sulwcb) 'ffordd pecbod yw 
ffordd ei galon ; mae ei galon yn naturiol yn tueddu at byny ; 
mae ynddo ogwyddiad naturiol at becbod. Cybyd ag y goddefo 
Duw bwynt, rbodiant yn eu ffyrdd eu bunain, Act, xiv. 16. 
Mae dyn wrtb natur wedi ei sefydlu yn ei ddewisiad gresynol, 
fel nad oes angenrbeidrwydd am ycbwaneg i ddangos nad yw 
efe ar ffordd Duw, na dweyd ei fod ar ei ftordd ei bun. 

4 Prawf. Pa argraffiadau daionus bynag a wneir arno, 
nid ydynt yn parbau. Er fod €i galon mor galed a*r garreg, le 
yn galetach na'r maen isaf I'r felin, o ran eu derbyn bwynt; . 
mae o'r ocbr arall mor ansafadwy a dwfr, ac ni all eii cadw. 
Mae yn ymdrecbu rbag eu derbyn ; a'pban wnelont ycbydig 
argraffamo, fe'ugweitbia bwynt i ffordd, a c a dry i'w'hen 
Iwybrau, Hosea. vi. 4, " Eicb mwynder sydd yn ymado fel 
cwmmwl y bore, ac fel gwlith boreol.*' Mae-cwmmwl y bore 
yn addaw cawod fawr ; ond pan godo yr baul y mae'n drflanuj 
mae*r haul y n codi yn ei wres ar y gwlith bbreol, ac mae*ii 
cilio; felly y mae dysgwyliad y llafurwr yn cael ei siomi. Y 
cyfryw yw daioni dyn wrtb natur. Mae cystudd trwm, neii 

F ^ 

Digitized by VjOOQIC 



6*2 ilifgredigaeth jrr Ewyllys^ 

ar|;yhocddiad llym, yo gwneutbur iddo, me^n rbyw yatyr^ 
droi oil diwrtb ei fai ; owihaia fod ei ewyilys bdb et gyfnfcwid, 
lAflte crefjFdd yn erbyn y g^raen |;aiiddo^ am hyny y mae y pefh- 

' ftu byn yn gwis^o ymaith^ Ps. hcxTili. 34> 36, 37. Er y 
gall carregwrtb ei thaflu i fynu, aros jw) dros ychydig amser ; 
6to mac «i pbwyaa yn gwneutbur iddi ^dycbvrelyd Vr ddaear 
eilwaith ; ac felly y ntiae dyAioB wrtb natur yn dycbwelyd IV 
b^D dreiglfa yn y dom ^ er iddyot gael eir gotcbi, eto ni cbyf^ 
ne^i^idivryd en D»tur fochyoaidd. Mae yn anbawdd gwtieutbiir 
i goed g^vtybion gymineryd tAn, ac yo anhawdd ^ti icrdyfit 
gadw t&n ', end llttwer anbafrddacb nag un •o'r dd^i yir 
gwneutbur i ewyllys dya anouwiol ddal gafaet mewn 
daioni; yr Jbyn ay'o brawf amlvrg o dueddiad yr ewyllys at 
ddfwg.- 

' Prawf olaf, A ydyw y saint yn gtratadaetfau yr Argltrydd ( 
yn awr, fel ag yr oeddynt yn gwasanaetbu ]>ecbod yn eu cytiwr 
annycbvreledig ? Nac ydynt, Rbuf. vi. 30, "Canys pan 
oeddycb yn weision pecbod, rhyddron oeddycb oddtwfeb 
gyfiawnder/* Yr oedd peebod yn eaely ctvbl yn ddi ran ; ond 
yn awr, pan ydynt yn weision Crista a ydynt bwy yn rhydrt 
oddiwrth becbod ? Na^ y naae gwekbredocdd yr ben ddyn yof 
en dilyn, yn dangos nad yw efe ond yn marwbau ynddynt. 
Oddiyma y mae eu calon yn fynycb yn en siomi ^c yn ilhbro at 
ddrwg, pan ewyllysioat Wfieutbur da, Rbuf vii. 21. Mae 
arnynt eisieu gwibio, a cbadw eu oalonatt yn dra dtcsgeulos > 
ac y mae eu profiadau galaros yn en dysgn bwynt^ mai y neb 
a ymddiriedo yti ei galon ei bun 6yd«} ffol, Drar xxviii. 2^. 
Os fel byn y mae yn y pren ir, pa fbdd y mae yn y crin ? 

Yn bedwerydd, Mae gn^rtbwyaebrwydd a gelynmetb Bat- 
uriol yn ewyllys dyn ta ag at Ddiiw ei bim^ a*i evryHys sanc- 
taiddj Rbuf. viii. 7/ '' Oblegyd syniad y cnawd sydd elyn- 
iaetb yn erbyn Duw^canys nid y w ddaitntyng^^ i ddeJdf Duw; 
oblegyd nis gall cbwailbJ* Bli yr ewyllysr vnwaitb yn rbag* 
law Duw yn yr enaid^ wecli ei osod yoo i orcbymyn drosto ef; 
ond yn awr y mae wedt codi ytt et ^(erbyn ef Os mynini 
^eled ei lun yn ei gyflwr aatur^ mae ei frxl yn faollawl groes I 
ewyllys Duw yn dangos hyny. Pe hyddai y ffrwyth ^ flaen 

- llygaid y dyn yn unig ond gti^akarddt«Ug, hyddai byiiy yn 
ddigon 1 ddenu y galon ato. Profaf byn oddiwrth y peebod o 
dyngu a rbegu, yr bwn y mae Uawer yn ynfivostio o bona^, 
yn bytbeirio Ihvon a cUableddaa dyebrynllyd, fed pe bai nfiero 
y n agoryd^ padi agorant eo safMui, Bca yn cynatiysgu et^^ 4vyii- 



d by Google 



LiygTjidigai^tk i/r EwyUjfS. " 6i 

cuivQ^dioQ a m^n Iwoa parba&is -, a byn oil beb neb yn e« 
cyffroi ; er aa fyddai byny yo un esgus wklynt. Dywedwcb i 
pai yn (Uf) Fa tonill sydd yn byn ? Mae y llekir yn cael 
rbyw b^ib 9m ei ha^nj mae y medclwyn yo cael bol Ifcawn; 
ood bftb ydycb d^\^'i y« eif^aal^ M^^ eraill yn gvasanaetba 
y diafol aw 4lili ojad yx ydycb cbwi yn filwyr gvtrfoddol^ beb 
ddy^gwyl MO wobr, ^nd cieb gwaitb yn gwrtbivyneba y nef* 
^dd. APQai acUfafbewch, cawch eicb tA byd yr eitbaf 5 pa* 
«wcii i viR^m «icb gwaitb <a'ob dtlyn. I>^i chatff y meddwyn 
4ld4^p o (Idwfr per i oeri ei dafod yno. Ac ni ddilyna cyfoeth 
y cybyiVl «f i*r byd araU -, cmd byddwcb cbwi yn dilyn ekb 
beo grefft yno. A t»ydd (ragywyddoldab yn ddigoo maitb i 
roi UoQied eicb caiou o bonaw. (2) Pa bleser sydhi yowu ond 
ay*n t^arddv eddier eicb g^vailb ya ^satbru y gyfraitb s»nctaidd } 
Pa ua o'cb synwyrau VMt tyngu a vbega yq ei Mdio^ Oa 
yw yn UpddlQ ei<^ «Ui$tiau^ ni all Mrnautbuv ond yn unig trwy 
y trws^ a wx\a efe yn erbya y aafbadd. £r ^cb bod yo avryddr 
lis i ymroddi i baJt> a^ndkt a cbnawdolrwydd, ma« cvn Ueied 
« bies«r yn y pecbodaM byn^ f«l y BDiae'n rbaid pcodcrtyna eicb 
bod yn eu oar^ ^ eo mwyn ea bunain j ocb ! gariad dieflig 
tfjiluidpliaetb* beb pjvirg am ub budd na pbkser i ga^l ondiwrtbr 

fnt. Os dywat4 aeb, dyeiaB angenfikiidd yw y rl»ai byn : 
j^dad felly ^ etp, er galar 1 mae'r byd yn ttawn^ or cytryw 
jaogeofiloili m»^t I'w gwefed bisaiddynbob m&n. A goddef- 
wcb i mi ddywedyd ; rtkiiikl eu eyfrif h\ genau yr boll lyd 
4iadge^«dlig yp ai^yii y nefioadd> rnvs/t- "i* i4> " A*u genaa 
yn ll^wn w^lldiib a <d»w«ri»«dK).'* »dii. 1^ '' Ni a wyddom 
Jbefyd«. avi ba betbAP byoag y »ae yjcMeddf yn«i ddywedyd, 
4pai iyrtl\y rhai ^ycld dan y ddedcKy mae bi yn ei ddvwedyd : 
M y cauer pob geii^jp. ap y byikk yr b<>ll fyd dao iam I>«iw.** 
y 0iaQ geinyf betb yu ef byn pob dyn a dyaes annuwiol, hep ac 
jeuaqgc^ yr bwq a g;ajql^rubeir uwy dystiolaetbau gairy gwir* 
ion^d, a tbystiola^thau eu cydwybodau eu bunain $ set\ pa 
un bynag ai pr^ffesed^ ai dibrofiet fyddont, pa betb bynag 
fyddppt, OS byddaai beb 9a bailenij y maaiit yn elyvHon calon 
i Dlduw^ i Fab Duw. ir ¥$pryd Glan, ao i ddeddf Duw»— 
Oyvvgb by]| Q enai4iaM eaganlut, ty*n byw yp dawel yn aa 
•cyflwr natur. 

laf. Yr ydycb ya elynion i Ddu« m^wn mcddtcZ; Cal% h 
:^1. Yr ydyob aU> beb ^di cymmodi kg af, y mae y gelyn- 
iactb natjtuiol f^o beb ei ladd>..or ft allai, ei fod yn guddiedig, 
AC i^ ydyirb «bwi yo. ei w^led. (i) ¥1 ydycb yn -dyaion i 

F 2 



d by Google 



£4 Ll^gredigaeth jrr Ewyllys. 

banfodDuw, Ps. xiv. 1, ''Yr ynfyd a ddywedodd yn ei 
galoD, nid oes un Daw.*' Ni fynai ' y dy d balch^ fod neb 
uwcblaw ei bun ; ac ni fynai y gwrtbryMwr fod yr un brenin } 
a*r dyn diadgcnedledig yr hwn ^y*n Uawn o falchder a gwrtb- 
ryfel^ a ddymanai na byddai Duw mewn bod. Mae yn dy- 
wedyd byny yn ei galon, mae yn dymuno ei bod felly, er fe 
allai fod arno gywilydd ac ofn dywedyd byny mewn geiriau. 
A bod boll ddynoiryw wrtb natur yn gyfryiv ynfydion sydd 
amlwg oddiwrtb fod yr Apostol yn codi gair 6'r Psalm bon, 
4«Fel y cauerpob genau/' Rhuf. lii. J0> 11, 12, 19. Rwyf 
yn addef, tra mae*r annuwiol yn edrycb ar Dduw fel €reawd- 
wr a Cbynnaliwr y byd, o berwydd ei fod yn ei garu ei bun, 
am byny nid yw ei galon yn gwrtbryfela yn erbyn Duw fel el 
Gynnalydd baelionus : ond ymddengys y gelyniaetb hwn yn 
iuan, pan edrycbo ar Dduw fel Llywydd a Barnwr y byd > yn 
ei rwymo dan boen y fellditb i sancteiddrwydd eitbaf, ac yn ei 
gylcbynu ft rbwymau angeu, o achos ei becbod. Gwrandewch 
yn byn ar lais y galon, a*i llais fjdd, nid oes un Duw. (2) 
Yr ydycb yn elynion i natur Duw, lob xxi. 14, " Dywedan^ 
befyd wrtb Dduw, cilia oddiwrtbym ^ canys nid ydym yn 
cbwenycb gwybod dy ffyrdd.*' Mae dynion'yn gosod i fynu 
ddelw o'u dycbymygion eu bunain yn lie Duw, aoynayn 
. sjrthio i lawr ac yn ei addoli. Nid ydynt yn ei garu yn am^ 
gen nag y carodd Jacob Leab,tra yr oedd yn ei cbymmeryd an^ 
Rabel. Mae pob dyn wrtb natur yn elyn i Dduw fel y mae 
cfe yn cael ei ddatgnddio yn ei air. Nid BM anfeidrol sane-* 
iaidd. eyfiavnii a gailuog jvr yr bwn y mae efe yn ei garu, ond 
jT bwn y mae efe yn ei gasau. Mewn effaitb, mae dynion 
wrtb natur yn ^' gas ganddynt Dduw," Rbuf. i. ao. A pbe 
f allent, mae'n sicr y gwnaent cf yr byn nid yw. Canys 
ystyriwcb, mae yn wirionedd dilys, mat pa heth hynag sydti 
yn Nuw,. Duw ydyw 9 ac am byny nid yw ei briodoliaetbau yn 
betbau gwahanol iddo ef ei bun. Os nad yw priodoliaetban 
Duw y r un ag ef ei bun, y mae efe yn FAd cyroroy sglyd, ac felly 
nid y ^Ad cyntaf ydy w, (yr byn sy'n gabledd ofnadwy) ob- 
legyd y mae y rbanau cyfansoddedig o flaen y cyfansoddiad • 
ond y mae efe yn *' Alpba ac Omega, y decbreu a'r diwedd/^ 
Yti awr, oddiar byn, er eicb argyboeddi, mi osodaf ger bion 
eicb cydwybodatt y gofyniadaii canlynoh (1) Pa e£Faith y 
mae anfeidrol burdeb a sancteiddrwydd Duw yn ei gael ar 
eicb cfidonau ? Ettyb y gydwybod byn, er na tvna y tafod. 
Ot na wnaetbpwyd cbwi yn gyfranogion oi lanpteiddrwydd 



d by Google 



Llygfedigaeth yt EwyUy$, Gi 

ef» m ellir eicb cymmodi chwi ftg ef. < Pan welodd y Paganiaid 
na allent^fod yn debyg i Dduw meym sancteiddrwydd,gwiiaeth- 
ant £u duwiaii fel hwy eu hunain mewn aflendid^ a thrwy 
hyny dangosasant pa fath Dduw a ddewisai yr annuwiol. Mae 
DuiY yn sanctaidd ; a all creador ansanctatdd garu ei sanc- 
teiddrwydd difrych^ulyd > Na all^ y cyfiawn yn unig a all 
f^giodfbrtwrth goffadwriaeth ei saneteiddrwydd ef/' Ps. xxx, 
4. Goleuni yw Duw 3 a all creaduriaid y tywyllwch orfbleddii 
ynddo } Na allant, mae *' pob iin sy'n gwncutbur dlrwg yn 
tasaa y goleani/' loan iii. 20, *' Pa gymmnndeb sydd rbwDg 
goleuni a thywyllwch ? 2 Cor. vi. 14. (2) Pa effaitb mae 
cyfiaWnder Duw yn gael ar eicb calonau f Nid oet an dyn^ 
yr bwn sydd mewn nndeb aM cbwantao, fipl y mae pobdyn diad- 
genedledig^ na byddai yn foddlon i roddi gwaed el gofpb^i ddilea 
y ilytbyren bon allan o enw Duw. A all drwgw^itbredwr garu 
^i farnwr, yr bwn a'i coUfamodd ? sen becbadur angbyfiawn 
gam Duw cyfiawn I Na all, Luc yii. 47^ '* Y neb y maddeuer 
ycbydig iddo« a gftr ycbydig."£r na all dynion ddilea yr atbraw* 
iaetb o gyfiawnder Duw allan o'ir Bibl; etp y mae*n ddolur 
%gAid iddynt^ fel yr ymdrecbant i*w dileu o'u meddwl. Ac 
y maent yn dinystrio eu bunain wrtb ymddiried yn pbrugaredd 
Duwj ac beb ymdrechu am gael q/fiawnder DuWj yn yr bwa 
y.^gwant sefyl) ger bron ei orsedd ; ond dy wedyd yVci;^ '9ak>n- 
au " Ni wna yr Arglwydd dda^ *c ni wna ddrwg/' Z|epb. i. 12. 
(3) Pa effiaitb mae bollbresennoldeb a bollwybod^etb Duw ya 
ei gael amocb > Dewisai dynion wrtb natur yn bytracb gael 
eilun dal]>na Duw boHwybodol^ae am byny maent yn gwneutb« 
ur yr byn a allout i ymguddio o "^ydd Duw, fei Adda. 
Nid ydynt yn cam y Duw boUwybodol a boll bresennol, mwy 
nag y carai lleidr i'r barnwr fod yo dyst o'i weitbredoedddrw^ 
ef. Pe byddai i'r matter fyiied y'mlaen wrtb bleidlais^ (▼otej| 
fe bleidid yr Arglwydd allan o'r byd> a cbaiiid ef yn y nefoedd : 
canys iaith y galon gnawdol yw, " nId yw yr Arglwydd ya 
ein gweied} gadawodd yr Arglwydd y ddiicar," £zek. 
yiii. 12. (4) Pa effaitb mae gwirionedd y Duwdod 
yn ie gael arnocb } Ycbydig sydd yn y byd a all gydiy- 
nio ' o galon dg ymadfodd yr Apo«tol^ Rbuf. iii. 4^ 
*' Bydded Duw yn eirwir, a pbob dyn yn gelwyddog/* le, 
niae yn wir fed llawer, mewn effaitb, yn gobeitbio na 9aif Duw 
at ei air. Mae miloedd ag sy yn clywed yr efecgyl> yn gob^ 
^itbio cael eu bacbub, ac yn meddwl y bydd bob petk yn dda 
vnynt am dragywyddoldeb^ y rbai ni nbrofasant yr eiieoeit^ 

P 3 



d by Google 



66 J^lggredigaeth yr EtojfUys^ 

jgaetbj, ae- nitl ydyat ya ynuh-aflferthu dim y*nghylcli y goFyniad. 
EwQw, a ailanwjfd hwu jieu beidio ? Gofyjiiad sydd yn deby^ 
e wisgo ymattb o'u plith y dyddiau hyu. Mae geiriau eiii^ 
HargTwydd yu amlwg a pbendant, *' Oddieithr genl -dyn 
dritcbefxi, ni ddichdo efe weled teyrnas Daw/' Pa beth yw y 
cyfry w obaitb, ond gobaitb dilya am i Dditw (gyda pharcfa y 
Sywedwyf) aiw ei eirtau yn ol^.ac i'r Arg(wydd lesu fod yn 
eau Brophwyd ? Betb a rail yw meddwl y pechadur^ yt hwa. 
'^ Pan gly wo ^fe eiriaa y felldith lion, ymfenditbio o honaw ya 
ei galoni gan ddywedyd, beddwchfyddi mi, er i mi.rodio yiv 
(rgliyndvnrwydd fy ngtaloii,*' Deirt. xxix. J Q. 

Yn olaf. Pa eSaiih nifke galla Diivic yn ei gael arnocb> Ni. 
cb^r neb ef gyda. Dawn olwg ar ei allu, ond y creadar newyddf 
<^ry dicbon rbai ei ofni ^g ofn caetbiwuB pan feddyliont aov 
dano. Nid oes un dyn wrtb natur ns^ wna yr byn aallai tu agiat. 
adeiladu ail dwr Babel, i'w aniddiffyn rbagddo. Ar j, * 
sail bon yr wyf yn cyhocddi pob dyn di'tfdgenedledig ya '*elya, 
iDduw." 

2ifo Yt ydycU yn 6lynion. i Eab !>«#. Mae y gelyntaet^ 
bwn at (jurist yn eich calQnaui y cyfryw ag a wnaetbaii ehwl 
tf.uduno &'r (lafurwyr, '^ y rbai a laddasaat yr etiifedd, ac a'l 
bwi'ias^ntef allan o> winllan;*' pe buasai eu temtasiwa bwj. 
yu ymosod ^rnocb cbvyi, heb gaeleicb atCalmwy n^bwythau. 
'*Ai ci ydwyf li(fe allai y dywcdwcbXi €liria,fy anwyl lacbaMrdwr . 
felly?'* bywfedocW Uaza^l felly ar. a<;bos aradl ; ond pan 
•mgylcbynodd y derataaiwn ef, bu.yn gi i*w, wneutbor. Mae, 
ihwer yn galvy Crist eu hanusil lachawd^f,, y rhtti y. tystia eu.^ 
cydwybodau na sqgpasant erioed gymmaintp f%lusdero.lionaw> 
ag Cf'u cbwantauj ond y maeot lelusacb ddieogwailb iddydt 
naju.rachawdwr. ' Nid yw yd felus iddync mewn un fforddj 
^pd lei y maent yp anmbarcb'u ei farwolaetb a*i ddyoddeftadaa^' 
er cael mwy o ddiogelwcb i^yfiawnieu cbwantan^Sel ygallont 
|yw fel y myn6nt jn y byd; a'u cad^ rbag royned i uffern wedi . 
warw. Ocb! Crist dyctiymmygqi yvif yr hwn eydd yn fcltis i cbwi^^ 
y rbaiydycb yn:ffieiddioy Crist bwnw sy'n **,ddysglaerdeb go-' 
goniaut y Tad, ac yn wiclan ei berapn ef."^ Yr ydy<^ cbwi fel yr., 
laddfewon cnawdbl,* y rbai oisdd yn ei cbweiiycb, o berwydd 
^u bod yn cam-ddeali ei ddybca yn dyfod i'r. Uyd, ac yndy* 
chymmygu.y byddai efe yn waredwr tyopbbrpliddyiirtyMal.iu. 
J. Ond pan ddaetb.efe^ " ac ei^tedd fel purwr a glanbawp 
^ri^n'^ adn. ^, 3 a*U bayrw bwy allan fel arian gwrtbodadwy, 
Vrhai oedd ya meddwl cael bri nid b.ycbaa ^n -nb^yrf^ i 



d by Google 



\ ^9 
Me^ssiab ^ ]^r oecki ei i^tlirawiaetb yn poeni eu cy(lWyfao<k\t>..^^ 
Xli orpliwysasant Des trocbi ou dwylaw yii ei waecl ef. v" . 
agorydeichUygaidyn y pwngc bwn^ yr bv?n sydd roor an- 
bawdd genycb gredu, gosodaf o*cb blaen elyniaetb eiob calooau 
at .Grist yn ei bo^ swyddau. 

] . Mae pob dyix anuawi<J yn elyn i Gxist yn ei 
swydd bropbwydojt. Fe*i hordeiniwyd gan y Tad, yn broph- 
wyd mawr, a dysgawdwr 5 ond nid trwy alvrad y byd am 
danoy oblegyd gwnaent bwy yn.eu cyflwr natur o un feddwl ei 
\Frtbod ef ; ac felly, pan ddaecb, fe*i condemnlwy^l fel twylWr 
a cbableddwc. $r fn^awf e'r g^yniaetb hwn, crybwyliaf ddau 
>etb^ ' ' 

1 Prawfi Ystyriwcb y croesawkd gWael mae*n gad, pan 
^kUl i ddysgtt dynion trwy ei Y^pryd.Mae dynion yn gwoeuth- 
ih; yr byn a ailoot; i gau eu elnstiau fel y detdr tyddar, rbag 
elywed ei lais. Ma^nt hob amser yn gwrihw^ntbu yr Yspryd 
Q4dn i "Nid ydynt yn cbwenyeb gwybodei ffyrdd j*' am hyny 
a^aeat yn pfcri i pduiv giiio oddiwrtbjrnt. ^ae yrbenenllih 
yo cael ei godi ysi ei. ^rbyn yn fynypb 4r yr acbos hvra, loan 
it. 20, '* Mae «fe. yu ynfydu, pabatn y giwrandewch afno V 
Maella^er yn barnu nad yw deffroad yr enAid trwy yspryd 
OAetbiwedj ddim ond gwallgofr^ydd a gweitbredladau y 
^roddglwyf ; hi byn y mae dyoion yn cablu gwaitli yr Ar- 
glwydd, obtrwydd eu bod hWy ea bimaui allan o'u pwyil, «c 
i^allant farmi y petbau h|m4 

2 F^rmof, Ykyriwtil) y ci'oeaavriad gwatel mae'n gael pan 
^dei i ddysgii dynion yn allanol trwy ei air^ 

(1 ) Maeei aityagrifenedig^ sef y Brtld, yn ^cari ei ddiystyra-> 
9iae Cri»t wedi ei rei i ni £0! Ilyfr i'9 kyfbrddi ac i ddangoa i 
fii y ffbrdd y dylena rodto,' os > dyai aia fyned 1 mewn i di'r 
Immannel. Llusern yw, i*n goleiio trwy y byd tywyll, i oleuni 
tr^yvrydd^l. Qfe a orcbymynodd i ni ei cbwiiio gyda'r ^h 
^dyfalwcb, eg y ibae dynion yo cloddio am aur tien arian, loan 
v*d9* Qad O! Iqel y maey trysor saactaidd liwn yn cael 
ei anmbarcbu gan lawer !^ Maent yn gwttwdio y gair sane* 
taidd, yr bwn a*u bam hwyot yn y dydd olaf: a gw^ll ganddynt 
golH euheneidiau bag ymadael &'u i^ellwair, gan wicgo eu dy«» 
chymmygion anlkd a cbyon^nus %ymadsoddbno'r ysgrytbyr^ 
wrtb wnailbur byuj maent yn gi^eitiiredu inor wall^ilas, « 
dyn fai yn claddio am i^HXky i:w d^di a*i dy walh i gorn ei wddf 
f i bun a'l gymmydpup. Mae liaWer yn tretdio eubeinioeBi 
4d|»rjl(^ fiug-cbw<$laii> $^c y J&ae ea ai«ddyli«u yn^« dily^k 

Digitized by VjOOQIC 



' -^ ^iredigaeth yr EwfjUpi. 

i$)yn soft sych^ ac nid oes ganddynt galon, >a 
^ 4r sanctaidd, ac telly anfynych y gwelir Bibl 

V ^ /^yn ^y*^ boddio gwagd4r eu meddwl^ sydd 
v^^ ^^\i^radwy ganddynt; ond y mae yr hyn sydd yn 
eiiT»ik^«««g «T8ancteiddrwydd, yn gwneutbur eu bysprydoedd 
yniseJ a lli^fr. Afawr yw y pkser a gant with, ddarilen rbyw 
gerddi gweigion, neu cbwedleuon ofer, tra mae y Bibl mor 
ddiflas a gwyn-^y !• Mae ILawer yn cadw eu ^ibla,u gyda'u 
dillad dydd Sul ; ac os bydd arnynt eisieu ^u dillad, ni bydd- 
aroynt eisieu eu Biblau nes del y Sabboth. Och ! mae y 
llwcb oeu wycbder sydd o gylcb eicti. Biblau yn dyst yn awr; 
ac a fydd y dydd olaf yn dyst o elyniaeth eicb calonau yn erbyD 
Crist fel prophwyd. Hc^jaw byn oil, y'royse y rbai sydd yn 
darllen en Biblau yn gyffredin^ mqx U^ied sydd yn €i ddarilen 
fel gair Duw. at eu heneidiau, ac yn cyfeillacbu ft'r Arglwydc^ 
ynddo. Nid ydynt yn cym.meryd ei ddeddfau yn gyngfaoriaid 
iddynt, ac nis ant ar un acbos pedant at y Bibl. Maent yn 
ddieitbriaid i wir ''ddiddanwcb yr Ysgrytbyrau/' Acosar 
amserau y tristeir hwynt^ rbyw beth beblaw y gair sydd yn eu. 
Iloni dracbefn 3 fel Abab. yn gwellau o'u selni sarug, trwy gael 
neddiant o winllan Naboib 

(2.) Mae pregetbiad gair Crist y a cael ei <ldirmygu« Y* 
derbyniad gwa^l a gafodfl gan y by d lie y danfon wyd ef , syddi 
debyg Tr hyn a ddywedir yn Mattb, xxii. 5, ''A bwy ya 
ddiystyr ganddynt." Ac er mwyn y gair> mae y rbai a an- 
fonodd Duw iV bregetbu yn caeleu. diystyru, pa liw bynag 
a roddant bwy ar eu gwaitb yn diystyru y weioidogaetb, loan 
XV. 20, Zl, '*• Nid yw y gwJis yn fwy nji'i Arglwydd : os 
erlidiasant fi, bwy a'ch eriidiant cbwitbau ^ os cadwasant ff 
ngair i, yr eiddo chwitbau hefyd a gad want* Eitbr hyn oil f 
wnant i cbwi er mwyn fy enw i,*'- Mab "y gas oedd. Lisfi, Gen. 
xxix. 31,34. Dent. xxi. '15, 16, 17> Mae dirgelwch yn byn^ 
ag y mae y byd, y'mbob oes, yn ei ddeongli. Ond et fod y 
Uestri pridd, yn y rbai y. mae Duw yn rhoi y trysor^ 
yn cael eu cyfirif gao lawer 'f yn Uestri beb faofider 
ynddynt,*' etp, pa bam y diystyrir y trysor ei bun? Ond 
ei ddiystyru laaeyn ei gael^ a byny trwy brawt byd y dydd 
hwn, " Arglwydd pwy a gredodd i'n hymAdrodd ? Wrtb bwy 
y dywedaf &?" Gall dynion yn ddigon diofal dreulib y Sab- 
bothau beibio yn ddiles y naUl ar ol y Hall. Ac och! pan 
ddeuaut i*r ordijibadau, eu dyben mwyaf, yw eu dangos ea 
kuiuMB, neu i ffniddangos. ger bran yr Jrglwydd, aQ i seogik «<. 



d by Google 



Llifgfdigaeth yr Ewyllys. €q 

gynteddan fel y gwnai cyonifer o anifeilhiid pe goUyngidbwylit 
yno, Esay i. 12. PcUy ychydig o ofn ac arswyd Dnw «y'n 
ymddangos yn eu hysprydocdn. Mae llawer yn ccfyll fel 
muriau pres o flaen y gair, ac ni wna y gair anrbyw rwyg yn 
eu cyfeiUach aonuwioL le, y mae Hawer yn niyned waeth 
waetb, dan "orcbymyn ar orcbymyo;" a cbanlyniad y cwbl yw 
" fel yr elent ac y syrtbient yn ol, ac y dryllier^ ac y maler^ ac 
y dalier bwynt/' Esay xx?iii. 13. Pa ddagrau o waed sy*n 
ddigon i alara^ am fod efengyl '* gras Duw'* yn cael fel byn ei 
derbyn yn ofer. '* Lief un yn llefaid" ydym ni ; mae y llefarwr 
yny nefoedd, ac y mae yn Uefara o*r nef trwy ddynion wrtbycb 
cbwi : pa bam y "gwrthodwcb yr bwn sy*n llefara V* Heb. xii. 
25. Mae Duw wedi gwneutbur ein meistr ni " yn etifedd pob 
petb^'* ac yr ydym ni wedi ein banfon i ymofyn gwraig iddo 
ef« Nid oes neb mor deilwng ag ef 3 na neb mor annheilwn^ 
a*r rhai byny y mae y priodfab yn cael ei gynnyg iddynt -«* 
Ond y mae tyvoysog y tywyllweh yn caei ei ddewia o flaen 
Tyv^sog tangnefedtU Mae tywyllweh ercbyll wedi toi y byd 
trwy gwymp Adda, llawer mwy dycbrynllyd na pbe byddai yr 
liaul, y lloer, a'r ser, wedi en oladdu mewn tywyllwcb dudew ; 
ac yoo y gorweddasem yn dragywydd. oni buasai i*r gras bwi^ 
yn yr efengyl dywynu aniom fel baul ysplenydd i*w wasgaru^ 
Tit. ii. 1 ] . Ond eto yr ydym yn ehedeg oddiwrtbo fel dyllu* 
aood nos } ac fel yr anifbliai<l gwylition yn Hecbu yn ein 
fiauau : pxa godo yr haul yr ydym yn cael ein taro & dallineb 
gan ei oleuni } ac fel creaduriaid y tywyllwcb, yn earn y 
tywyllwcb yn fwy na'r goleuni. Y fath yw gelyniaetb calonau 
dynion yn erbjrn Crist yn ei Swydd Bropbwydol. 

II. Mae dyn wrth natur yn elyn i Grist yn ei swydd 
offeiriadol. Mae wedi ei ordeinio gan y Tad ** yn oflfeiriad yn 
dragywydd $'* fel trwy ei iawn a'i eiriolaetb, y gallai pecbad- 
uriaid gael heddwcb k, a dyfodfa at Dduw.Ond y mae " Crist 
wedi ei groesboelio*' yn faen framgwydd ac yn ynfydrwydd i'r 
byd antiuwiol, i'p bwn y pregetbiref, 1 Cor. i' 23. Nifyoent 
ef fel y fhrdd aewydd a bywiol. Ac nid ydyw efe gan y byd» 
yn " Ofieiriad mawr ar d^ Duw." Mae natur lygredig yn 
myned i weithio yn bollawl i'r gwrtbwyneb. 
' 1 Prauff. Nid oes neb o blant Adda o naturlaetb yn tnedda 
i gael eu benditbio mewn gwisg fentbyg ; ond rbaid iddynt 
hwy, fel y pryf cqpyn, gael y cyfon o*u^ gwatth eu bunain 5 a 
dringo felly i'r nefoedd ar bwys edeu wedi ei gweu o*u bymjs- 
garoedd eu bunain. *' Maent yn cbwenycb bod dan y ddeddf^'* 



d by Google 



7Q JApgrediga$tk yr Ei/iSflhft' 

Gal. iv. 21, ac " yn ceisio gosod i fynu eu cyfiawiuler en hnn« 
ain/' Rbuf. x« 3. Mae dyn wrtb fiatur yn edrych ar Ddiiw 
fel ei Feistr gotiicbel, ac yn ej gyfrif eu bun fel gv^as yn rbaid 
iddo weitbio ac enaiU y s^pedd, t'el ei gvtiag. Yna pan 
ddeffroer y gyd wybbd, oiae yn meddivl i*r dyb^n iiido gael ei 
acbnb^ fod yn rbaid iddo g«dw yx boll dd«ddf, g\rft^anaetli«i 
Duw oreu gallo, a gwedd'io asii df ugaredd lie byddo yfi rhy fyr. 
Yn y modil bwn mae Ufiwer ya. cyllawni dyUdswyddau; ac yn 
esgeulusQ Crist. 

2 Prawf, Fel y mae ^yniun yn imturiol i feddwl yn dda 
jiin eu gwaith, os gwnant ef yn dda $ felly y maenc yn edrych 
am gynimeradwyi^eth ger bronDuw um^u gwaith, acuid trwy 
fod yn; gyfranog o waed Crist. <*Pa bammeddaat yr ympryd^ 
iasom ac nis gi^'elalst ?' Hsry a ymffro&tiaat o'n 
cyflawniadau a'u doniau^ Ve, byd nod o'u harnaa aoi 
grefydd, (FUil. iJL 4—7) trwy bini iddynt ea hnaaia yr byn 
a yapeilla^ant oddiai' Qri$t> yr arcbo^eiriad mawr 

3 trawf. Mae yr annuwiol wrtb nesau at Dduw qmwh 
jdylcdswyddan, ypmyned niiiH^ibebgyfryugwr, Qffu k mwy 
pag ** nn cyfryngwr y dyu Criat Um*' M»e natur yn ddail, 
AC felly yn >i)yfygtt« : mae yn g^od df nloa i fyned yn nfifOB^ 
gyrcboJ at Pduw heU Gri$t ; i nitbro i*w ifirydd^ a rboie^ 
herfyniadauyn ei |aiv, bab gael «u barwain i inewn gaa ysgrif* 
raglaw teyinos mf, m rboi eu berfyniadati yn ei law ef. Mor 
»efvdlQg yw y tuedd bwu yn y galon anianol, fol paa siaradocli 
ft 11a wer o wrandavvyr- > r etengyl ^ni^ ^^11 eu ^gobaitb um 
ifcbyd\?riaetb, lji;aidd y dywyr eajw Crwt « M gesiau. Gofyn- 
web iddynt pa iodd y maent ya oii^ddwl aael nmddeuaot 
pecbodan j dy wedant wrtbyob, eu bpd yn erfyn ac yn d\*eg- 
wyl am drugaiedd> o berwydd fod Pnw ^n dvngarog; 
a dyn4 y oivbl sydd ganddynt i hydem arrfo.-— ^Mae eraill 
yn dysgwyl trugaredd •? wwyn Cri$t j ond pa fodd 
y gwyddant y cynfvmer Crist eu ba(?bos mewn Uaw ? Mae 
gandjdynt fel y Pabistiaid. gyfryogwyr eraill gyda'r gwir 
Gylryngwr. Gwyiidant n» all efe lai na'i wnentfanr; canya 
piaent yn giveddiQ, yo cyffesu, ac yn wylo, ac y i»«« ganddynt 
lawer o ddyni4jniadau« a,'^ cyffelyb > ac felly mae ganddynt 
ryw beth o*u cyflawniadau eu bunain i fyned o'i flaenef^ ni 
wnaedbwynt erioed yndlodion yu y<* Yipryd> ac i ddyfod at 
Grist heb ddifla p'u beiddo eu hunain, i Iwyr ymorpliwys ar ai 
abertb ?f. 



d by Google 



Lljf'greiiigMh yr Btoylfys, 71 

111. Mie*r annimiol ya elyn i Grist ya ei swydd 
fr«i]bitiol. Mae y Tad weiH gosod y Cytryngwr yn f renin 
«♦• Sition, p8. ii, 6: ac y mae pawb y ptegetbir yr e/rengyl 
iildytit, yn cati eu gorcbymyn d4n eu perygl niwyaf, i gusanu 
9 Mab, ac ymdctarostwng ifldoef, adn. 12.. Ondllats naturiol 
dynelry w ydyw, ymaith ag ef, fd y geliwch weled, adn. 2, 3. 
'' Ni fytianc i bwn deyrna^a arnynt/' Luc xtx. I4. 

1 Profof, Ymdrecbiadau natur lygredig, i dreisid y llywod- 
f aeth o law Crist. Cyn gycted ag y ganwyd ef, am ei eni ef 

"yq Fiienifi/' Herod a*i bertidiodd ef, Matth. ii. A phan 
groesboeliiryd ef, *' gosodasant uwcb ei ben ef ei acbos yn 
ysgiifenedig^ Hi»n pw leiu hrenin yr luddewon, Mattb. xxvif. 
37* Br fbd ei deyhnas yn deyrnas ysprydol, ac beb f«d o'r 
byd bwn, etc ni alien t bviry ganiatau iddo dcymas o fewn 
teyraas^ a fyddo yn cydnabod nel? yn ben ond Crist y Cyfryng- 
trr TiiftVrr, Maent yn ymbyfhau ar ei itcbelfraint ef, yn 
tiewid ei gyfreithtau, ei dsodiadau, a*i ordinbadau; ac yn ffurf-> 

. Jo ei addoltad yn ol dyGbymmygiort eu calonau en bunain ; ac 
yn dwyn swyddau a svrydd\<ryr newydd i*w deyrnas^ nad oes soil 
am danynt yn llyfr rheolau ei deymas ; gan drefnti ei de3rrnas 
allanolj fel y byddto yn gweddq oreu i*w raeddyliaa onawdol 
hwy, Y fatb yw gelyniaetb calon dyn yn erbyn Breniri 
Seion. 

2 Pravof. Mor anewyllysgary w dynion i ymddarostwng i^ 
ac i gael eo rbeoli gan, gyfrattb a dysgyblaetb ei deyrnas ef — ^ 
Fel y nweyofrenin, mae yn ddeddf-roddwr, Esay xxxiit. 22. 
ac y mae wedi otdeinio llyvirodraetb allanol, dysgyblaeth^ a 
oberyddon i ddarostwng yr afreoliis^ ac i gadw ei ddeiliaid 
proffesedig mewn trefn^ i gad eu trin gan swyddogion o*i 
(»s<Kiiad ef ei bnn^ Mattb. xviii. \J, 16. 1 Car. xii. 28. 1 Tim. 
▼. 17. Heb. xiii. 17. Ondy rbai Kyn yvjr dolur llygaki y 
byd anniawioi, yrbaisydd yn cahi rby«ldid pecbadums, at am 
hyny yn gwaeddi allan^ " Drylliwn eu i-hwyroau bwynt, a 
tfaaAwn eu rbefiynau oddiwrtbym," Fs. ii. 3. Mae y gwaitb 
hfwn mewn modd arbenig, yn yraegniad yn erbyn ffrwd flygred- 
igaeth natur 5 yr bwn sf gan mwyaf, yn gwneuthur i'reglwys 
ymddangos fel pe bai heb frenm ar Israel, ond pawb y/l 
gwneuthur fel y b^d4aida9n ei olwg. 

3 Pmwf, Pa fodd byoag^ gall yr anntiwiolion gae! eu 
dwyn i wneutbnr ffug o ymostyngiad i Frenin y Saint, eto en 
cbwantau sydd yn oaflw gorsedd eu calonau, *' ac y maent yn 
gwasanaetbu cbwantau ac amryw felnswedd," Tit. iii. 3. Nid 



d by Google 



72 Llygredigaeth ^r Etoytbfi. 

oes neb ond j rhai y ffurfiwyd Crist ynddyot^ yn gwir roi y 
goron ar ei ben, ac yn derbyn teyrpas Crist i'w caloQau. Et 
gsron y w '' yr bou y coronpdd el fam ef yn ei ddydd dyweddi 
ef/' Can. iii. 1 1. Pwy o'r rhai sydd heb eu darostwng trwy 
ras, a oddef iddo osod i fynu a tbafiti i lawr yn eu heneidiau 
fi*l y gweio efe yn dda ? Na^ caiff pob arglwydd y ilywodraetli 
arnynt o flaen "Arglwydd y gogoniant;" croesawant ei elynion; 
ond byth ni Iwyr yroroddant i'w lywodraeth ef, nes cael eu 
gorcbtygu "yn nydd ei nertb ef.*' Ac felly gellwob weledfod 
yr annuwiol yo elyn i lesu Grist yn ei boll swyddau. Ond 
O I mor anbawdd yw argyboeddi dynion yn y pwngc bwn ! 
Maent yn anewyllysgar iayiui Vw gredu.' Ac mewn modd neill- 
duol mae gelyniaetb y galon yp erbyn Crist yn ei swydd 
offeiriadol, fel pe bai wedi ei guddio o olvrg y rban fwyaf o 
wrandawyr yr efengyl ; eto mae gelyniaetb neillduol yu y ^ 
galon lygredig yn erbyn ei s^rydd offeiriadol. Gellir dy wedyd 
fod y SociDiaiH>* y gelynion byn i*n Harglwydd lesu^ yn ei 
addef yn bropbwyd ac yn f renin, eto yn gwadu ei swydd 
offeiriadol. Ac y mae byn yn hollawl gydunol ^ Uygtedigaetb 
ein natur ni j oblegyd yn y cyfammod gweitbredoedd, yroedd 
yr Arglwydd yn bropbwyd neu ddysgawdwr, ac yn frenin neu 
reolwr ; ond nid oedd yn offeiriad) felly nid yw dyn yn gwy- 
bod dim am ddirgelwcb Crist fel " ffordd at y Tad/1 nes ei 
ddatguddio iddo : a phan ddatguddier ef, mae yr ewyllys yn 
codi yn ei erbyn ; oblegyd y mae natur lygredig yn groes i 
" ddirgel web Crist/' a tbrefn fawr yr iecbydwriaetb trwy 
Grist croesboeliedig a ddatguddir yn yr efengyl. 1 ddangoa 
y gwiriouedd pwysfawr bwn^ ystyriwn y pedwar petb 
canlynol. 

Yn gyntaf. Bod yr enald yn cwympo i mewn & tbrefn fawr 
yr iecbydwriaetb trwy lesu Grist; a gosod sail ei. iecbydwr- 
.iaeth ar y sylfaen bono ger bron Duw^sydd yn cael ei gyboeddi 
yn y Bibl yn nod anffaeledig o ddyn duwiol> yr bwn sydd 
yn ddedwydd yma^ ac a fydd yn ddedwydd bytb, Matb xi. 6, 
" Dedwydd yw yr hwn ni rwystrir jnof ^i' 1 Cor. i..23, 24^ 
^' Eitbr yrydym ni yn pregetbu Crist fredi ei groesboello^ i*r 
luddewon yn dramgwydd, ac i'r Groegwyr yn ffoUneb : ond 
iddynt bwy y ibai a alwyd luddewon a Groegwyr.ynGrist gallu 
Duw, a doethineb Duw/Tbil.iii. 3/'Canys yr enwaediad ydym 
ni^ y rbai ydym yn gwasanaetbu Ouw yn yr Yspryd^ acyn 
gorfoleddu yn Ngbrist lesu, ac nid jn ymddiried jn y cnawd.' 



d by Google 



LIfgiedigaeth yr Ewyll^s. 73 

Yn awr, pa fodd y gallai hyn fod, pe gallai natur gyd-»ynio 
SL'r drefn fawr hon ? 

Yn ail. M^e natur lygredlg fti groes i drefa fawr yr 
efengyl. Ynyr efengyl mae Duw yn cy^uyg.Iesu Grist fcl 
y iBoddion mawr i uno pecha iur k Duw. Mae \yedi cyhoeddi 
Crist fel y Cyfryngwr "yn yr hwa y .llwyr foddlonwyd ef," 
ac ni fyn neb ond efe> Matth.xvii. 5, Ond ui.fyn natur dditn 

bonaw ef, Ps. Ixxxi. n. Mae Duw wedi ordeinio ite i 
gyfarfod am gyramod, " sef ei gnawd ^f^'* felly y mae Duw 
jfTi Nghrist, (2 Cor. v. 19.) tel pab^Ly cyfarfod i heddycbu 6 
pbecbaduriaid. Ond oi ddaw yr annuwiol^ er marw bytb, ni 
ddaw yno, loan v. 40, ** Ond ni fyn web chwi ddyfod ataf 
fi, fely caffocb fywyd." Yi^ ol yr efengyl rbaidi'r pecbadur 
sefyll o flaen yr Arglwydd mewn cyfiawnder cyfrifol j ond y ' 
mae natur lygredig am gyfiawnder gvvreiddiol; am byny cya 

^ belled ag y mae dynion anianol yn "dilyn cyfiawnder,*' y maent 

yn dilyn " deddf cyfiawnder,'* (EUiuf. ix 31^^32) ac nid yn 

' dilyn " yr Arglwydd ein cyfiawnder,** Mae natur yu wasted 

am wneutbur ei bunan i fynu, ac i gael sail yraffrostio ^ ond 

dyben mawr yr efengyl yw dercbafu gras, i laelu nattU'^ a chau 

allan yraffrost, Rbuf. iii. 27. Swm ein crefydd wrtb natur y w, 

gwneutbur da o bonom.ac er ein mwyn ein bunain, loan v. 

( 44. * Swm crefydd yr efengyl yw, i ymwadu k ni eia 

^ bunain, a gwneutbur daioni dros ac er mwyn Crista 

Pbil. i. 21. 

. Ya drydydd, Mae pob petb yn natur dyn yn erbyn cr<edU' 
yn lesu Grist. Pa ogoniant a all dyn dail ganfod mewn Crist 
wedi ei groesboelio, " fel y dymuoai ef ?** Pa fodd y gall yr; 
ewyllys sydd. yn aualluog wrtb natur^ i«, ac yn groes i bob 
daioni^ wneutbur dewisiad o bonaw ef ? Hawdd y gall yr 
enaid ddywedyd wrtho ef yn nyddiy gwarcbae ysprydol, fely 
dywedodd y lebusiaid wrtb Dafydd ar acbos arall, /' Niddeui 
di yma oni tbynu ymaitb y deiliion a'r cloffion,*' 2 Sam. y/6. 
Ffordd dyn anianol yw edrycb iddo ei bun am bob petb ; ya 

01 rhepl sylfaenol moesoldeb dynol, Y dylai dyn ymddiried 
yndd'o ei bun ; yr byn yn ol atbrawiaetb y ffydd sydd ettbaf 
ffolineb, canys felly y dywaid Solomon, Diar. xxviii. 26, "Y 
neb a ymddiriedo yn ei galon ei bun sydd fFol." Yn awr, < 
mae ffydd yn dwyn y dyn o bonaw ei bun i geisio'r owbl : * 
ac felly y mae natur ar y Haw arall yn ymroddi i fod yn ftol, 
1 Cor. i. 18, i^3. Gan byny y mae angenrbeidrwydd am 
*' allu DuW i beri i ddynion gredu^ Epb> i. 19. Esay liii. I. 

G 



d by Google 



74 Uygredigaeth yt Ewjflttfi. 

Mae addewidbD yr dengyi yn dangos fod derhyntad hef acfth/ 
eting, a rhad i becbaduriaid; ac y maent yn ddiammodol, Ksay 
Iv. 1. Dae. xxii. 17. Os aa cboeliant ef ar ei air, mae wedi 
myned ar ei Jto ar y pecU, Ezek. xxxfii. 1 1 < Ac er eu diogelu 
yn mbellaeh, mae wedi rboi eeliau ar ei gyfaniniod a*i \w, sef y 
sacramenfau sasctaidd* Felly ni ellir gofyn luwy gan y dyn 
aofl^ddloDaf yn t byd i beri I ni ei gredu^ nag yr ymostyng- 
odd yr Arglwydcf i'W roddi i ni, i beri i ni ei greda ef ei hua. 
Mae bya ya dangos yn amtwg fod oatar yn erbyn credit^ ii 
bod y rbei sydd yn fhi at'Giisc am ifoddfa^ yn gofyn cysur 
ery/i (Heb, vi. 18.) i fod yn gryfacb na'u amheuon cry^oh, 
a'u tocddiad i anghredu. Y*Dii]rieHacb, gellir sutwi hefyd, aost ' 
J gair a anfonwyd at genhedlaeth ddiofal a dtra», fod ynddo 
vtteb blaenllaw i*w boil vrrthddadlcaoil aiV fltesymau 3 ac y. 
mw geiriaa y gwirionedd yn caet en pentyru y naiH ar ol ^ ^ 
Matt, fel y gallwch vreleif, Esay lili. 7, 8, 9. lofel ii 13. Pa 
bdun? abcrwydd forfyr ArgPwydd yn gwybod, mai pan hvyr , 
ddefiroir y pechaduriaid dffraw hyn, y bydd ambeuoa, ofnau, 
a rhesyoftatt onawdo^ yn erbyn credu yn ymgodi yn eu calonau/ 
cyn axnled a; llwcb yn codi mewn tf, vrrch ysgubo 11a vvr 
»ycb. 

Yn olaf, Mb^ dyn wrtfa natnr yft tueddu at ffordd y ddeddf, 
aen y c^fwnmo^ gweithtedoedd; ac y mae pob dyn wrtb natur cynf' 
ktSlid ag y mae yn ymgais am iechydwriaetb^ yn ei cbeisio yn' 
y ffofddTbono 3 ac nid yniedu & hi, nes ei giiro all'an C* bonr 
irwyaliu Hmo, Yn bresemiol, mae fiPordd* iecbydwriaetb trwy 
^eitbredoedd, a thrwy ras yri leitt Griti, yn angbyduool &'ir 
gilyd^^ Rbuf. xi. 6, '* Ao o» o ras, nid o weitbredoedd mi^- 
%pb3 osan^eo^ nidyw gras yn ras mv«^yach'. Ac os o weith- 
rtdoedd> nid yw o ras mwyacb 3 ofll amgen^ nid yw gweitbrecf 
ynweitbred mwyach." GaL iii. 12, " A*r ddeddf nid yw o' 
%dde.eitbr, y dyu a wneJ y petbau byny,a fydd byw ynddynt." 
Qanbyay>oiyw e#yliys dyo wrtb liatur yn tueddu i.gael 
iftqbydttriae()b trwy y ddeddf, y-mae yn groes i drefn y efeng- 
lii A'n (^fnyw yw iueddiad naturiol ein calonaa^ a yniddeng- 
^ Otfyttyrir y^petbatt caiftynol. 

' 1'. ¥ ddeddf/oedd eyfMnmod Adda3 ac nf wyddai am yr 
up aiall, canys yr oedd- efe yn ben a chynddrycbiolwr holt 
ddynolryvsi y rtfai a ddygwyd i*r cyfamntod gydag ef, ac a* 
adasvyd daoo ganddn^ ef, er en bod yn. analluog i gyB^awni ei 
i^aimod. Yn- gauiyool, mae y cyAmmod bwn wedi gwreiddio' 
yifiieia.oatar ai, afc er ini golli aeftb ein tad, eto yr ydym ynf 



d by Google 



Llygredigmtih y? £ftylly9. 75 

tucildti yn barhaos i geisio Uywyct yii y ffbrdd yr o«4c> tf« i'w 
gael fel ein pen a'a cyodtlrycbiolwr 3 hyny yw> g^mtkio am 
fywyiL Dyma ciQ crel'ydd wrt;b natur, a'r efftvydtlor y* mte 
idynioo yanaturiol yu ei ebyaixneryd M gmr, MtttH>. xi«. i€, 
** Fa i)etb da a wnaf f«l yr tftiMdwyf fywyd tragywyddol V 

2. Ystyriwcb y ^.wrtbwynebiad a wnaml efiotd yti J bfd 
i*r atbrawiaeth o rad raatrwy letu Grist, oheivrydd fdrdiiynion 
yn tsaldwl cael bywyd trviry weitb«a> a thrwy byn yn dangotf 
ttieddlad natiiriol y gakin. Mae's amlwg Him (9ybeil Amirf' 
trefn yr efengyl yw dyrchafu gi^aa Dii^ yn Ngkrttf, Rlmfi. iv> 
16, " Am byoy'o ffy4<b y raae ffl«y bfdM yn dl gvat *' ^^«t 
Epkr i. 6. a ik 7, 9 Mae Jioll! wirioneddaa yr ^Xmt^\ yn 
cyd-gyfarfod yn NgbHsC : f<?Hy adiiaFiad y gwiri^nedi^ yir fid'« 
nabod Crista (&|>h. ii^. 26) »*t w»r d^^u, yif «t tfd^jnf^u fel 
y mae *'y gmri^atfdd ya^ >r Ic9ii/* adnod>^l. JEoae poU 
gomcbwyiiaetb o r^s a (bFugasedd o*r mi^ pm my byo*g ait' 
genbedloedd, neu i bers^aaii neilldual,. yn WKStad^ fk cy>i>fffry^ 
rbyw gyhoeddiad o raa; nMgis- yn y gwQihaaiad cyntftf a 
woaed trwy ras Duv, Gain y brawd bynaf a wnliodwyd* tfc 
Abel yr ieuangaf agj'inmenadiW'ywyd. Mae hya 3^0 amlwg trwy 
yc boUFibl : ond er mor wir ydyvr, pvpgc ydyw sydd yncatl 
ei fawr wrtfawynebtt gao aatiw lygr/adi^. Mae yn eglor^ o*r 
boUgy&iliorpadannfiWncrefmdd^ er pan gydioedd«^yd Imd y 
wxalf^ mai bywyd trwy we'muo mewiv gwrtbwynabiad i rad 
rof, oedd y tyntaf a ^dodd ; » thebyg mai ele fydd yr dltt^ 
A dynJr i lawi^ Ba Uawer o gy£iil<ionaFAd^u>yii y byd> y niiiU 
y^ codl ar ol y DaU^ nc8 o'r diwodd i'r byd ddyfod i*l^ l^y 
gywilydd a blinder, nes diflanu o bomynt Ond rose 'liwa yi^' 
parbauer as^scr Caii»« awdwv cyntaf yr herasi bon, byd^y 
dydd hwn5 acnidoes diffygam rai i ymlyau \rptba; leyi^yr 
amser niwya/goleu. Nid lieb sail yr wyf yn. galw Cain yn> 
awdm iddo^ oblegyd pan ddaellb Abel dg: ahcrth y tfywMiod, 
affrwin gtva^edlyd, **o ft»enfiTwytkelddefaid/'(fei y PHMieaa 
yn euro ei ddwyfron^ ac yndywedyd, "Arglwydd^ bydd dmgr 
arog wrtbyf fi becbadur") d«c«b Gain y'rohien & ** ffrwytti y 
ddaear yji ofiivrm iV Argl\tyd«l," Gen. iv. 3i 4 fel y Ptiar-9 
isead bunanoJ, gyda*i yr wpf/ yn dioich i H Argkoyd(k Cawys 
betb fu*F acbos o ddigllonedd Cain,. a!i wai^li^ yn U«dd>ei> 
fraAV'd ? Ai nid am na cbymmeradwyWyd e£ ger bvon Punr 
jaiiT)*! weitbredoedd ? Gen. iv^ 4, 5k *' A pbabam y Haddmkt 
ef? ofalegyd fod ai weithredocdd cf yn ddrWg, a'reid'dttai 
frawd yn dda," (1 loap iil. 12) byny yw, givviawi bwyiit trwy 

G 2 



dbyGiDOgk 



J^ Lfygredigaeth yr Ewyltys^ 

fiydd, a chymmeradwywyd bwynt. ac eiddo Cain licb ffydd, am 
hyny yn wrtbodedig, fel y dywaid yr Apostol, Heh. xi. 4. 
Ac felly fe ysgrifeuodd ei ddigllonedd yn erbyn cyfiawnbad 
a cbymmeradwyaetb gyda Duw trwy fFydd, yn wrthivynefe r 
weitbredoedd^ y'ngwaed ei frawd ; i'w drosglwyddo i'r ocs- 
oedd 8 ddeuai. A byth wcdi byny, yr aherih heb waed a fynych 
Qofiodd y'ngwaed y rhai a'u gwrthwynebent. Yr oeddyr 
addewid a wnaed i Abraham, am yr bad, yn yr Irwn y beh- 
dithid yr boll genbedloedd, wedi cael ei cbyramylii gymmaint 
y*n)blith ei hiliogaetb.yn yr Aipbt, M nad oedd y cyffredinol- 
ri^ydd o bonynt yn'gweled un angenrbeidrwydd am y ffordc! 
bono i gaely.fenditb^ [nes i Dduw er bun wrtbbrufi en cyfeil- 
iornad trwy gyfraith danllyd ocldiar fynydd Sinai, yr bon a 
Toddwyd yn cbwaneg " oblegyd troseddau, byd oni ddelai yr 
Had," Gal. iii. 19. Nid rhaid i mi ddyweilyd i cbwi fel yr 
oedd Moses a'r. propbwydi yn cael cymmaint o waitb i droi 
y bobl oddiwrtb ymddiried yn eu cyfiawnder en bunain. Mae- 
y. x.bennod o Deuteronomium i gyd oil ar y matter hwnw. 
Yr oeddynt yn dra llawn o byn yn amser Crist : yn amser yr 
Apostolion, pan oedd athrawiaetb ^bad ras yn cael ei phreg* 
elhu gyda r dysglaerdeb niwyaf, yr oedd y cyfeiiiornad bwnw 
yn codi ei ben yn wyneb y goieuiki p>raf ^ tyst, yr Epistol at y 
Kbafemiaid a'r Galatiaid. Ac er y pryd bwnw, nid oes diftyg 
obynj Pal>yddiaetb yw.ceuffos gyfiredin cyfeiliornadaa gynt,' 
achalon abywyd y twyll bwnw. Ac yn ddiweddaf, gellir 
sulwi, mai fel y byddo yr eglwys y*mbob oes, yn gwyro oddi- 
tvrthei pburdebrywffordd, mae yr atbrawiaeth o rad ras yn. 
cael ei cbymmylu yn gyfattebol. 

3. Y cyfryw yw tuedd naturiol caloiv dyn i flFordd y ddeddf,* 
yn wrthwyneb i G»tst, mae fel y ma^ llestr budr yn troi bias y 
ddiod oreu a roddir ynddo, felly y mae dyn wrth natur yn 
troi byd yn nod yr cfengyl ei bun yn ddeddf; ac yn troi y 
cyCammod gras yn gyfammod gweitbredoedd. Yr oedd y 
ddeddf beremoniol i'r Indtlewon yn efengyl wirioneddol, yr 
hpn«oedd yn dal gwaed, marwolaetb, a symndiad pecbod yn 
barbHQs o fltien eu llygaid, fel unig ffordd iecbydwriaeth : eto 
yr oedd eu bord (h---y) eu UaHor, y*iighyd a'a barorywiol or- 
dinbadau pertbynol iddi, (Mat. i. 12.) ynfagl irfd?/w<,Rbuf.xi. 
9. Tr a. yr oeddynt yn eu defnydflio i wnentbur i fynu eii 
diffyg yn eu hufuddrdod i'r ddeddf foesol, ac yn ymlynu 
wrtbynt, fel y darfu iddynt wrtbod Crist yr hwn yr oedd yr 
Hllor a*r iibiertbau yn ea cyfeirio atp, fel sylwedd y cwbl. F^l 



d by Google 



Llygredigaeth yr Eu)ylty$> 77 

Hagar yr hon pid oedd omll wasaaa^tba, a. ddycwyd, g^vn eju 
tadiwejyei roejMres; nid.bici) ddirgelwbU y'ngoyngpr Duw, 
'« y rhai hyo yw y ddau de^itament/* Gal. iy.^ 24. Fel hya, 
y inae. ajthrawiaeth yr efengyl yn cael ei llyg;ru gan Babyddion, 
a gelyaiop eraill i athrawiaetl) rjxad ras* Ac yn wjr,. ga ip^ii 
bynag y gelKx dwyn dynign auianol. o ran golquqi pen, Vr 
iawn fiFordd yn y pwqgc hwn, njor sicr a'u bod allan o Grhtj 
mae eu ffydd> eu hedif&irwcb« a*u bufudd.-dpd, (y fatb ag; 
ydyot). ya eael qu gosod ganddynt yn lie Crist a i gyfiawp.der« 
ac y maent yo.yniddiried ynddynt^ hi fc. ba^i^t ^rwy y. petjbaa 
byn yn cyfla\tui deddf newydd. 

4u Tra aobawdxl yw c^e I meibion Adda i ymadael d*r dd^df, 
. fel cyfanjjnod gweitbredoedd. Nid ©cs neb yn ymadael 9L bi 
yn yr ystyr h^yn, ond y y\mi y torodd Yspryd Duw bwyht 
ocldivvrtbi. Y ddeddf y w ein gwf cyntaf* a.c nja^'n Q^el cfM'iad 
ieuengctyd ppb un. Pan i»ae Crist yn. dyfod at yr enajct 
mae'n ei gael w«di ymbrVodi 4> ddeddf) fel na all, ac n^ fyn.ym- 
hrioiK ft neb arall, nesy bydd raid i.ddo ymadacl4.'r gwr cyntaf,. 
fel y dywaidyr Apostol, ftbuf. vii. l, J, 3j, 4. Yn awr, fel 
y gwelocb pa fatb y^a^a^iad yv bwn, ystyriwcb, 

(1.) Marwolaetbyiv, Rbiif. yii. 4. Gal. ii. 19. Ni tbycia 
erfyniadaii ar yr enaid yn y peth bwn 5 roae yn dywedyd with 
y gwr cyntaf, fel Ruth wyth Naomi, '^ fel byn y gw^ek) yr 
Argkvydd i roi^ ac fel byn y qb^anegO;^ os dim ond ^ngeu 
a wna ysg^iaetb rbyngo^ fi a. tbitbau.*' A.c yma piae peel?*, 
aduriaid yn ffyddloii iV gair 5 byddant farw i*r ddeddf cyn y 
priodegjit G^i^t. JVIae angeu yn beth paled i bob dyn : ond 
meddylivcU pa mor auba^^dd. a fyddal gan wraig gart^aidd 
ar ei gwely angeuj yniadael ft*i gwr,' gwr ^i bienengctydf ao 
l^'i pblant anwyl a d^vgodd bj i fynu idclo ef. Y ddedd.f y W 
y gwr hvKnw ; yr boll ddyledswyddan a gyfl^wnir gan y dya 
amaopi yw y pfant. Y fatb yn^dr^ch, fel am fywyd, a fydd. 
^n Y galon cyn yr yaiadavyant 4'q gilydd. Caf acbqs \ gryb-. 
vyU aw. byn eio. Yn y qyfamser, cyjnBierwc.b ddisgrila^ 
byr a cUyftawn St. Paul arno/ Rbuf. x. 3, /* Hvynt bwy hej^. 
wybi(ftd cyfta^wnder Duw^ ac yn c^ii^ip gosqj cu cyfiaw^d^r ^^^ 
hunain, nid ymostyngasant i g^^fiawpder i)qw.^ Maeiit yn, 
c^.mf;o%c)d«a cyfeiwo.d.e,r eu Walnjj, f^l dAdteiwr ppetUlyd 
ya yr ysgol.iop^ yn ceisip cadarpbau y pwngc mewp dadj \ 
new fel moepy4iwr« yn g^v^sgu api g^yff^siad gaiJi ^n »r y,K 
^teitbglwyd. Maent yn cei^io, ei osod i seifylr i fynu ; jpa^ 
•» cyliawnder fel tS wecji ei adeikdu ar y tyyyod j mae efe yn 

G a 

Digitized by VjOOQIC 



^® Ltygredigaeth yr Ewylfys 

SfrthJD, n hwythauyn ei ospd i fynu (Irachefn : mae'nsyrfh- 
io arnj^nt wedL hyny, cr liyny ni pheidfant a cheisio 
ej osod i sefyll. Ond pabam y cymmerant y fath draffertii yi» 
Bghylch cyfiawndcr mor adfeikdig ? O herwydd y fath ag 
ydyw, eu cvfiawnder en huiiaiii ydyw. Beth sydd rhyngV 
ddynt ft chyfiawnder Crist ? O herwydd y gwnai, hyny 
^^y yn ddyledwyr i rad ras am y cwbj, ac ni all y gabn falck 
mewn un modd ymostwng i hyny. Ynia y gorx^edd pwys y 
matter, Psal. x 4, *^ Yr annuivioj, gan uchder ei ffroen, ni 
chais Dduwj** hyny yw, mewn geiHau erailt, " clpddio nis 
gall, a chardota sydd gywijyddus ganddo/* Pyma yrymdrech 
sydd, cyn cael yr enaid i farw i'r ddcddf. Ond yr byn sy'n, 
Ucfaru yn eglurach am y tueddiad triienus hwn, mae natur yu 
fynych yn meistroli yr afiecbyd, i'r fath raddaq, fel y raae*r 
^naid, yr hwn oedd yn debyg o farw i*r ddeddf, tra'r oedd argy- 
hocddiadau yn llym a threiddioI,yn dinystriol hchdiU oVaficch- 
yd dedwydd agobeithialja(pbethsy;a(tra natHriolV)ma€'n glyniv 
yn fwy nag eriocd wrth y ddeddf ; fel gwraig wedi ei dwyn o, 
byrth angeu, yn glynu wrth ei gwr. Dyma ganlyniad holt 
ymdrechwaith llawer yn nghylch matter eu beneidiau -, maent 
yn wir yn cael eU; dwyn i gyflawni dyledswyddaa y» 
fanylach 3 ond y maent cyn.be!led oddiwrtb Grist ag e^ioed^ 
neu bellach. 

(2.) Marwolaeth octhrecbol yw, Rbuf. vii. 4, *' Yr ydycb, 
wedi meirw i'r ddeddf/' wedi eich JladH, neu eicb rboi i far- 
wolaeth, fel y goddef y gair. Mae gan y ddeddf ei bun law 
yn hyn ; y gwr sydd yn rhoiVarcholl, Gal. ii. 19, ''Canys 
yr wyf fi trwyV ddeddf, wedi marw i*r ddeddf*. Mae'r enaid 
sy'n marw y farwolaeth hon, fel gwraig gariadqs yn briod ft. 
gwr caled ..• mae hi yn gwneyd yrbyn a all L'w fodtlio, eto nid- 
yw efe bytb yq foddlawn ; ond maeyn ei pboenydio, ei blino, 
ac yn ei cbuix), nes iddi dori 6t chalon, ac y angeu el gwneyd' 
yn rbydd ; fel yr ymddengys yn aniiycach ar ol byn. F«l hyn- 
mae*n amlwg fod calonau'dynion yn tueddu yn. naturiol i^ 
fFordd y ddeddf, acyn^gKoesi drefn yr efengyl. Mae yr ailr 
bwn|i;c a ddygwyd yn erbyn y rhai diadgencdledig wedi ei brofi,^ 
8ef eu bod yn elynion i Fab Duw. 

Sydd. Yrydych.yn dlynion i Yspryd Duw. Yspryd sane* 
taidd yw efe, iiiae*^r dyn anianol yn atisanctaidd, ac yn 
-cai'ubod (clly, ac felly yfel gtorthwynebu iir Yspryd Gldn, 
Act. *yij. 51. (jfxjjaith yr Yspryd y w argi/hpeddi y byd o 
iechod/ o gyJiawnSr^ «c •, fc^n, loan xvi. 8. Ood O !; 

Digitized by VjOOQIC 



Lfygredigaelh yr Euyllys- 79 

fel y mae dynion yn ymdrecfau i droi lieihio yr argyhoeddiadai? 
hyn, fel y troent ymaith ddyrnod fyddai*n de^yg o dynu eii 
llygad de, neu eu Haw dde ! Os saetba yr Yspryd Glfin hwy 
i mevvD, fetl ua allaiit eu gwrthsefyll, mae*r galoQ, yB dy wedyd 
mewn effaitb, fel Ahab wrtb Wias, yr hwn oedd cfe yn gasau, 
ac yn ofni, "A gefaist di fi, O fy ngclyn ?" Ac yn wir 
uiaent yn ei drin et fel gelyu, gan wneuthur eu goreu i fygn 
argyboeddiadau^ ac i Jad(i y rbagrcdegvvyr hyn, 8y*n i\yioi i 
barotoi ffordd yr Ar^lwydd i'r enaid. Mae \\^d\ yn cymmeryd 
llonaid ei breicb'ian o waith, cr mwyn gyru argyhocddiadau 
allan, fei Cain, yr hwn a* ddecbreuodd adeiladu dinas : mae 
rbai ya eutroi ymaith trwy oedi ac addo*n deg, fel y gwnaeth 
Eeiix > teae rhai yn. eu cbwerthin i ffordd, trwy gadw cyf- 
1 ^HHon difyr, ac eraill yn eu cysgu ymaith Yr Ysjiryd Gl6n 
yw yspryd sancteiddiad^ a'i waitb yw darostwng trachwant- 

^ au, a difa llygredd :. pa fodd gan hyny y gall y dyn anianol, 
yr hwn y raae ei chwaatau mqr anwyl ganddo a'i aclodau, ie 
a*i fywyd, bei<!io bod yn elyn idda. 

Yu olaf. Yr ydych yn elynron i gyfiraitb Dnw. Er fnd 
dyn wrth natur yn dymuno bod dan y ddeddf fel cyfammod o 

( weithredoe<Id, yn dewis y ffordd bono am iecbydwriaetli yn 
groesi ddirgelwcb Grjst; eto fel y mae yu rbeol bywyd, yn 
gofyn sancteiddrwydd trwyadi, ac yn cospi pob math o aflen- 
did, mae'n elyn iddi : '* nid yw ddarostyngedig i ddeddf Duw, 
oblegydnis gall ch waitb/* Rhuf. viii. 7. Qblegyd (ijuid oes 
yr un dyn diadgenedledig, nad yw'wcdi ymbr'iodi & rbyw 
chwant neu gilydd, yr hwn ni all ei galon mewn modd yn y 
byd ymadael ^g^f. Yn awr, gan ha all efe ddwyn eiduedd**, 
iadau i gydymffur6o ftV ddeddf, fe ewyllysiai gael y ddfcddf i 
gydymffurfio fi'i dueddiadau ef; prauf egliir o elyniaetb y 
garion yn ei herbyn. Am hyny y mae " ymbyfrydu y*ngbyf- 
raitb Duw, yn ol y dyn oddi mewn/* yn cael ei ddangos yn y 
gair fel prawf amlwg o enard grasol, Rhuf. vii, 22 |*5. i. 2. 
• Oddiar y gelyjiiaeth naturiol hwn yn y gal on y^j erbyn y 
ddeddf, y cododd yr hoH esponiadau Phariseakid anii. A 
thrwy hyny raae y gorchymyn^ yr hwn ynddo ei ban sy yn 
dra eang, yn cael ei gyfyngu yn y fatb fodd ag y byddo yn 
fwyaf boddbaol i duedd naturiol y galon. (2) Mae y ddeddf 
pan ei dvgir yn ei hyspryt?olrwycid at y gydwybod anianol, yn 
cynhyrfu y llygredd. Po jaesaf y daw hi, n;iwyaf y mac natur 
yn cyfodi yn ei herbyn. Ar yr achos hwn y mae fel olew i*r 
tan, .yr bwDynlle'ei ddiffodd, sy'n gwnenthur kido fflamia 

• v 

Digitized by VjOOQIC 



80 Hygred^aiUh yr Ewytfy^. 

inwy : " PaA ddaeiU y gorcbymyn, yr adfy wiodd pecbod**^ 
niedd yr Apost^l^ Rhuf. vii. 9^ Betb yw y rbe^win a ellir ei 
roi %ro& hyn» ond gelyniaetU y galon yn erUyn j ddeddt sanc- 
taidd I Fo mwyaf a wrthwynebir ar lygredigaetb y galoD, 
mwyaf fjth niae yatatiyn creulpni. Penderfyown gaa hyQy» 
fod yr animwiojicui yi:\ elynioA QfAoik i I^uw^ i*\v Fab, i'v« 
Ytpryd^ ac 1*1; ddeddf 3 a bod gwrtbwyi^biad ^ gelvDiaetb 
natOriol ya ewyllys dyn i Ddun^ ?i bun>^ a^'i. ^wyUya 
sanctaidd. 

Xn bummed, Mae yn ewjiUys^ dya ystyfuigfwydd yn erbytpt 
yr Arglwydd. Mae ewyllys naturiol dyn yn ewyllysgar yu 
ffyrdd pecbod ; fe fyn dyo. gael cyflawni d ewyilys pe trdai ya 
ddioystr iddo. Mae fel y lie&ajiban, lob xH. 2^9. *' PiqdHaUi 
a gyfrlfir fel so6lyn 5 ac efe a qb^ardd wrtb ysgwyd gw«yw- i 
fSon/' Mae yr Arglwydd y« g^J-v ar y clyu trwy ei air, ac 
yn dywedyd frrtjio, (fel, Paul wrtb, Geiilwad 35 carcbar^pan aror 
canoddladd ei bun,) na tana i ti dy nun ddim nmed,—^. 
Becbadur, Pa ham y byddifajrw ^ £zek. xviii. 31, Ond ni 
wrandawaHt;» " Ktae p£^^b yn troi I'w yr^, megis marcb yn 
rjiu^tbro i'r frwydr/* ier. Viii. 6. M^ae genyin addewid o. 
fywyd mewn ffurf gorcbymyn, Djar. vr 4. . Cadwfy ngarcl^,-, 
mynioa a byddfyw. Ma^ yn pro£. fod pecbjaduriaid anedifeir* 
. iol yn distrywio cu buna^i^ ac yn huoan-lieiddHiid gwiEipddol. 
Maenl yn trosedd/j^gorcbxiuyu bywydi fel ^ newyasu g>wa$ 
ihyw un ei buiian i farwojaetb, neu yfed qwpaned o wenivyn^^. 
er i'w fcistr ei rybuddio rbag byny : felly gwnailjc bwytba<A« in 
ifynHnt fyw^ ond marw» Diar. xili. 3Q^ Fy koll gtt^^iQn a 
gttrant Angeu,» O.y fatbgaloo.ywbon ! calon garreg ydyw>. 
(E&ek. xxxvi. 26) mpx. gaJal ac anmblygadnry a.V garreg ; ni^ 
tboddlr bi g^n dcugareddau« ni tbp^ir, bi gaa. farnf^^^^baii;. 
eto bia dyr qyn y plyga. Calon w^nbiNniladwy ydyvv^ : ex fod. 
ar V pecbadur Iv^rykb o bechod» aydd yi) d^UgpqJ b^ri ^*i^ dd^eai:^ 
siglQ; aiC. er fod pviry9 digofaint arno^ s^*q. gw.Deiitb»r,rr «iy- 
tbreuUaJkl gryn^, eto y in^e e&.yn rbodio. yoiysgafudao y, 
baicb; nid- yw yn. teimlo y pwys ijjwy^ na. Qbarr^sg;^ n^sh 
i Tspryd yr Arglwydd. ei fyvKban i deiodiKl.o bpo/j^, 

Yn Qlaf, Mae yr ew;yllys ani^^cb^ireledig yo liwyr,wrJt}iny$ig 
i gyfeiria 9X ddylien. penal dyBu Nid Oi*w y w. prjf djybfin dya, 
wrtb natur» ond efc ei bu|i. Maie dyn yn^ greadur perU^yaplj 
ycnddibynQl^ a be.Qtbycol 3 nid oes ganddo f^d. na. di^At Pi 
bonaw ei bun> ond y mac; yr byn oil ^ydd ganddo oddivrtU 
^law fel y gwreiddiolacbov bob perffeitbrwyddji tyinbQFol^ 



d by Google 



Liygndigaith yr Ewyliys, 81 

ac ysprydol. Mae ymddibyniad yn rhwym yn ei natur, a phe 
tynai Duwei law gynnaliol oiMiwrtho, efe a ddiflanai i i\i\U 
(Idymdra. Gwelwn gan hyiiy beth bynag yw dyn, o Ddutv 
y nmeefe ; a diau y dylai ei ogonedduef 3 fel y mae y dyfroedd 
sy'o dyfod o> mAr, o ^anlyuiad yn dychwelyd yno. Felly 
crewyd dyn yn cyfeirio at Dduw fel ei ddyben penaf : oiu( 
wrth syrtbio i becbod, syrthiodd oddiwrtb Dduw, a tbroesata 
el hun^ ac fel bradwr yn traws feddunnu yr orsedd, mae yr> 
casglu ardrethton y goron iddo ei bun. Yn awr, mae byn yn 
dangos boilawl wrtbgiliad, a llygredigaetb cyflFredinol dyn j 
canys lie bo y prif ddyben wedi newid, ni all fod yno ddim 
daiooi. A dyma sefyllfa pob dyn yn ei gyflwr natur, Ps* 
3ii?. 2, 3. " yr Arglwydd a edrycbodd i lawr o'r nefoedd — \ 
weled a oedd neb — yn ceisio Diiw. Ciliodd pawb,** scf, 
oddiwrtb Dduw : nid ydynt yn ceisio Daw, ond eu bunain. 
Acer fod ami gerpyn o foesoldeb i'w gael yn eu mysg, eto^ 
*' ntd ocs a wnel ddaioni, nac oes un.'* Ac er fod rbai o 
bonynt yn rbedeg* yn dda, eto maent y'rabell o'r ffordd j nid 
ytlynt un amser yn cyfeirio at yr iawn nod. Macnt a*u scrch 
arnynteu hunain, (2*Tim. iii. 2 ) vn -fww nagur Uduw adq, 
4/ Gan byny daeth Crist iV byd i d(lwyn pecliaduriaid yn 61 
at Ddiiw^ ei waith cyn^aP, yw eu dwyn i ymwadu a hwy eu 
huAain, Mat. xvi. 24. Mae y cKiwio! yn gruddfan dan wcdd> 
illion y pecbod trueiius bwn : roaent yn ei gyfaddef ac yri et 
wrthwynebn yn ei ymosodiadau dicbel^ar a pberyghis. Mae 
y rbai diadgenedledig, er eu bod y rbai mwyaf dideimlad o 
bono, dan ei ly wodraetb ef 3 a pba le bynag y symudant, ni 
allant fyned allan o gylch bunan ; maent yn ceisio eu hunain, 
odaent yn gweitbio iddynt en bunain. Mac eu gjvcitbredoedd 
naturio], gwladol, a chrefyddol, o ba ffynnonell bynag y 
tarddont^ oil yn rbedeg i, dc yn cyfarfod yn, y m6r mawr 
p bunan. 

Mae Ha wer o ddynion mor bell oddiwrtb osod Dnw fel cii 
ptif ddybeu, yn eu gweitbredoedd naturiol a gwladol ; fel yn y 
petbau byn, nid fw Duw yn ei Iroll feddyliau htoynt, Eu 
bwyta a'u byfed, a'r cyfryw weithredoedd natujiol, ydync 
iddynt eu bunain 3 eu difyrwch neu eu barigenrbaid eu bunain 
heb un dybenuwch, Zeeb. vii. 6, *' Onid oeddych yn bwyta 
i chwi eich bunain ?** Nid ydynt yn golygu gogoniant Duw 
yn y petbau byn^ ftl y dy lent wnenthur, 1 Cor. x. 31. Nid 
ydynt yn bwyta ac yn yfed i gynnal eu cyrpb i wasanaetbu yr 
Arglwydd : nid ydynt yn gwueutbur byny am i Dduw ddy- 



d by Google 



62 Lltfgredigaeth ffr EwyUyt^ 

wedyd na ladd; ac jiid ydyw y <iefnynaa melusion s roes J>uw 
yn y creadiir, yo codi>£ii LeoeiUiau at y m6r o gysuroa sydd 
yn y Creawdwr, er eu liod yn arwyddion w«di eu gosocl allaa 
wrth ddrws y nefoedd^i ddy wedyd wrth ddynion am y cyflawn- 
dcr o ddaioni sydd yn Niiw ei hun. Act. s;iv. 17, Ond^ h»inan» 
9c nid Diiw, y mae j dynapiaool yn yoiofyo yoddyiU. A }>beth 
yw gweithredoedd i^wladol dyu wrth natur^ nwgis pryn», 
gwerthu^ gweithio, &c. ond ffrwyth iddaei hun ? (Hos, x. 1) 
felly y mae pri'odi a rhoi 1 biiod^ JQ cael eu cyfrif yo n^blitib 
pecbodau yr bisn fyd« (IVfatth. jcxlv, 38) oblegyd nid oedd. 
ganddynt un olwg ar Dduw ynddynt iV foddioef; ond eu^ 
bol] gais oeddj eu boddio eu bun<|iu« Gen. vi. 3. M^wn gatr^ 
hunan yvj^rif ddyb^n dyn wrtb.natu;r» yn ei ddyled^wyddau- 
crefyddol. ]\faent yu cyilavvnl dyledswyddau er nnvyn cael 
cnw (Mattb. vi. 1, i?.) neu er qiw-yu vhjw aw hydedd bydol 
ara^ll, Joan vi. ZS» N.eu 09 dlwygiwyd bwy i raddao, eii 
heddwcb, s(c p*r byn eitbaf, eu cadw rbag uffern a digofatnt^ 
lieu e\\ dedwyddwch tragywyddol eu bunain yw, eu pnf ddyb« 
en, Matb. k\%, 1&— 22. Attelir eu llygaid fei na welant ogon- 
iant Duw. Maent yn ceisiQ Duw tnae'iK wlr, ond nid er H 
imyn ei bun. ond er eu n^wyo eu buQain. Nid ydyni yn el 
geisiQ ond yn unig er eu budd eu bunain. FelVy niae eu boli 
fy wyd yn wauedig o un nvli o gabledd ymar ferol ; yu . 
gwneutbur Duw yn foddJQO^ a buoao yn ddyNn,, ie> ^ prif 
ddyben. , 

Felly rbod.dais ddarlun W byr 1 cbwi a ewyllys dya, yn ei. 
gyflwr nai.ur,. wedi ei dynu o'r Ysgnytbyr a pbrofiadau dy- 
nion. Na elwcb bi ui-wy Naomi, pnd Marab; oblegyd cbwer^ 
ydyw, guyreiid^n chw^wedd. Na elwcb bi mwy yn wo^Hy* 
rhj^d, ond cbwanf caetblwiis -, yn rkydd i ddrwg, ond yfit 
rhydd oddiwrth dda, nes i r.as Duw. dori rbwymau anwiredd, 
Yn awr, rbaid fod y cwbl yn wyr-gam^ac nid yn uniawa. He 
njae y deal! aVewyllys mor lygredig; caf ddyb^mi trwyasod 
alUq yn tyr-, fel o ga.nlyniad i lygredigaetb prlV gyuneddfau yr 
en^'d^ y Ueill mewn trefn, sef, 

liti/gredigacth y Serchiadau, y Gydwyhod, a'r 
Cof. Y Corph ytk gyfranag o'r Uygr^digaeih 

hwn. 
^ III. Mae y sercbiackiu wedl eu llygru. Maeierchiadau dyn 
wrtb natur yn bollawl annhrtsfnns ac afi^cb : maent ft\ y 
marcb afrcplus, vr bwn m cbymmer ei farchog, neu a red 



,^Googk 



Llygredigaeth y Serckiadau, 83 

ymaitb g^cfag ef. Felly mae calon dyn wrtb natur yn fam 
£fiei<Ul'(^a^ Marc vii. 21, 2'2. *' Caoys oddi juewD, ailan o 
galon dyn y daw drwg-feddyliaii, torpriodasau, poteiodni, 
llofruddiaetb, lladradau, cybydd-dod, drygioni, twylL aullad- 
rwydd, drwg.lygaid, cabledd^ balebder, ynfydr*Tydd.'* Mae , 
serchiadau dyn \vrtb natur wedi eu cam*gyflev yn druenus'; 
angbenfil ysprydol yw. Mae ei galon l!e y dylai ei draed fod, 
fief ar y ddaear j ei sodlau yn codi yn erbyn y nefoedd lie 
dylai ei galon fod. Act. ix/5. Mae el wyneb tu ag nffern^ 
a*i gefQ ar y nefoedd 5 ac am hyny mae yr Arglwydd yn galiv 
arno i droi. Mae yn earn yr byn a ddylai gasau, ac yn casau 
yr byn a ddylai garu 5 yn Uawenycbu yn yr hyn y dylai 
alaru, ac yn galaru yn yr byn y dylai jawenychu ; yn ymorfol- 
fcddu yn el gywilydd, ac yn -cywilyddio 0*1 ogoniant 3 yn 
ymwHbbd i*t byn y dylai cbcirenycbu» ac yn cbwenycbu 
yr byn y dylai ymtvrthod ag et, Diar. ii. 13, 14^ 15. la\^n 
y dywedasant (fel Caiaphas ar aebos arall) y rbai a lefasant 
Jrn erbyn yr Apostoiion, *' Y rbai sydd yn aflonyddu y 
byd" yn ol y Saesoueg, y thai sydd yn troi y byd at wjfneb 
yn isaf^ AQt. xvii. 6. Canys byn yw gwaifb yr efengyl yn y 
byd, lie mae pecbod wedi gosod pob peth mewn annhrefn, fel 
y mae |y nef yn gorwedd yn isaf, a'r byd yn uwcbaf. O9 
^ododir sercbiadau dyn anianol ar wrtbrycbau cyfreitblon, 
byddant naill al yn ormod, neu yn fyr. Mae inwynbad o 
betbau cyfreithldriy byd vfrcithiau yn cael rby fycban, ontl yn 
fynycbaf ormod o honynt 5 naill ai ni cbant yr byn sydd 
deilWng iddynt ; neu pari gant^ niae yn fesur dvrysedig, ac yn 
myned drosodd. Mae petbau ysprydol bob amser yn cael rby 
fycban o*u sercbiadau. Mewn ^air, maent yn wastad i mewn^ 
iieu trosodd^nid byth yn iawn,ond betmydd yn ddrwg.Mae yma 
faffdair caingc yn erbyn y nefoedd a sancCeiddrwydd^ y rbai 
ha tborir ar'frys ; meddwl tywyll, ewyllys cyndyn, sercbiadau 
annbrefnu^ ac afreolaidd. ,Mae y meddwl yn ymcbwyddo gan 
bunan-dyb; yd dy wedyd, Ni ddylai y dyn ymostwng ^ inae yr 
ewyllys yn groes i ewyllys Duw^ yn dywedyd, Ni wna cfe ; aic 
y mae y serchiadau llygredig, yn codi yn erbyn Duw o blaid 
yr ewyllys llygredig, yn dywedyd Ni cbaiff efe. Felly mae y 
creadur truan yn gwrtbryfela yn erbyn Dnw a daioni, nes i 
ddydd nertli Diiw wawrio, trwy yr byn y gwneir ef yh gredduf 
newydd. 

IV' Mae ygydwybod' wedi ei Ilygru, Tit. i. 15. Llyga4 
drwg ydyw, sydd yn llenwi ymddygiad dyn A tby wyllwch. ac 
^nnbrefo^ yn anailaog i gyflawni ei ddyledswydd^ byd nes 



d by Google 



84 Lltfgredigaeth y Gj/dwj/bod, 

dclo]^ Arglwydd trwy olcuo yr enaul, iV ddeflfroi, mae t 
gydwybodyn aros yn gysglyd a diofal. Ni all cyduybod 
byth wncuthur ci gwaitb, ond yn oly goleiinL fyddo ganddi i 
wetthio wrfbo. Gan byny, jgjweltvch iia all dyn anianol iawu 
wybod petbau ysprydol, l Cor. ii. 14. Mae y gydwybod 
witb nattir, yn hollawl ddiddefnydd yn y pwngc bvvnw ; mae'n 
cysgu nior drwm, na all ond goleuni yr Arglwydd ei gosod ar 
waitb. Mae goleuni y gydwybod anianol niewn da a drwg, 
pechod a dyledswydd, yu dra drflfygiol : er y gall hi attal 
^ecbodau gwrtbun j eto am weithrediadau dirgelaidd pecbod, 
ni all eu hattal, am nad y w hi yn eu canfod. i>lly fe waedda 
cydwybod yn wyneb llawef, os digwydd iddynl feddwi, tyngu, 
esgeuluso gweddi, neu fotl yn euog o becbod amlwg; y rbai 
ar amseran sy*n cael cyflawn lonyddwch er Lyw yn y pecbod 
o angbrediniaetb, yn ddieitbriaid i addoliad ysprydol, a bywyd 
-ffydd. A cban fod golewni natur yn fyr ac yn \vaD,mewn llawer 
o betbau mae ef yn ei gyrbaeddyd, mae cydwybod yn yr achos 
bvvmv,yn rboi brathiadau fel pigyn yn ystlys gwr,yr bwn sy'n 
myned ymaitb yn dra buan. Mae el hianuogaetbau i ddyled- 
swyddau, a'i gwrtbwynebrwydd i becbod^ yn bynod oanwadal, 
ac a orchfygir gan y dyn anianol yn fuan. Ond o herwydd 
fod gau oleuni yn y mf:ddwl tywyll, maeV gydwybod wrtli', 
ddilyn yr unrby w, yn galw y drwg yn dda^^ a'r da yn ddrwg, 
Esay V. 20. Ac felly ceir ei gvveled bi yu fynycb fel ceffyl 
dall tt flFfochwyllt,yr bwn sy*n rbedeg ei bun i lawr, a'i farcbog 
hefyd, a pbdb nn a ddel i*w ffordd cf, loan xv. 2, " Tybia 
pwy bynag a'ch lladtlo, eu bod yn gwneutbur gwasanaetb i 
Dduw." Pan ddeffroir y gydwybod trwy 'yspryd argyboedd- 
lad, bi a ymgynddeirioga, ac a rua, nes rboi yr boll ddynmewn 
braw dycbrynllyd, gan arswydus alw boll alluoedd yr enaid 
i gynnortbwyo niewn cyfyngder 5 gan wneutbtir i*r galon 
gyndyn grynu, a'r gliniau blygn ; a gosod y llygaid i wylo, 
a'r tafod i gyffesu j ac yn gwneyd i'r dyn fwfw ei ddudrefn i*r 
tn^r, y rbai yn fei olwg ef sydd beryglus i suddo llong yr enaid, 
er fod y galon yn myn6d ar en bol. Eto cydwybod ddrwg y w 
hi, o natuf iieth yrt arwain i anobaitb 3 a byn a wna bi, fel yn 
Jicbds ludas, oddieitbi* i cbwaouaei gorcbfygu, a'i sio i gysgu 
fel Felix (Act. kxiv 25) neu fod gwaed Crist yn cael ei daen- 
ellu arni i'w phuro oddiwrth weitJiredoedd nteirtvon, fel y gwna 
i'r boll rai a achubir, Heb, ix. 14'. a x. 22. 

V. le, mae'r cof yn dwyn nodau amlvtrg o'r llwgr bwn.— 
Pob'peth da a tbeilvrngiV gofio, gan nad yw yn cael fawr o 



d by Google 



Llfgre^igaelh yCof ar Corpk. 85 

argraff, mae'n gwisgo ymaith yn fuan j mae'r cof fel Uestr 
methedig yn ei oUwng i go)li> Heb. ii. 1. Fel gogr yr hwn 
sy'n llawn tra y raae yn y dwfr, ac yn gollwn^ y cwbl wedi ei 
dynu allao *, felly mae'r cof, mewn pertbynas i betbaa yspryd- 
ol : ond pa fodd y mae'n cofio y pelbau a ddyiid eu anebofio > 
Mae petbau drwg yn ymwthio iddo, yn y fath fodd, fel pan 
cbwenycho dynion eu cael ymaitb, eto glynant yno fei glad. 
Fa mor aogbofus bynag fo dynion mewn petbau eraiil, an-" 
bawdd yw angbofio cam. Felly mae r cof yn ami yn dwvn 
tanwydd newydd i ben cbwantau ;, yn gwneyd i ben bobl 
ailweitbredu pechodau eu ieuengctyd, ti^ mae yn peri byf- 
rydwcb i'r meddwl wrtb eu cofio, a thrwy byny yn Ueibio i 
fynu yr ben cbwydiad, Ac yn byn mae fely rbidyll, yn goUw^ng 
y gronynau pur, ac yn dal y sorod. Hyn am lygredigaetb 
yr enaid. 

; VI. Mae y corpb befyd yn gyfranog o*r llwgr a*r baloged- 
igaetb hwn, cyn belled ag y mae*n alluog o byny. Am byny 
y geilw*r ysgrythyr ef yh . gnawd pechadwus, Rbuf. viii. 3. 
Crynoaf byn i ddau betb. (1.) Mae drwg-duedd cyrpb plant 
Adda, fel y mae yn effaitb pecbod gwreiddiol, yn tueddu yn 
paturiol at becbod, yn annog i bechu, yn dwyn yr enaid i 
rwydau, ie, mae yn fagl ei bun i'r enaid. Anifail firocbwyllC 
yw *r corpb, o*r fatb ddefnydd, os na cbedwir ef i lawr, *' ei 
gospi a'i ddwyn yn gaetb,**»eddwg yr enaid i lawer o becbodau 
a. tbrueni, 1 Cor. ix. 27. Mae drygioni yn y corpb, (Rbuf. 
iii. 21.) yr bwn ni symudir byd yn nod yn y saint, nes ei 
falurio yn y bedd, a'i aiifwriv yn yr adgyfodiad, i ddyfod allan 
yn gorpb ysprydol 5 ond ni tbynir ef ymaitb bytb o gyrpb 
y rbai ni cbant ran yn yr adgyfodiad i fywyd : (2 ) Mae'n 
gwasanaetbu yr enaid mewn Uawer o becbodau. Mae ei 
aelodau yn aifau neu oft'erynau angbyfiawnder^ &V rbai mae 
dynion yn rhytela yn erbyn Duw, Khuf. vi 13. Mae y 
clustiau a'r Uygaid yn ddrysau agored, trwy y rbai yr k cyn- 
nyrbadau balogedig, a dymuniadau pecbadurus i mewn i'r 
enaid : mae'r tafod yn "fyd o anghyfiawnder," lago iii. Gt^ 
../' Drwg anlly wodraetbus ydyw, yn llawn gwenwyn marwol," 
adnod. 8. Trwyddo ef mae'r galon lygredig yii gollwng Uawer 
o'i budreddi allan, '' Bedd agored yw eu ceg," Rbuf. iii. 13. 
Mae y traed yn rhedeg negeseuau y diafol, adnod 45. Mae'r 
bol wedi ei wneyd yn dduw, Rbuf. iii. 19. Nid yn unig gan 
feddwoaa.gloddestwyrj ondgan bobdyu wrtb natur, Zccb. 

H 

Digitized by VjOOQIC 



66 Ymodd y LUfgrttyd Naiur Dyn, 

▼ii. 6. Felly mac y corph yn fynych yn oriichwyliwr y diafol, 
ac yn arfdy yn erbyn yr Arglwydd. 

Iddiweddu> mae dyn wrth natur wedi cwM lyeru : "o wada 
y troed i goryn y pen, nid oes fan gl&n na cbyinn arno." Ac 
fel mewn tomcn dail, y mae pob rban yn ryd-ojyfr»»nogi o Iwgr 
y Hall ^ felly mae y dyn anianol, tra mae yn el pyflwr 
natur,yn myned waeth waetb: gwaetbygir yr enaid gan y corpb, 
a*r corpb gan yr enaidj ac y Hwe pob cyniieddf o'r enaid yn fodd- 
ion Uygru y lleill fwy fwy. Hyn ar yr ail ben cyffredinol. 

' ¥ modd y llygrwyd Natur Dyn. 

Yn drydydd. Mi gaf ddangos y modd y llygrwyd natur 
dyn fel byn. Yr oedd y ccnedloedd yn canfod fod natur dyn » 
wedi ci llygru, ond pa fodd y daetb pecbod i mewn, nrs 
gwyddent. Ond dengys yr Ysgrythyr byny yn amlwg, Rhuf, 
t, 12. *'Trwy un dyn y daetb pecbod i*r byd ;*' adnod 39, 
*' Trwy anufudd-dod un dyn, y gwnaetbpwyd Uawer yn becb- 
aduriaid." Llygrodd pecbod Adda natur pawb, ac ete a 
lefeiniodd hoU gorph y ddynoliaeth, Llygrasom yn Adda 
fel ein gwreiddyn. Gweawynwyd y gwreiddyn, a tbrwy byny 
gwenwynwyd y cangenau : trowyd y winwydden yn mnvoydd^ 
en Sodom, ac felly daetb y grawnwin yn rawnwin buitlaidd, 
Daetb Adda trwy becbod, nid yn.-unig yn euog, ond befyd 
yn llygredig, ac felly trosglwyddodd euogrwydd a llygredigaeth 
i*w biliogaetb, Gen. v. 3. lob. xxiv. 4. Trwy ei bechod diosg- 
wyd ef o'i gyfiawnder gwreiddiol, a llygrodd ei bun: yr 
Oeddym ni ynddo ef, fel ein pen cynddrychiolwr, yn cael ein 
cynddrycbioli ganddo fel ein pen moesol, yn y cyfammod. 
£Weithredoedd : yr oeddym ynddo ef fel ein pen naturiol ; ac 
felly y sjrtbiasom ynddo, a thrwy ei anufudd-dod, y'n 
gv^naethpwyd yn becbaduriaid : fel Lefi, yn Iwyhau Abra- 
ham, yn talu degwrn^ Heb. vii. Q, 10. Cyfrifir ei bechod 
cyntaf i ni ; am byny cyfiawn y gadewir ni mewn di£fyg o'i 
gyfiawnder gwreiddiol ef, yr bwn a roddwyd iddo fel person 
cyffredinbl, ac a gollwyd trwy ei becbod : ac y mae byn yn 
caniyno angenrheidrwydd, ynddo ef a ninnau, trwy lygred- 
igaetb yr holl natur. Mae eyfiawnder a llygredigaetb yn groer 
i*w gilydd j rbaid i un o'r ddau fod mewn dyn fel creadur addaa 
iddynt. A chan fod ein tad cyffredinol Adda, yn llygredig, 
felly yr ydym ninnaa befyd -, canys " pwy a ddyry belb glfiia 
allan o beth aflao ?" 

Digitized byCjOOQlC 



Ymoddy Llygfwyi Natur Dyn, ST 

£r fod hyny yn ddigon i brofi cyfiavrnder yr orucbwyliaeth 
bon, sef^ ei bod o Dduw, yr hwD y mae ei boll ^aith yn 
uniawn 5 eto, i ddystewi grwgnaciirwydd natur falcb^ ystymr 
yr ychydig betbau byn yn mhellach. (1.) Yn y cyfammod 
Bg yr oedd Adda yn ein cynddrycbioli ni ynddo^ addawyd 
bywyd (ragywyddoi, iddo ef a'i biltogaetb, ar yr ammod 0*1 
eiddo ef, sef ufudd-dod perffaitb, fel cynddrycbiolwr boll 
ddynolryw : canys pe na boasai cyfammod, ni allasent ddadlea 
aoi fywyd tragywyddol ar eu buftidd-dod m\«yaf perffaitli, bnd 
gallesid^wedi y cwbl eu dwyn i ddiddymdra ; er b3^y, pe 
pecbasent, buasent yn ol cyfiawnder yn agored i dragywyddol 
lid Duw, . PWy gan hyny na fuasai yn cydsynio &*r drefh bon? 
(2,) Rboed gallu i Addai sefyll, fe'i gwnaed yn uniawp. Yr 
oedd mor alluog i sefyll drosto ei bun a*i boll hiliogaetb, ag y 
byddai neb arall ar ei ol i sefyll drosto ei bun. Buasai prawf 
dynolryw yn Adda trosodd yn fuan, a'r goron wedi ei bennill 
iddynt oil, pe safasai Adda : ond, pe gadewsid ei hiliogaetb ya 
annymddibynol, a pbawb i weitbreda drosto ei bun, buasai y 
prawf yn parbau o byd. (3.) Yr oedd ganddo sercbiadau 
]>aturiol,y r byn oedd yn ei rwy mo yn fwy fel ein tad cyffredlnoL 
(4.) Yr oedd ei eiddo ei bun yn y llong, a cbyfrgoUwyd 
ai eiddo ef cystal a'n beiddo ninnau. Kid oedd ei 
eiddo ef a'n beiddo ninnau wedi eu gwabanu^ ond o» 
angbofiai ein bacbos ni, yr oedd yn rhw]^ o angbofip ei acbos 
ei hnnan, (5.) Pe safasai, cawsem wybodaetb ei ddeall, cyf- 
iawcder ei ewyllys, a sancteiddrwydd ei sercliiadau, y*ngbya a 
pburdeb perffaitb yn drosglwyddedig i ni ; ni allasen^ syrtbio ; 
aicrbasid coron gogoniant trwy e» ufudd-dod ef, i ni ac yntau 
dros bytb. Hyn sydd amlw^ oddiwrth natur y cyfammod a 
wnaetbpwyd dg ef > ac ni ellir rboi un rbeswm pa bam, gau 
ein bod wedi ein distrywio trwy becbod Adda, na cbiadwesid 
ni trwy ei ufudd-dod ef. Ar y Haw arall, mae yn rhesymol, 
gan iddo ef syrtbio,y byddai i ninnau ddyoddef y goUed gydag ef. 
Yn o/q/',rbaidi'rrbai a ffreuant £i'r drefn bon ymwrtbod ICbrist; 
canys yr un modd y gwnaed ni yn becbuduriaid yn Adda, ag 
i*n gwneir yn gyfiawn trwy Grist, o*r bwn y mae i ni gyf- 
lawnder cyfrifol a greddfol. Ni ddewisasom ni mo'r ail Adda 
fel ein pen cynddrycbiolwr yn yr ail gyfammod^ mwy nag y 
dewisasom yr Acfda cyntaf, yn y cyfammod cyntaf. Na 
ryfedded neb i*r fatb gyf newidiad dycbrynllyd ddyfod i mewn 
trwy un camwedd ein rh'ieni cyntaf 3 canys trwy bwnw troi- 
sant oddiwrtb Dduw fel eu prif ddyben, yr byn o angenrbeid- 
rwydd sy'n dangos Uygriad cyffredinoK .Yr oedd eu pecbod 

X Digitized by VjOOQIC 



•8 Ymoddy Llygrwjd Natur Djn^ 

jn gymmysg-bla o ddrygau, yn holla wl wrthgiliad oddiwrtM 
Dduw, ac yn droseddkd o*r boll ddeddf ^ trwy y camwedd 
hwn torasant bob gorcbymyn o> deg.( l)DewisasaDt ddutriaa 
newyddioD. Gwnaetbant eu bol yn dduw trwy eu cnawdol- 
rwydd; eu bunaio yn dduw trwy e« hachel-gaisj ire, a*p 
diafol yn dduw trwy ei gredu ef, ac angbredu eu Gwneu- 
tbufwr. (2.) Ef iddynt gael, cto ni chadwasant yr ordinbad 
hon o eiddo eu Duw, mewn perthynas i'r fPrw^th gwabardded- 
ig,. Dit'mygasaDt yr ordinbad ag oedd yn eglur orcbymynedi^ 
iddynt, ae a fynasent osod i fynu eu trefn eu hunain, am y 
fbnid i wasanaetfau yr Arglwydd^ (3 ) Cymmerasant enw yr 
Arglwydd eu Duw yn ofer, trwy ddiystyru ei briodo1lae(bau> 
ei gyfiawnder, ei wirionedd, ei allu, &c. Halogasant yn 
ddirfawr y pren sacramentawl ^ dinnygasant ei air trwy ei 
itngbredu J dirmygasant ei greaduf ef, yr^ bwn ni ddylasent 
gyffwrdd ^g ef x ftc yn dreisiol a garndd^oDglasant ei raglun* 
iaetb ef, fel pe biiasai Duw trWy wahardd y pren bwnw iddynt,. 
yn sefyll ar ffordd eu idedwyddwcfa I kc felly ni oddefodd efe^ ' 
iddynt ddiangc rbag ei fam gyfiawn ef. (4.) Ni cbofiasant y 
Sabbotb i'w gadw yn sanctaidd, end taflasant eu buoain .allaiir. 
* bob addasrwydd i wir addoli Duw ar ei ddydd ei bun ; ac ni 
cfaadwasant y sefyllfa o orpfawysfa sanctaidd yn yr boh y go* 
sododd Duw bwynt. (5.) Bwriasant ymaitb eu dyledswyddau 
pertbynasol/ Aegbofiodd JSfa| ei bun, a bi a weitbredodd 
beb gyd-synied ei gwr, i*w dinystr i*ll dau. Adda, yn lie ei 
cbyngbori i edifarbau, a gydsyniodd &'r desntaisiwn, ac a*l 
cadarnbaodd hi yn ei bai. Angbofiasant eu boll ddyledswydd 
tm ag at eu hiiiogaeth. Ni anrhydeddasant eu Tad yn y nef- 
oedd j am hyny ni estynwyd eu dyddiau at f ddaear, yr hofk 
roddodd yr Arglwydd eu Duu) iddynt, (6.) Distrywiasant 
eu bunaiii a*u boll biRogaetb. (7 ) Rbodda^ant ei\ 
bunain i fynu i loddeat a cbnawdolrwydd. (8.) Dygasant 
ymaitb yr byn nad oedd eiddynt, yn groes i ewyllys adroddedig 
ci wir belrcbenog, (9.) Dygasant gam dystiolaetb, a dywed'* 
asant gelwydd yn erbyn Duw,.ger bron angylion, cythreul- 
laid, a cber bron eu gilydd ; mewn effaitb, dywedasant eu bod 
yn cael ymddwyn yn galed tu ag atynt, a bod y nefoedd-wedt 
gwarafun eu dedwyddwcb, (IQ.) Yr oecjdynt yn a*fodd!on 
i'w rban, a cbwennycbasant elw Tdrwg i'w t;^, yr byn a'u 
dinystriodd hwy a'u hiiiogaeth, Fel byn qoUodd dyn ddelw 
DnwmewD un'djdd. 



d by Google 



Cymhwysiad oV Mhrawiaetk 8() 



Cymhwysiad o AthrawiaethLlygredigaethNatur, 

Dbfnydd T. Er addysg. Mae natur dyn wcdi cwb^ 
lygcu. Am hyny 

1. Nid rhyfpdd fod y bedd yn agor ei safn 
ddinystriol am daoora cyn gynted ag y bwrir ni o*r bru -, ac i'r 
cryd gael ei droi yn arch i dderbyn y telpyn llygredig ; canys 
yr ydym oil mewn ystyr yspiydol yn farw-auedig ; ic, yn 
aflan, (Ps. j;iv. 3.) ffiaida a drewedig^ fel peth llygredig, fely 
mae y gair yn arwyddocau. Na cbwynwn o berwydd y truef^i 
yr ydym yn agored iddo ar ein dyfodiad i'r byd, nac am ei 
barbad tra yr ydym ynddo. Dyma y gwenwyn yr bwn a 
wenwynodd hoU ddyfroedd y mwyniant bydol yr ydym yn yfe4 
o bonynt. Llygredigaetb qatur dyn sy'nesgor ar boll drueni 
dynolryw, mewn eglwysi, teyrnasoedd, teuluoedd^ ac mewa 
cyrpb ac eneidiau dynion. 

2. Gwelwcb ynia fel mewn drycb^ ffynnonell yr boll ddrygv 
ioni, balogrwydd, a ffurfioldeb sydd yn y byd > gwreiddyn yr 
boll annbrefn syddyu eicb calon a'cb bywyd cbwi. Mae pob 
petb yn gweitbredu fel efe el bun, yn ol ei natur ei bun j ac 
felly mae dyn llygredig yn gweitbredu yn llygredig. Na 
ryfeddwch at becbadufusrwydd eicb calon a*cb bywyd, nac at 
becbadurusrwydd a gwrtbnysigrwydd eraill. Oa bydd dyn yn 
gam, ni all lainabod yn glbff j os na osodir yi* awrlais yn ei 
le> pa fodd y dengys yr awr yn gy wir } 

3. Gwelwcb yma pa bam y mae pecbod mor byfryd, a 
cbrefydd y falh faicb i*r rbai cnawdol : mae pecbod yn nat* 
uriol, a sancteiddrwydd yn annaturiol. Ni all ycbain yi!l- 
bortbi yn y mor> na pbysgod yn y maesydd ffrwytbloq-. Er 
dwyn mocbyn i balasj efe a k ymaitb dracbefn i ymdreiglo yn 
y dom. Ma^ natur lygredig yn tued<lu yn . naturiol i 
anmburedd« 

4. Pysgwcb oddiyma natur ailenedigaetb, a*r angenrbeid* 
rwydd am dano. Yn gyntafj Mae y ddau betb canlynol 
byn yn dangos natur ailenedigaetb. (1.) Nid cyfnewidiad 
bannerog, ond boUawl yw, er mai anmberffailb yn y bywycl 
bwn. Mae yr boll natur wedi ei Hygru, gan byny rbaid i'r 
feddyginiaeth fyned trwy bob rban. Mae ailenedigaetb nid yu 
unigyn gwneutbqr pen newydd er gwybodaetb, ond calon a 
aercbiadaii newydd ion er sancteiddrwydd. "Gwnaetbpwyd pob 
petb yn newydd/' 2 Cor. v» 17. Fe byddai arcboUioQ ar 

H 3 



d by Google 



90 Cymhwysiad o*r Athrawiaeth,, 

ddyn, a*i iachau ef o honynt oH ond un^ gallai waedu i far- 
woimth trwy yr un hwnw, cystal a mil : felly os xmA k y 
•yfnewidiad trwy yr holl ddyn, mae yn ddrwg. (2.) Nii 
cyfiiewidiad o waUh dyn ydyw, and o waith Yspi^d Duw. 
Rbaid gent dyn oW Yspryd, loan iii. 5. Gall dynion iach- 
au clefydon damweioiol y ond gwyrthiaa yw iachau clcfydoa 
naturiol'^ loan ix. 32. Y cyfnewidiad a wneir ar ddynion. 
trvty ddygtad i fynu, neu a weithredir arnynt trwy rym cyd- 
wybod anianol, er y gall dynion ei farnu yn gyfnewidiad gwir- 
ioneddol, eto iiid felly y mae; oblegyd mae ein natur ni yn 
llygredig, ac ni alt neb ond Duw natur ei cbyfnewid. Gall 
garddwr trwy impio prengellyg mewn pren afalau^ wneyd i'r 
pren afalau ddwyn gellyg ; eto ni all celfyddyd dyn new id 
natur y pren afalau : feUy gall d'n wn'io buchedd newydd wrfh 
ei ben galon^ ond ni all cie byth gyfnewid' ei galon. Yn ail, 
Mae byn befyd yn dan^os yr angenrbeidrwydd o ailenedigaetb. 
Mae yn angenrbeidioKanbepgorQl er lecbydwriaetb, loan iii. 
3. " Oddieitbr geni dyn drachefn, ni ddicbon efe weled 
teyrnas Daw/* Nid & dim aflan i mewn i*r lerusalem newydd : 
end yr ydycH chwi yn bollawl aflan yn eicb cyflwr natur. Pe 
dadgymmelid pob i^elod o*r corph, byddai yn ofyncdig e« 
rbyddbaii cyn y dodid yr aelodau yn eu He. Felly mae dy 
enaid ditUau fel y clywaist : am byny rbaid dy ail-eni } os^ 
amgen ni weli di bytb mo'r n«foedd, oddieitbr o hirbeli, fel y 
gwr golqdog yn u$iern. Na thwylla dy bun : ni ddwg tra- 
garedd Puw na gwaed Crist mo bonot bytb i*r nefoedd yn dy 
gyflwr natur: oblegyd ni egyr Duw byth ffynnon trugarcdd . 
i olchi yn^aitb ei sancteiddrwydd a*i wirionedd ei bun ; ac ni 
thy walTtodd Crist ei wertbfawr waed i ddileu gwirionedd Dqw, 
neu i ddadymcbwelyd trefn Duw i acbub petbadur. Nefoedd 
yn wir J betb a wnaech cbwi yno hebeicb ail-eni ? cbwychwi 
na chydffurfiwyd & Christ. Byddai byny )'" oKvg chwith ! 
Fen sanctftidd ac aelodau llygredig ! Pen yn llawn o drysorau 
gras, aV aelodau yn llawn o drysorau drygioni * Pen ufudd 
hyd angeuj a sodlau yn codi yn cibyn y nefoedd ! Nid ydych 
mewn un modd yn gymmwys iV gymdeithas ucbod, mwy nag 
anifeiliaid i gymdeitbasu ft dytiion. Yr wyt ti yn casau gwir 
saucteiddrvrydd j ac ar yr olwg gyntaf at sant yno, ti waeddit 
allan, ''A gcfaist ti fi, O fy ngelyn V'i Te, pe byddai fodd i r 
annuwiolfyned iV nefoedd yn y cyflwr h^nw, fe a Sii yno yn 
yr ttn modd ag y raae yn myned i foddioTa gras yn awr^ byny 
yw> gadaWai ei galea: ar ol. 



,y Google 



Cfmhwysiad&r JtHrawiatth. Ql 

DuFNYDD If. Er galaf. Dylem alaru uweb ben dy 
gyflwr, O ! ddyn rfiadgenhedledig, catiys y mae yn gyflwr 
mwyaf galarus y gall tin fod yndd'o y tu allan i ufiFern. Ma^ 
yn bryd-wylo drojot j caiiys yr wyt yn farw eisoes, yn farw ' 
ii-a'r wyt yn fyw; yr wyt yn dwyn od di a nigykh'ena id marw 
mei^n corpb by^r ; ac am dy tod yn farw ni elli alaru o ber- 
wyddrfy-gyflwr dy bun, Yr wyt yn ffiaidd ger bron Duw ^ 
canys yr wyt oil yn llygredig. Kid oesdim daynot: ma€ dy 
cnaid yn llawn tywyliwcb; gwrtbryfel, a drygioni^ ger brou 
Daw. Yr wyt yn meddwlj, fe aHai, fod gcnyt galon dda tu ag 
at Ddaw> tueddiadau da, a dymuniadau da : ond fe wyr Duw 
nacl oes dim da ynot, ond bod " tuedd meddylfryd dy galtm 
ya ddrygionus bob aroser." Ni elli wneutbur dai ni elli 
wneuthur dim ond pecbu. Oblegyd, 

Yngyntaf, Gwas pecbod ydwyt, Rbuf. v\. 17. ac' felly yn 
rfaydd oddiwrtb gyfiawnder, adn. 20. Betb bynag yw cyf- 
iawnder (enaid tlawd) mae yn ddieithr i ti 3 nid tvyt, ac ni elli 
ymyryd ig ef. Yr wyt ti tan lywodraetb pecbod, llywod* 
raetb na all cyfiawnder gael lie ynddi. Yr wyt yn blentyn 
diafol ac yn was iddo, (er na fuost erioed yn friidiwr na 
swynwr j) gan dy fod eto yn dy gy6wr natur, loan ^iii. 44. 
*'0'cb tad^diafbl yrydycb cbwj." Ac i o.cbelyd camgymer- 
iad, ystyria fod gan satan a pbecbod ddaii fatb o weision * 
(1.) Mae rbai yn gweint^ fel ped fai, mewn gwaitb garwach : 
in'^e y rbai*n yn dwyn nOd y diafol yn eu talcenau, heb xm 
rbith o grefydd ; opd yn rbai diras, yn bollawl dywyfl, yn 
anfoesol, beb gymmaint a chyflawni dyledswyddau allanol 
crejydd, ond yn by w y'ngolwg pawb fel plant y byd^beb synied 
ond am betbau y byd yn unig, Rbuf. iii. IQ. (2.) Mae rbai 
yn gweini mewn gwasanaetb llyfnacb i becbod, y rbai sy'n 
dwyn n6d y diafol yn eu Haw ddebau, y rbai sydd yn eiguddio 
o olwg y hyd. Mae rbagritbwyr dirgelaldd, yn ymroddi. 
gymmaint i'w natur lygredig, *ag y mae y Ueill i*r cnawd, £pb. 
ii. 3. DinystrJr y rbai byn trwy fasuacb mwy dirgelaidd 
xnewn pecbod ; n)ae baicbder, angbrediniaetb, b^nan-gais, a*r 
cyffelyb, yn beidio i mevrn^, ac yn yrobprtbi ar eu beneidiaur 
llygrwiigbwynt. Mae pob un 6'r ddau yn weision yn yr ua 
tf ; y naill fel y Hall yn dra pbell oddiwrtb gySawnder. 

Ynail, Pa fodd y gelli di %vneutbur daioni^ yr bwn y mac 
»1y natuc wedi cwbl lygrw ? A dyf ffrwytb He na bo gwreiddynj 
nen a all fod cffaitb beb acbos ? "A ddicbon y pren fligya' 
ddwynolifftid ? neti winwydden fligysr' .Os yw dy natujr 



d by Google 



^2 Cymhwysiad o*r Alhramiaeth 

yn Uygredig, fel mae*o ddiau ei bod, mae*r byn oil a wnei H 
ifelly hefyd : cauys ni all effaitb fod yn fwy ei rinwedd ua'r 
achos. *' A ddichoB pren drwg ddwyn fFrwythau da ?*' Math, 
yii. 18. O! y fatb ddrych truenus y\v efe, yr hwn ni all 
wneuthur dim ond pechu ! Tydi yw'r dyn, pwy bynag wyt^ 
ag sydd eto yn ei gyflwr natur^ clyw, O becbadur, betb y w 
dy pyflwr.^ 

Yngyntaf, Mae pecbodau aneirif yn dy gylcbynu. Mac 
mynyddoedd o euogrwydd yn gorwedd arnat ; llifeiriaQt o 
anmliuredd yn dy orcbuddio. Mae cbwantau byw o bob math 
yn gn'au i fynir ac i lawr yn m6r marw dy eoaid^ He na all. 
dim da anadlu, o hernrydd y Uygredd sydd yno. IVIae dy 
wefusau yn aflan ; mae agoi iad dy enau fel agoriad bedd yii 
anaroserol, yr bwn sydd lawn o ddrewdod a phydredd, Rhuf. 
iii. 13. ** Bedd agored yw eu ceg." Mae dy weitbredoedd 
naturiol yn becbod 5 *' A pban fwytasocb, a phan yfasocU, 
onid oeddych yn bwyta i chwi eich hunain, ac yn yfcd i chvoi 
eich himain ? Zecb. vii. 6. Mae dy weitbredoedd galwedig- 
aetbol yn becbod, Diar. xxi. 4/*fir yrannuwiol sydd bechod." 
Mae dy weitbredoedd crefydd^l yn becbod, Diar. xv. 8/* — 
'^Abertb yr annuwiol sydd ffiaidd gan yr Arglwydd/* Mae 
bwriad meddylfryd y galou yn unig yaddrygioinus. Buan y 
cyflawnir gweithred, y Uefarir gair, a buan y rhed nieddwl 
trwy*r galon : ond bydd pob un o*r rbai byn yn cbwan^giad^ 
ya dy gyfrif di. O gy/rif sobr ! yr boll feddyliau, geiriau, a. 
gweitbredoedd j cynnifer a hyny o becbodau. Hwyaf y 
byddi fy w, mwyaf fydd dy gyfrif. ^'e defnynid dcigryn am. 
bob pecbod, rhaid fyddai i*tb ben fod yn ddyfroedd, a'tb lygaid, 
yn ffynnonau. o ddagrau : canys uid oes dim yn dyfod. oddi<^, 
wrthyt ond pecbod. Nid yw dy galon yn llunio^im ond 
meddyliau drwg ; nid oes dim yn dy fywyd Oud sy*n cael ei 
lunio yn dy galon y gau byny nid o^ dioi. yn . (ly galpn na'tb, 
fywyd ond pecbod.. 

Yn ail, Mae dy boll grefydd, os oes g^nynt un, yn Uafiir- 
ofer, o raa cymmeradwyad gydi Duw, neu o ran effaitb, 
acbubol it dy bi^n. Yr wyt tl eto.yn dy gyflwr natur; diaii 
giau hyny fod dy ddyleds^wyddau yn beqhpd, fel y crybwyUwyd 
eisoes. Otti byddai y gwin gore.ii yn ffiaidd. me^n llqstr budr >. 
Felly y mae crefydd y dyn diadg^nedledjg. Dan y gyfrajtb, y 
dillad yn yn yr bwn y dygid cig yr abertb, er iddp gyffwrdd: 
k pbetbau eiaill, ni wnaetbai hwynt yn sanctauld 3 ond os, 
^ySyrdda.i yr bwn fyddai aflan^g unrhyw betb, cyffredin neu. 



dbyGoogk 



Cymhwysiad o*r Aihrawiaeth, gs 

sanctaidd^ yr oedd yn ei aflanhau. Felly befyd ni all dy 
ddyledswyddaa wneathur dy enaid Uygredig yn Iftn, er eu bod 
ynddynt eu hunnin yh dda j canys y mae dy galon aflan yn eu 
llygru hwynt, ac yn eu aflanhau^ Hag. ii. 12, 13, 14. Ti 
fynasit ddospartbu dy weitbredoedd yu ddwy ran 5 rbai yn 
dda,a rbai yn ddrwg:cmd thaid i ti gyfrif eto, a rboi y cwbl dan 
nn penj canys mae Duw yn ysgrifenu arnynt o\],drwg yn unig, 
Mae byn yn alarus : Nid rbyfedd fydd gweled rbai yn cardota 
amser cynbauaf, a fu yn cysgu ainser bdu. Ond bod an yn 
Unfurus gydag eraill yn y gwanwyn; ac heb ddim i fedi pan dde! 
y cynbauaf, sydd beth trwxn iawn 3 felly y bydd pob profTeswr 
£0 byw a marw yn ei gyflwr natur. 

Yn olaf, Ni elli di waredu dy bun. Betb a elli di sy'n 

^ liollawl lygredig wneutbur tu ag a| symbd dy becbod ? Dim 

ni eHi di ond pecbu. Os bydd i ddyn wrtb natur edifarbau, 

tywaHt deigryn am ei becbod, a diwygio ; yn ddfoed mae ei 

galon lygredig yn canfod o leiaf radd o baeddlant yn y petbau 

Lyn : gwnaetb I'aWer ei bun, (yn ol ei feddwl ef ) ac am bydy 

y gwna yr Arglwydd f»vy iddo yntaii., Ar yr un pryd nid yw 

yn gwneutbur dim and necbu : felly yr baeddiant yw, fod i'r 

gwabanglwyfus gael ei twrw y tu allan i*r gwersyll^ i'r corph 

marw gael ei gladdu allan oolwg, ae i'r telpyn Uygredig g^ei 

eifwrw i'r pwll. Pa fpdd y mcddyli wellau dy hiin trwy un- 

rhyw betb a wnelycb. A ylcb llaid a thorn fudreddi ymaith Y 

Ac a buri di ymaitb becbod trwy becbu ? Cymmerodd lob 

gragen i ymgrafu ft bi, o herwydd bod ei ddwylaw yn llawn 

cornwydydd fcl ei gorpb. Fel byn y mae dy enaid llygredig 

ditbau 5 ni feddyginiacthir ef, ond gan lesu Grist, nerth yr 

hwn a wywoddfel priddlestr, Ps. xxii. 15. Yr wyt yn diawd 

yn wir, yn dra thlawd a tbruenus, Dat. iii. 17. Nid oes genyt 

un noddfa, ond noddfu ctlwydd ; yr un wisg i*tb enaid, ond' 

Irntiau budron ; dim i ymbortbi arno, ond cibau na allant 

ddigoni. Mwy na byny, cefaist y fatb ysigtod yn Iwynau 

Adda, yr bwn sydd eto beb ei wellau, fel yr wyt yn wan, Rhuf, 

V. 6. Yn anaUuog i weithio trosot dy bun yn iawn 5 ie, 

mwy na'r cwbl, ni elli geisio yn iawn, ond yr wyt fel plentyn 

*' a d^flwyd ar wyneb y maes,** £zek. xvi. 5, 

Dbfnydd III. Cyngboraf cbwi i gredu y gwirionedd 
lyrol bwn. Ocb ! mae'n amlwg, mat ycbydig sydd yn ei gredU 
yn y byd^ Ychydig sy'o gofalu am gyfnewid eu hymarwedd- 
lad llygredig } ond Uai o lawer am gael cyfnewfd eu natur. 
Ychydig 8y*n gwybod betb ydynt, ac o ba yspryd y maent. 

Digitized by VjOOQIC 



94 Csfmhwysiad oV Mhrawiaeth. 

Maent M y llygad yr hivn 8y*n gweled llawer o bethau, ond 
nid yw byth yn gweled ei buD. Ond byd nes gwybyddo pob 
un bla ei galon ei huo^ nid oes obaith am eicb gweilad. Pa 
bam na chredwcb byn ? Mae tystiolaetb eglur yr ysgrytbyr 
genych ar y matter j ond yr ydycb yn bwyrfrydig i dderbyn y 
fath dystiolaetb am eich gwueledd eicb bun. Ocb ! dyna 
natiir eicb clefyd^ Dat iii. 17. " Ni wyddost dy fod yn druan> 
ac yn resynol, ac yn dlawd, ac yn ddall, ac yn noetb," Ar- 
glwydd agor eu ilygaid i'w weled^ cyn iddynt farw o bonaw, 
ac yn iiffern godi eu golwg^ a gweled yr byn ni fynant weled 
yn awr. 

Caf gloi y pwngc pwysfawr hwn am lygredigaetb natur, 
gydag ychydig eiriau mewn golygiad aralL ar y testun* 

Atbra wiAETB. Mae Duw j/n aulwi yn fanwl ar ein Uygr* 
edd naiuriol, neu beehod ein natur. Mae yn tystiolaetba 
hyp ddwy ffordd^ 1. Trwy ei air, megis yn y testun, "A'r Ar- 
glwydd a welodd bod boll fwriad meddylfryd ei galon yn iinig 
yn ddrygionus bob am8er."(Gwe1P8. xiv.2,3.) 2. Trwy ei waitb. 
Mae Duw yn dangos ei sulw neillduol arno, a*i gasineb ato, 
mewn llawer o'i weitbredoedd, ond yn neillduol yn y 
ddau byn. 

(1.) Tn marwolaeth babaood. Fe*u gwnaetbpwyd y» 
agored i lawer o drueni } fe'u boddwyd yn y diluw« fe'u 
llosgwyd yn Sodom gan d&n a brwmstan, fe'u Uaddwyd k 
cbleddyf, fe*u drylliwyd yn erbyn meini, ac y maent yn bar- 
baus yn marw o farwolaetb naturiol. Beth yw'r gwir acboa 

byn ? Beth y w sail y Duw cyfiawn i ymddwyn fel byn ta 
ag atynt ? Ai pechod eu rbieni yw*r acbos ? Gall byny fod 
yn achlysur Vv Arglwydd ymddwyn fel byn tu ag atynt ; ond 
eu pecbodau eu bunain yw*r acbos fod y ddedryd wedi ei 
cbyboeddi amynt, canys *' yr enaid a becbo bwnw a iydd 
ms^'w," medd Duw, Esek. xvili. 4. Ai eu pecbod gtoei^red- 

01 eu bunain yw'r acbos ? Ni pbecbasant yn weitbredol. 

Ond fel y gwna dynion gyda nadredd a seirpb, y rbai a ladd- 
ant ar yr olwg gyntaf, cyn gwneuibur o bonynt unrbyw ni- 
weid, o berwydd eu natur wenwynigi felly mae yn yr 
acbos bwn. 

, (2.) Yn ngenedigaetb etboledig blant Duw. Pan fo*r Ar- 
glwydd am gyfnewid eu natur^mae'n gwneutbur i becbodeu nat* 
ur bwyso yn drwm ar eu bysprydoedd. Pan mae'n bwriadu 
goUwng y Uygredd, mae'r fflaim yn myned yn ddwfn i*w 
benaid, yn cyrbaeddyd gwraidd y pecbod, Rbuf, Tii. J, 8, 9 



d by Google 



CymhtBt/siad o^r jithrawiaeth, g§ 

Mae> cnawd, neu Iwgr natur, yn cael ej wdnu a*i groesboelio, 
yn gystal a> " gwyniau a'r chwantau,'* Gal. v. 24. 

Dbfktdd. Tremiwn yn. fanwl ar Iwgr a phechadurus- 
rwydd'ein natur. Mae Duw yn ei ganfod : O na welem nin- 
nau ef, ac na bai ein p^cbod yn wastad ger ein bron. Betli 
6k\ i ni sulwi ar becbodau eraill^ tra mae y cyn-bechod bwn 
beb sulwi arno ? Trowch eicb llygaid i mewn at becbod eich 
natur. Mae lie i ofni.fod y gwaith bwn gan lawer beb ei 
ddecbreu eto 3 eu bod wedi cau y drws^ tra mae y prif leidr yn 
y t^, eto beb ei ganfod. Pwngc pwysfawr y w bwn 5 ac wrth 
ci drin, 

I. Caf, er argyboeddiad> nodi petbau a brawf fod dynion 
beb sulwi ar becbod eu natur, yr bwn y niae*r Arglwydjf^U 
sulwi yn fanwl arno. (1.) Mae dynion yn edrycb arnynt eu 
bunain gada*r fatb byder fel pe na baent newn perygl o becbu 
yn waradwyddus. Cyfrifai llawer yn acbos tramgw^dd mawr, 
pe rbybuddid hwynt fel y rbybuddiodd Crist ei ddisgybion, 
" Gocbelwch lytbineb a medc^dod/* Luc. xxi. 34. Ve tybiai 
neb y byddai iddynt bwy dori allan mewn pecbod amlwg a 
gwrtbun, byddent yn barod i ddywedyd/* ai ciydwyffiV' 
codai a cbynnyrfai balcbder eu calon^ac nid eu bofn a'u dycb- 
ryn, canys nid ydynt yn adnabod llwgr eu natur. (2.) An- 
nbosturi tu ag at y rbai a gwyropasant. IVIee llawer ar yr 
achos bwn^ beb un gradd o dosturi cristionogol^ canys nid 
ydynt yn eu hystyried eu hunain, rhag eu temtio hwythau,Q^\, 
vi. 1. Mae dynion yn beio fwyaf ar becbodau rbai eraill^ pai^ 
fb pecbod yn cysgu drymaf .yn ei calonau eu hunain. Dafydd 
gyfiawn, pan ydoedd yn ei fai, yr oedd fwyaf creulon yn erbyn 
beiau eraill. Fan oedd ei gydwybod yn cysgu dan ei fai> yn 
acbos Uriah, mae Yspryd yr Arglwydd yn sulwi, fod, ** ei 
ddigofaint yn ennyn yn ddirfawr wrth y gwr^" yu j ddammeg, 
2 Sam. xii. 5. Ac ar seiliau da gellir meddwl, mai ar yr tin 
amser y triniodd ef yr Ainmoniaid mor greulon, fel y dywedir 
yn adn. 31, '^ efe a'u gosododd dan lifiau, a than ogau bei- 
yrn, a than fwyill heiyrn, ac a'u bwriodd bwynt i'r odynau 
Caleb." Er fod gras yn gwneUtfaur dyniOn yn eiddigeddus yn 
erbyn pecbod nie^n erail), yn gystal ag ynddynt eu hunain ; 
er hyny mae y llygaid a agorir i gantod llwgr natur, yn cael 
eu^llenwi d tbosturi at y personau, ac ft diolchgarwcb i'r Ar- 
glwydd am mai nid bwy y w y dynion sydd wedi cael eu gadael 
yn ddrycbau o ffaekdd dynol.(3) Mae llawer, os cedwir bwy 
thag cystuddiau yn y byd/ ac oddiwrtb becbodau ifiaidd a 



d by Google 



g6 Cymhwgsiad o'r Jthrawiaeth. 

cbyhoeddua, nn gwyddant ddim am galon alarus. Os cyf« 
ar^ddant a cLroes anhawdd i*\v calon falch ei goddef^ bydd- 
ant barod i ddywcdyd, O am fyn'd o'r byd ! ond aid yw llwgr 
eu uatur byth yn gwneutbur iddynt biraethu am y nefoedd. 
Cbwantaii yn tori allan ya waradwyddus ar unrbyw ams^r a 
derfysga eu heddwcb -, ond nid yw pechod eu natur un amser 
yn peri acbos galar iddynt. (4.) Oedi edifarhau tnewn bwriad 
i wneutbur byny dracbefn. Mae gan la>ver eu bamsec. pen- 
odol i edifarbau a diwygio^ fel pe ba^nf yn gymmaint o feist- 
riaid ar eu cbwantau, fel y gallant adael iddynt gryfbau lls^wer, 
a'U gorchfygu dracbefn. Maent yn penderfynu diwygio, heb ^ 
un goiwg ar Grist, undeb ag ef, na cbael nertb ganddo; prawf ^ 
amlwg nad ydynt yn eu badnabod eu hunain ; ac felly maeat 
yn cael eu gadael iddynt eu bunain, ac y mae ei bymroiadau 
blodeuog oil yn gwywoj canys fel nad ydynt yn gweledyr^ 
angenrbeidrwydd^ nid ydynt yn derbyn budd y gwlitb o'r nef- 
oedd i'w dyfrbau bwynt. (5.) Mae dyuion yn anturio o'u ^ 
bodd i wyneb temtasiwoau, ac yn addavv yn dda iddynt en 
buuain.> Maent yn bwrw eu ftunain yn ddiofn i afael tem- 
tasiwn, gan byderu dyfod allan yn iacb : ond pe baent deim- 
ladwy o Iwgr eu natur^ gocbelent anturio i dir y gelyn; fel 
un wedi ei Iwytho a phowdr, yn . ofai cerdded lie byddo / 
gwreicbion yn ebedeg^ rbag y cbwytbid ef i fynu. Mae bun- 
an-ambeuaetb yn gweddu yn dda i bob cri^tion^ " Arglwydd 
ai myfi yw?'* Ni fydd yr hwn sy'n adnabod twyll ei fwa yn 
byderus o daro y nod. (6.) Anadnabyddiaetb o bla eu caU 
onan. Petb anfynycb yw adnabyddiaeth o bla r galon. Mae 
petb o bono yn vvir wedi ei ysgrifenu mor amlwg, fel y rbedo 
yr bwn a*i darlleno j ond niae petb arall mor ddirgei nad oes 
ond ycbydig yn ei gaiifod. Anaml yw y rbai y mae tuedd y 
galon i aLgbredu, yn faicb iddynt : Ve, nid ydynt yn el ganfod. 
Mae llawer wedi eu bargyboeddi o amryw o becbodau eraill, 
na argyboeddwyd bwynt erioed o'u angbrediniaeth ; er mai 
dyna y pecbod yr amcanir ato fwyaf mewn gwir argyboeddiad^ 
loan xvi. 8, 9, " Kfe a argyhoedda y byd o becbod, — am pad 
ydynt yn credu ynof ti.*' Mae y tuedd i ad o osod i fynu ein 
cytiawndei- ein bunain, yn cbwya sy'n tyfu yn uatuiriol yn , 
ngbalon pob dyn, ond ychydig sy'n chwySu i geisio ei ddi- 
wreiddio:ond f mae'n llechu dan gudd.Mae tuedd y galon i ffordd 
y c3rfammod gwetthredoedd, yn bla calon, cuddiedig oddiwrtb 
lawer. Yr boll aubawsMer mae llawer yn ei ganfod, y^ cael 
eu calon at ddyledswyddau : nid oes un Vnbawsder ynddyal i 



d by Google 



Cymhwysiad oV Jthrawiaeth. gj 

|;ael eu calonau oddiwrthynt, a tbrwyddynt at lesu Grist. — 
Mor anhawdd yw dwyn dynion oddiwrth eu cyfiawnder cu 
buDain. le^ roae*n anhawdd iawD dangos iddynt eu bod yn 
gogwyddo ato mewn nn modd. Yn olafy Balchder a hunan- 
dyb. Byddai golwg ar Iygre<ligi(eth uatur yn ostyngeiddrwydd 
inawr, canys fe baral byny i ddin ei gyfrif ei hun^yn benaf o 
bechaduriaid. Yn wyneb ei ddouiau a'i gyrhaeddiadau mwyaf 
byddai yn/atoif i*.w galon, ac a guddiai farchdero'i ohvg. — 
Diffyg gwir ostyngeiddrwydd yn tarddu o*ldi ar olwg ar lyg- 
redigaetb natur, yw dinystr llawer grefyddwyr 5 canjs luae 
cloddio yn ddwfn, yn gwneuthur gwahaniaetb mawr rtiwng 
*' adeiladwr doeth a ffol," Luc. vi.48, 49. 

II. Gosodaf o'ch blaen ychydig betbau, yo yr byn, dylai 
fod genych olwg neillduolar Iwgreicb natur. (I ) Edrycbwcb 
yn graff amo, wrth ddefnyddio Cri^. A yilych cbwi yn 
gweied eisieu Crist, yn y fatb fodd as; yr ydych yn myned ato 
fel Meddyg eich enaid ? O nac apgbofiwch y clefyd hwn tra 
yr ydych gyda'r Meddyg ! Y rbai nad aetbant at' Grist yn 
achos pecbod eu natur^ ni wyxidant eto yn iawn aoi eu neges ; 
nac am eu heisiau o'i waed ef i dynu ymaith yr euogrwydd o 
bono, a'i Yspryd i'w ddarostwng Er yn cbwerwder eich 
enaid, gallech osod o'i flaen ef gofrestr o'ch holl bcchodau, yn 
cyrhaeddyd o'r ddaear i'r nefoedd j eto 6s anighofiwcb gofrestru 
pecbod eich natur yn jcu plith, bydded sicr ' i cbwi angbofio y 
rban oreu o'r neges sydd.gan bechadur tlawd gyda Meddyg 
enaid. Gwaitb ofer fuasai i bobl Jericho, i ddwyn ger bron 
£liseus yr boll ystenau oedd yn eu dinas yn llawn o'r dwfr drwg, 
heb ei arwsin ef at y ffynnonell i fwrw yr balen iddi. 2 Bren. 
ii. 19, 20, 21. Mae'r cymhwysiad yn dra hawdd. (2) 
Tremiwch arno yn eich e lifeirwch, pa un bynag ai decbreuol 
ai cynnyddol j yn eich edifeirwch cyntaf, ac yn adnewyddiad 
eich edifeirwch befyd. Er i wr fod yn glaf, nid oes perygl o 
farw, OS na fydd y clefyd yn cjrrhaeddyd y galon : felly nid 
oes berygl am farwolaeth pecbod, cybyd ag y bo pecbod ein 
natur heb ei gyff'vrdd. Ond os edifarbewch cbwi mewn gwir- 
ionedd, arweinied y flFrwd cbwi byd at y ffynnonell; a gal- 
•rwch uwcb ben pecbod eich natur, fel yr achos o bob pf'chod 
mewn calon, geiriau, a bywyd, Psai. li. 4, 5. " Yn dy erbvn 
di, dydi di bunan y pechais, ac y gwneiKham y drwg hwn yn 
dy olwg.'* Mewn anwiredd y'm lluniwyd, ac mewn pecbod 
y beichiogodd fy mam arnaf.** (3.) Cedweh olwg neillduol 
m-no wrth farweiddio pecbod, '^ A'r rbai sydd eiddo Crista a 



,y Google 



J)S . Cjfiiihwysiad oV Jthramtteih. 

groesboeliiisant y cnawd." Gwreiddyn cbwertredd yw, y 
inae*n rhaid ei dori ; a gosoti bwytll marwhad ar et wreiddyn, 
hth yr byn bydd ein ilafitr yn ofer. Ofer y xmte dynion yn 
trafferthu i buro y ffrydiau, tra y roaenl yn ddidraffertb yn 
Bgbyleh y fiynnonell fudr: crctfyddofer yw ymgais am trnruth- 
tir y bywyd yn dda, tra mae Uygredi^aeth natiir yn cael ei 
rwysg blHcnorol, a'i aUn heb ei ddarostwng. Yn olaf-^ 
Dylecb syhvi arno yn eicb rhodiad beiinyddiol. Yr bwu a 
fyno rodio yn uniawn, dylai godi tin Hyjrfld i fynu Jrt Grist, a 
tbroi 'r Ibll i lawr iddo ei biin at lygredignetb ei natur. Nid 
digon i ni edrycb o*n bamgylcb. rbaid i ni edrycb i mewn i ni 
eiu hunain. Yno niae'rmur w&naf ; ynoniae'n p?lyn mwya'f ' 
yn llechu; ac yno y mac'r achos penaf o wylKdwriaefb a 
galar. 

III. Nodaf rai ibcSymau pabam y dylem sylwi'a neiHduoF » 
^v bechod ein natur, 1. Oblegyd o*r boll becbodan efc y\v yr 
eangaf a'r belaetbaf. Mae'n myned trwy 'r boll ddyn, ac yn 
dlf«i^yno y cwbl. Mae pecbodau eraill yn dinystrio rhanau 
neillduol o ddelw Duw ; odd icae bwn yn anaddurno y cyfan 
ar untvaitb. Mae clefyd a efFeithio ar ryw ran neillduol oV 
corpb ynddrwg; end mae'r bWn sy*n effeitbio ar y corpb i 
gyd yn waetb. Gwenwyn yr ben sarpb yw Ilwgr natur, wedi 
ei fwrw i ffynnonell y galon ; ac felly yn effekbio ar bob 
gweitbred, a pbob anadiiad iV enaid. 

2. Efe yw'r acbos o'r boll cbwantau llygredig, a pbecbodau 
gweitbredol yn ein calon a'n hy^vyd 3 grawn yvr, a adawodd y 
Lefiatban mawr yn eneidiau dynion, o'r lie y tardd y m&n 
bysg o becbodau gweilbredol a pbob brynti. Marc vii. 21. 
"Allan o galon dyn y daw drwg fieddyliau, godineb," &c: 
Dyma'r ffynnon cbwerw : ac nid y\v cbwantau neillduol ond 
ffrydiau yn rhedeg o bonawj y rbai sy'n dwyn i'r fucbeJd 
ranau o bonaw, ac nid y cyfan o'r byn sydd tu mevvn. Felly 
'ttiae'r ffynnon bob amser u\vcblaw*r ffi-ydiau ; a pban fo'r dwfr 
yn dda, mae*n well yn y ffynnon j pan fo'n ddrwg, niae'n waeth 
•yno. Gan fod llygredigaetb natur yn betb sy'n llygru y cwbl, 
mae'n rbaid ei fod ef ei bun yn betb ffiaidd iawn. 

3. ]V|,ewn effaitb efe yw'r boll becbod : canyis badau pob 
pecbod y w ; ac nid oes arnynt ond cisiau acblysuron i godi en 
]l%nau, canys maent yn Ilwgr ein natur, fel yr effaitb niewn 
acbos. Oddiyma y gelwir ef corph y farwolaeth, (Rbuf. Tii.- 
^34,) folun yil cynnwys y gwabanbl aelodau sy*n perthyn i*r 
cyfry^gorpk obftcbodauj (CoLii. ll.)bywyd yr bwn sydd yw 



d by Google 



{^yrnkwysiad oV Mhrcdfoiaetk' S9 

y farwcrtaeth. ysprydol' Efe yw tir y fellditb, cymn^wys i 
^idwyn pol) math o chivyn oiweidiol. Cfanysfely maervytbi&d 
o greaduriaid gwenwynig yn fivy dychrynllyd na rhyiv ychydig 
a ymlusgo allan; telly mae pechod dy natui'i niatn pob fiieidd- 
drii, yn waetb sag un pechod neillduol sy*Q tori allan yn dy 
galoD a*tb fywyd. Ni thorofld pob pechod allan yn yraarr 
weddiail y dyn gwaetbaf fu • erioed ar y ddaear; end edrych 
di i Ivi-'gr dy natur.. ac yno y cai weled pob pechod yn ei had 
ja'i wreiddyq. Mae cyflawnder o bob angbyfiawnder yno, 
Bhuf. i. 2^* M<ie yoo ddidduwiaetfa, e'dun^ddoliaetb, cab- 
]edd« llofruddiaeth, godineb, a phob aflendid. Fe allai nad 
wyt ti yn canfod yr un o'r rbai byn yn dy galon : end mae 
fnwy yn y dyfnder diwaelod'bwn o ddrygioni nag a wyddost 
ti. Mae dy galon lygredig fel nytb y nigrgrug, yr hiyn tra 
niae'r garreg arno, maent yn anw^ledig i ond tyner y garrcg, 
9 chynbyrfwcb hwynt, & d*nn pnd blaen gweHtyn> cewcb welcd 
y fath bald sydd yno, ac mor fywiog fyddant. Y fath olwg a 
byn rpddpi dy galon i ti, petynai yr Arglwydd yr attalfa a roes 
j^rni, a goddef i $atan ei cbyiFroi trwy ei demtasiwn. 

4- Pechod ein natur, yvjr y mwyaf sefydiedig ac arosol o*r 
])p]l bechodau. Mae gweitbredoedd pecbadurus, er y gall yr 
i^uogrwydd a'r gwarthrudd p bonynt arcs, etto ynddyni eii 
bunain maent yn myned beibio. Nid yw y meddwyn bob 
ainser gjd^'i givpan, iaa*r ailan b.ob amser yn gweitbredu 
brynti. Qad qiac llwgr natur yn becbpd arosol 3 mae yn aros 
gyda dynion jn ei lawn nertb ddydd a nos, yn yva^tad, 
wedi ei sicrbau fel & gef'ynau baiarn b pbres, fies cy(^ 
jpewidir en n^tur trwy ras^ ac y mae ei weddilb'on yn 
aros yn y dqwiol, ne$ iV gorpb t'arw. Nid yw balcbder. 
Hid, ^ybydd-dod, a'r cyffelyb, bob araser yn cynhyrfii 
ynot ti ; ond mae dy natur falcb, gynfigenus, a cbnawdol, 
i)ob ^mser gyda tbi : ipac fel yr awrlais fo'ti angbywir, er nad 
y w bob araser yo taro yn apgbywir, eto y mae ei angbywirdeb 
^f yn p^rhau yn ddigyinewid. 

5. Efe yw'r pechod mawr sy'n teyrnasii, Rhuf. vi, 12, "Na 
tbeyrnased pechod yn eicb corpb marwol, i ufuddbau o bonocb 
iddo o ran ei chwantau.'* Mae tri pheth Wv ystyried yn y 
galon lygredig. (1.) Vno mae*r natur lygredig^ tueddiad 
Uygredig y galon, trwy yr byn y mae dyuion yn anallupg i 
"wneutbur da, ac yn gallu gwneuthur drwg. Dyma yr byn a 
eihv yr Apostol yu becbod si/n teyrHosu. (2.) Mae cbwantau 
neillduol, ncu dueddiad y natur lygredig, yr byn ^ cilw yc 

r 2 

^ Digitized by VjOOQIC 



100 Cymhunfsiad oV Mhrawiaetk, 

Apostol ei chwantau ; met^is balchder, cybydd-dod, &c. (3 •) 
Mae un yn mblitL y rbai byn, fel Saul yn lublith y bob), yu 
dalacb o lawer na*r lleill, sef *' Y pecbod sydd barod i*n bam- 
gylcbu/' Heb. xii. 1 Htvn a alwii ni y pecbod sy'n rbeoli ; 
o berwydd ei fod, fel ped fai, yn teyrnasu ar y cbwantau neill- 
duol eraill^ fel tnde'n rbaid i cbwantau eraiH ymddarostwng 
iddo* Mae y tri byn fel afon sy'n ymwabanu yn llawer a 
ffrydiau^ ac un o bonyait yn fwy i.a'r lleill Ll\ gredigaeth 
nfttur y w y brif afon, a chauddi lawer o cbwantau neillduol ya * 
y rbai y mae hi yn rbedeg ; ond yn benaf niae yn ymarllwys 
i'r byn a elwir yn gyffredin, y pecbod cryfaf. Yn awr gan 
fod y rbai byn olf • yn ca^l eu portbi gan becbod ein natur, 
Kiae'n amlwg, mae y pecbod sydd yn wastadol yn cadw'r 
orucbafiaetb, yw yr bwn sy'n teyrnasu, ac wrtbo-ef a tbrwyddo 
•f y maent yn by w ac yn marw. Ond fel y mae mewn rbai 
afonydd, nid yw y ffrwd fwyaf bob amser yn rbedeg ar byd yr 
un dyfrlle ; felly gall y cbtyantau cryfaf gael eu ne^^id, megia 
y- gall chwant y enawd mewn leuengctyd, gael ei newid i- 
gybydd-dod mewn henaint. Yn awr pa lesad yw diwygro. 
mewn petbau eraill, trai mae y pecbod sy'n Uywodraetbu yji 
ei gyflawn nertb } £r i rai cbwantau neillduol gael eii gwan- 
bau, OS bydd y pecbod bwnw, sef pecbod ein natur ar yr oi:- 
sedd, g^syd un arall i fynii yn eu He 3 fel ffrwd rede^og, ot 
attelir bi yn un man, tra mae'r ffynnon beb ei battal, bi a 
ffrydia allan ffordd arall. Ac fel byn mae rbai yn rboi heibro 
eu hafradloprwydd, ond mae cybydd-dod yn dyfod yn ei le : 
rbai a fwriant yu[iai^h eu pecbodau cyboeddus^ ac pid yw 
llwgr natur yn gyru ei pbrif ffrwd y ffordd bono mwy ', ond bi 
a red byd ddyfrlle arall, sef yspryd deddfol a bunan-gyfiawn, 
a> cyftelyb. Felly niaedypion yn cael eu dinystrio am nad 
ydynt yn canfod pecbod eu natur. 

Yn olaf, Pecbod treftadol yw, Ps. U. 5. " Mewn anwiredd 
y'm lluniwyd, ac mewn pecbod y beichiogodd fy mam arnaf.*' 
l*^id yw cbwantau neillduol felly, ond trwy effaltb ep bacbos. 
Gall fod gan dad afradlon, fab cynnil y ond mae*r clefyd.bwn 
wedi ymdaenu drwy boll natur, ac felly yr anhawsaf ei feddyg- 
iniaetbu. Sicr gan byny, dylid rboi y gair allan yn erbyn y 
pecbod bwn, fel yn erbyn brenin Israel, I Bren. xxii. 3^ 
"Nac ymleddwch ^ bycban na mawr, ond k brenin Israel yn 
unig/' Canys pan dorir y pecbod bwn, mae yr boll becbodau 
eraill yn cael eu cyd-dori y a tbra safo i fynu, ni cheir budd-. 
ngoliaetb. 



d by Google 



Cymliwtfsiad oT jiihrawlaeih, lOL 

» 1 V. £r mwyn i chwi gael golwg ar Iwgr eich natur^ gosodaf 
o*ch blaen dri phetb : (1.) Ystyriwch ysprydolrwydd aceang- 
der deddf Duw, canys dyna y drych yn yr hwn y gellwch 
welcd eich hun. - (2.) Ystyrifrch cich calon bob amser, yn 
enwedig dan demtasiwn. Tdo yw temtasiwn, sy'n berwi 
i fynu anmburedd y galon balogedig. A ydycb cbwi yn sylMri 
yn fanwl ar gynbyriiad cyntaf llygredigaetb ? Yn olttJ\ Eircli 
at Dduw^ trwy lesu Grist, am oleuni ci Yspryd. Tywdltwcb 
eich calon ger ei fron ef, a dymunwch gael gwybod Uwgr 
<eicb natur : a dywedwch wrtbo, " yr byn ni wn, dysg di fi >*' 
a byddwcb foddlon i dderbyn goleu y gaif. Xrwy 'r gair 
niae'r Yspryd yn dvsga. Credwch a cbwi a gewch welcd. 
Ond beb ddysgeidiaetb yr Yspryd> bydd y cwbl yn ofer. £f 
y gall yr efeugyl dywynu o*ch amgylcb, fel yr haul ganol dydd; 
ac i> gwirionedd pwysig bwn gael ei bregetbu yn draamlwg ; 
ni welwcb eich bun bytb yn iawn, byd nes goleuir cbwi gan 
Yspryd yr Arglwydd. Nid yw cyflawnder a gogoniant Crist, 
a Uygredigaeth eich natur,- bytb y«n cael cu dangos yn iawn^ 
ond He bo Yspryd Crist yn eu dafguddip. 

Ac yn awr i ddybenu gyda'r pwngc pwysfawr hwn, bydded 
ystyriaetbaa o> petbaju a ddywedwyd, ddangos gwerth 
Crist i chwi oH. (Jbwycbwi a ddygwyd o'cb cySwr natur at 
Grist, bydd web ostyngedig -, gan ddyfod at Grist yn barbaus 
cr adnewyddiad profiadol o'cb undeb fig ef, a marwhad 
ycbwanegol ar weddillion llygredigaetb Os cyfnewidiwyd 
eich natur, eto mewn rhan. Y dydd a fu nis gallecb syflyd : 
yn awr yr ydycb wedi eich gwellau, ond coiwch yr ydycb beb 
eich llwyr iachau -, yr ydycb et o yn cerdded yn gloff. Ac cr 
eich bod yn well nag y buoch, dyiai coffadwriaeth o'r hya 
oeddycb wrtb natur eich cadw yn isel. Chwycbwi sydd eto 
yn eich cyflwf natur, derbyuiwcb yr atbrawiaeth : credwcl^ 
lygredigaetb eich natur 5 a bydded Crist a*i ras yn wertbtawr 
yn eich golwg. O na fyddecb bellacb yn sobr yn ngbylcl^ 
cyftwr eich enaid ! Betb ydycb yn ei feddwl } rhaid i chwi 
farw ; rhaid i chwi ymddangos ger bron brawdle Crist. A or- 
weddw(;}i chwi ac a gysgwch chwi noswaith eto yn y cyflwr 
bwn ? na wnewch : canys cyn y foru fe allai y gelwir cbwi o 
flaen gorseddfaingc Duw yn nillad bedd eich cyflwr Hygredig j 
ac y bwrir eich enaid tlawd i bydew dinystr, fel tclpyn Hyg- 
redig i gael ei gladdu bytb Q ^ydd Duw. Yr wyf yn tystio 
wrtbych oil, nad oei beddwph k Duw, maddeuant, na neroedd 
i chwi yn y cyflwr hwn : nid oes ond cam rbyngoch a dinystr 

Digitized by VjOOQIC 



J 02 €if.mhwsiad oV Alhrawiaeth, 

tragywyddol o olwg yr Arglwydd. Bydded sicr i chwi, pe 
torid eduu frau e\cl\ bywyd, tr^ y byddocb yn y cyfl^vr hwii, 
byddech wedi eich dmy«trlo am bytb, heb un t'eddyginiaetb. 
Ood brysiwch at Grist ; glanhaodd rai roor a6an a chwitbau ; 
ac cfc a wna eto, efe a lanha waed y rhai nis glanhaodd," 
loeliii. 21. Cymmaint a byo am becbadurusrwydd cyflwr 
dyn wrth rwtur. 



PEN II. 

TRUENI CYFLWB DYN WRTH NATUH. 

ETphesiaid II. 3. 

Tr oeddym ni wrth naturiaeth yn llant digofamfi, 
megis erailL 



yY E-Di dahgos 1 cbwi bechadanisrwydd cyftwr dyn wrtli. 
natur; dangosaf i chtvi yn awr ei druenusrwydd. Ni an<:yflwr 
pcchadurus fod opd truenus. Os rbagflaena pecbod, maedig- 
ofaint ynisicr o'i ddilyn. Alae Ilygredigaetb a dinystr Wedf eu 
clymu yn ngbyd. fel nmeV YspryS Glan yn galw dinystr/si^f 
dinystr tragywyddol, yn ifygredigaeth. <5al. vk 8, " Yrhivri 
sy'r ban i'w goawd ei bun, o*r cnawrf a fed 1ygredlgaetb,'f 
hyny y w, dinystr tragywyddol j fel ma6*n amlwg trwy ei tod 
yn cael eijf[yferbynu k bywyd tragwydclol yn y geiriau nipsaf, 
Ac felly ^^*r. Apostol wedi dangos i'r Epbesiaid ew cyflwr 
wrtb liaturV sef, en hod yn feirw fnewn camyoeddau a phech- 
6dau, yn biflawl Jygredig; mae*n dywedyd wrtbynt yn ngeir- 
iau 3r testun, eu cyflwr pertbynpl, sef fod y pwll wedi ei 
gloddio kld^nt, tra yn eu cyflwr natur ; yn feirw roewn pech- 
pdan, ac ** wrtb naturiaetb yn blaot digofaint, mcgis eradl." 
Yp y gelriaa b3'n cawnbedwar petb : 

.Digitized by VjOOQIC 



Eglurhady Teslun. IO3 

1. Trueni cyfl\VT natur ; mae yn gyflwr o ddigofaint, yn 
gystal a cbyflwr o bechod. Yr oeddym ni, medd yr Apostol, 
>vrth naturiaeth yn blant digofaint, yn rhwym i ddyoddef dig- 
o'faitit Duw; dan ddigofaint i ryw fesurj ac, mown digofaint, 
yn rhwym i fwy, le, i lawn fesur o bono yn uffern, lie mae ei 
lifeiriant yn gorlifo tros y carcbarorion am bytb. Saul yn 
ei ddigofaint a farnodd Dafydd i farw, (] Sam. xx. 31.) a 
Dafydd, yn ei ddigofaint^ a gyboeddodd farn marwolaetb yn 
erbyn y gwr yn y ddammeg> (2 Sam. xii. 5.) meddai pob un 
o'r ddau, am cii tybiol ddrwg weitbredwr, gan farw y hydd 
farw : neu, fel mae*r geiriau yn yr iaitb wreiddiol, mab mar" 
wolaeth yw.Felly maedyn wrcb nator yn blentyn digofaint^ yn 
fab marwolaetb. Drwg weitbredwr yw, yn farw yn wyncb y 
gyfraith, yn gorwedd yii ngbadwynan eaogrwydd ; troseddwr 
yn rbwym mewn cadwynau byd ddydd y cUenyddiad y yr bwn 
a ddaw yn ddiau, oni cbeir maddeqanfe oddiwrtb Dduw, yr 
hwn yw ei famwr a*i bleidiwr befyd. Trwy byny gall plant 
digofaint gael en dwyn yn blant y deynias. Mae geiriau y 
^estun, er mor gyffredin ydynt yn y Bibl, yn dra pbwysig. — 
Ac eglur yw fed yi* Apostol wrtb alw dynion wrth natnr yn 
blant yr anufudd-dod, (adn. 2.) yn meddwl mwy na'u bod yn 
blant anufiuld : canys j^all fod plant yr Arghvydd felly. ~-Yr 
un modd y mae bod yn blant digofaint yn arwyddo mwy na 
bod yn ddaiostyngedig i, neu dan ddigofaint. Yr oedd Crist yn 
^darostyngedig i ddigofaint, a tban ddigofaint,; ond 
nid ocs genym ^ail i ddweyd ei fod jpn blentyn digofaint. Mae'r 
adnod jn dangos fod pob dyn yn ^i gyflwr natur yn boUawl dan 
ddigofaint Duw j mae digofaint, fel ped fai, wedi ei wau yn en 
natur, ac wedi ymgymmysgu ft'r boll ddyn ; yr bwn sydd (os 
gellir dwcyd felly) yn delpyn o ddigofaint, yn fab ufFern, fel y 
maeV haiarn yn y tAn, yn d&n i gyd. CanyB mae dynion wrth 
natur yn blant digofaint .- yn dyfod alla4i^ mewn dnH o ddweyd^ 
p grotb digofaint ;' fel yr oedd cicaion lonab, " mewn nos- 
waith y bu," neu yn ol yr Hcbraeg, mab noswaith oedd, fel 
pe daetbai o grotb y nos, (fel y darllenwn am groth y wawr, 
Ps. ex. 3 ) felly aetb yr esgoriad i ganlyn y groth o!r hon y 
daetbai allan, diflanasant. Gelwir givreiehion tdn, yn feibiof^ 
y marwor tanllyd, lob. v. 7, ar ymyl y ddalen. Esay xxi, 10» 
•' O fy nyrniad, acbnwd (ne« fab) fy llawr dyrnu,'' yn cael 
ei ddyrnu yn llawr dyrnu digofaint, ac, fel ped fai, wedi ei 
esgor o bono. Gwehvcb wrtb byn, fod dyn anianol yn bhn- 
fyn digofaint.' ** daeth fel dwfr i'w fewn cf, ac fel ojew i*^ 

Digitized by VjOOQIC 



104 Eglurhadjf Testunf. 

esgyrn," Ps. cix. 18. Er mai ludas oeddunig fab y golUd* 
igaeth yn noysg yr Apostolion, eto mae pawb^ wrth natur, o'r 
un teulu. 

2. Dyma wreiddyn y trueni bwn j mae efe mewn dynion 
vrth naiur. Dylent ei gydpabod i eu natur, nid i eu sylwedd 
neu eu banjfbd ; canys oid yw, ac ni fu hwnw yn bechod, ac 
am hyny nis gall eu gwneyd ynbl^nt digofaint^ eto am becbod 
gall bwnw fod dan ddigofgint : nid i eu natur fel y gwnaeth 
y Creawdwr bi ; ond i eu natur /e/ y mae wedi ei Uygru txwj^ m 
cwsftnp ; i gynneddfau ansanctaidd a llygredig eu natur, (fel 
y dywedwyd o'r blaen) yr hyn yvv eu hcgwyddor i weitbredu 
neu i beidio gweitbredu, yr unig egwyddor yn y dyn diadgen- 
edledig. Yn awr, trwy y natur bon, mae dynion yn blant 
digofaint', fel mewn amser pla beintus, mae angeu yn d>fod 

i mewn gydaV clefvd. - Pelly cyn gynted ag yr ydym ^ 
yn Want Adda yr ydym yp Want llygredig, wedi ein iTunio mewn 
anwiredd, a beicbiogi arnom mewn pecbodj yrydymbefyd o'r 
munud hvfnwyn blant digofaint. 

3. Cyffredinolrwydd y trueni bwn. Mae pawb wrtb natur 
yn blant digofaint ; ni, meddyr^Apostol me^s eraill, ludde- 
won a cbenbedioedd. Y rliai hyny syd<l yn awr trwy ras yn 
blant Diiw, nid oeddynt wrtb naturiaetb mevyu gvvell cyflvvrjj 
na'rrbai sydd eto yn eu cyfiwr natur. 

Yn olaft Mae cyfnewidiad gogone^dus yn cael ei ddangos; 
yma j yr oedds/m yn blant digofaint, ond f^id yiym felly yn 
awr. Dygodd grasnioV sefyllfa ddychryullyd bono. Hyn mae*^' 
Apostol yn ei ddywedyd am dano ei bun ac eraill sy'n credu, 
Ac/elly mae'n gweddu i bobl Dduw fynycb sefyll ar y Ian, aq 
edrycb yn ol i'r inbv oocb o gyHwr o ddigofaint, y buont cya 
byn yn ymdrabaeddu ynddo fel eraill. 



Mae CyflujT Dyn wrth Natur yn ^yfiwro Ddigofaint^ 

Athrawxaeth, Mae cyfiwr natur yn gyfiwr o digofaint, 
Mae pob dyn diadgenedledig, mewn cyflwr o ddigofaint. Yr 
ydym wedi ein geniyn blant digofaint; ac yn parbau felly ne^ 
ein hail enL le cjn gynted ag yr ydym yn Want Adda yr 
ydym yn blajnt digofaint. 

Mi ddecbreuaf ar y pwogc bwn, gydag ycbydig sylwadau 
^r gyffredinolrwydd y cyflwr bwn o ddigqfaintj i'r dyben Q 



"Digitized 



by Google 



Dyn mewn Cyfiwr o Ddtgofaint, 10 

barotoi ffordd y gwirionedd i'ch cydwybod. 

Mae digofaint wedi myned cyflwl ag yr aeth pechod. Pan 
becbodd ) r angylionjdaelb digofaintDuw arnynt fel IlifeiriaDt, 
*' Canys onid arbedodd Duw yr apgylion a bechasant^ eithreu 
tafla hwynt i uffern," 2 Pedr ii. 4^ Ac wrtb byn dangosodd^ 
nad oes UQ arddercbawgirwydd naturiol yn* y creadur, a*i di- 
ogela rhag digofaint Duw^pan unwaith y.pecho. Y crcador 
barddaf ac arddercbocaf o waitb Duw, os trwy bechod y 
difwynir delvv Duw yr boD oedd arno ef, fe all Duw ac efe a 
wna ei falurio ef yn cbwilfriw yn ei ddigoiuint j oddietthr 
gwneyd iawn i gyfiawnder, ac adgyweirio y.ddelw/ Ac ni ail 
y pechaduf ei bun wneutbur yr un b'r ddau. Pechodd Adda ; 
a leteiniwyd boll gorpb y natur ddynol^ ac y maent yn rbwym 
i fFwrues danllyd digofaint Duw. Ac oddiwrth y rescun 
gellwcb ddysgu, (1 ) Ni all anwybodaetb am y sefyllfe boa 
ryddbau neb oddiwrtbi. Yr oedd y ceneHloedd y rbai nad ad- 
waenent Dduw, wrtb natur yn blant digofaint fel eraill. Gall 
t^ gwr fod ar dftn a'i wraig a'i blant yn trengu yn y fflimaw^ 
ac yntau bebwybod am hynv, ac felly heb ofalu yngbylcb y 
peth^ y cyfryw yw'cb cy3wr chwitbau, O cbwycbwi sy'n an- 
wybodus o'r petbau byn ! mae digofaint yn dirgel soddi Teh 
enaid, tra'ry*cb cbwi yn gwenieitbio i cbwi eicb bunain^ 'gan 
ddywedyd, heddwch fydd i ni. Nid rbaid i cbwi gael arwydd 
eglurach o*cb bod yn blant digofaint, ria*cb bod erioed eto beb 
weled eicb bunain y cyfryw. Ni ell web cbwi fod yn blant 
Duwy y rbai ni welsocb eicb bod wrtb natur yn blant diafoL 
Ni ellwcb cbwi fod ar ffordd i'r nefoedd, y rbai ni welsocb eicb 
])unain erioed ar y ffordd i uffern. Yr ydycb yn bollawl an* 
wyboduso^cb cyflwr wrtb natur j ac felly yn anwybodus o 
Dduw, a Christ, a*^cb eisieu o bono : ac er eicb bod cbwi yn 
edrycb ar eich anwybodaetb fel llocbes rbag digofaint ; eto 
cymmerwcb air Duw ei bun ar yr acbos, set' y distrywia ef 
cbwi oni symmudir ef, Esay xxvii. 11. *' Canys nid pobl 
ddeallgar ydyntj am byny yr bwn a'u gwnaeth ni tbosturia 
wrtbynt.'' Gwel 2 Tbess. i. 8. Hosea iv. 6, (2) Ni all 
breintiau moddron allanol ryddbau dynion o'r cyflwr bwn o 
ddigofaint; canys yr oedd yr Iiiddewon, plant y deyrnas, pobl 
neillduol i Ddqw, yn blant digofaint megis eraill. Er i cbwi 
fod yn aeladau eglwysig, yn gyfranogion o boll freintiau 
eglwysig 3'er i cbwi fod yn deilliaw o rieni dnwiol, o deulu 
parcbus ac anrbydeddus -, byddwcb y petb y Vocb, yr ydycb 
wrtb natur yn etifeddion uffern, yn blant digofaint. (3.) Ni 



d by Google 



i06 Dyn mewn Cyfiwr o Ddigofa'mt, 

(Idichon proffies, na'r holl gyrhaeddiad»u mewii proffes o gra* 
fydd, rytUlhiui dyn o*r cyflwr hwn o dd:gofainr. Yr oedd 
i*aul yn un o*r 8€ci faiiylat or grefydd Iiuldevvig, Act, xxvi. 5. 
eto yn blentyn diggtaint megis eradl, byd ei ddychvvelia(|. 
Mae y rhagritbiivr noannl, a'r halogedig, yr uu o ran en 
cyflwr, pa mor wabanol bynag y bo en bywyd, a*r 
un diwedd arswydiis fvdd iddynt, Ps. cxxv. 5, " Ond y ibai 
a ynulioan^ iSv troieydd, yr Arjilwydd a*u gjE*r gyda.gweitli- 
redwyr auwiredd." (4.) Y rbai ieuaiogc, ar eu cycHwyniail 
aUan i'r byd, nid ocs g<jndd\ ot hyny i'w vvn^qthur, s«f gwneyd 
eu bimain yn blant digofaint, t wy ddilyn y Uiaw^ €|>ras ; 
inaent y-ii blant digoiaim witb uaturiaetb ; felly niae hyn we^i 
«i wDeutbur eisoes j <e u gauwyd yn erifeddion uffern. Ond 
gwfimit ea kunain yn fwy £elly, os na fydd iddynt fibi yn 
ieuangc at lesii GvkU rb^g y iligofaiiic y ganwyd bwy iddo— « 
F« o/^/, Beth bynag ywd^nion yu awr trwy ras, yr oeddynt 
megis eraill wrth uatur A dyUi byn fod yn achos galar i'P 
jrbai In n dawel o*u ieuengctyd, ac beh un cyt'newidiad. 

Yn aWr, wedi rbafc grybwy'l y pethaq hyn, caf, yn y lie 
^yntaf, ddango9 beth yw y cyiiwr bwn o ddigofaintj yn oesaf^ 
eadarnbau yr athrawi^tU ; ac wedi byn ei cbymhwy^o. 

I. Yr wyf i ddangos betb yw y pyJ:wr hw^. Oud pwy ^ 
•U gyflawn ddarlunio Ukl Duw digUawn ? Neb } ond gellir 
€9iilVitd eymnoainl o honaw^ ag'a attebo y dyb^n i ddangos 
iddynt angearbeidrwydd i fFoi at lesu <}rist> o> cydwr bwn q 
ddi^ofaiut. Digter mewa dyn sydd nwyd a cbyflfroad yi^ 
yspryd am gam a gafwyd, gyda dyi>iuniad i ddial am y cyfryv. 
t^an ddel i'w nei tb^ a sefydlu yn ein byspryd, gelwir et yv 
ddigofaint, Yn atvr nid oes uvj/dau yn Nviw, Mae nwydftu 
yiiaiighyduQoi^'i hcJlawl aQgbyfnewidloldeb a'l anyniddi)}y2i- 
iaetb «f: ac an;^ byny, Paut a Barnabas, i argyhoeddi y 
LycaoBtidd o'u cacBgyanmeriad/ y rhai a dybient mai duwiav 
0eddyQt,a ddywe<lasant mai dynion oeddynt, (yn ol y saesoneg) 
dV cyffeiyh nu^ifduuA hwythau, Act. xiv. 15. Priodolir dig- 
ofaint gan hyny i Dduw, nid fel nwyd digafu9> oad fel yr 
effaith o \iof\Q. Mae digofaint yn d&n yo ymy^garoedd gwr, 
yn. poeni y dyn ei bun ^ oqd siid pes dim terfysg meddvvl yn 
Nuw. Nid yw ^i ddigofaint ef mewn un grajld yn terfysgu y 
llonyddwcb a'r dedwydd web sydd gaDddoefyuddoei bun.— r 
Gveitbred bwf a digyftVo ei ewyllys ydyvv, etto yn dra dycii- 
rynllyd i'r pe^hndur. Ycbydig a wyddofu ni am y Duw auT 
fjpidrol^ cod ^an ymddarostwng at ein ^wendid^ gwelodd yq 



d by Google 



Dpn mewn Cufiwr o Ddigofaint, 107 

(Ida lefaru am dano e\ bun mevrn dfill dynol. Sylvrn gan hyny 
ar ddtgofa)nt dyn, gun gacUv allat), wrth foddwl am ddigoif- 
aiDt Duw, bob tkiath o anmherpbeilbn^yild ; ac felly ni a 
gawn ohvg fer af ddigofaint Dow. Wrtb wneuthur hyn ni 
a gawn ddaugos digofaint Duw yn eibyn dyn wrtb natur yc y 
tri pbetb byii yn ueillduol: 

Yn gyntaf, Mae digofaint y'ngbalon Duw yn ei erbyn rf. 
Nid yw gymraeiadwy gan Dduw, ond mae yn ddig wrtbo. 
Mae pob^iyo witb natur dan soriant Ditvv, ac mac hwnw yii 
drymacb ua mynyddoedd o bres. Er iddo fed yu rhyngu ei 
fodd ei Iniu, ac ereill; eto mae Duw yn ddig wrtbo. Itaf. 
Mae Duw yn ddig wrtb ci berson ef, " Caseaist boll weiib- 
ytdwyr anwiredd/' F«. v. 5. Mae pecbod y duwiol yn ffit^idd 
gan Dduw, eto mae ei bet'son ar yr un pryd yn ''gymrocradwy 
yn yr anwylyd, Epb. i. 6. ** Mae Duw yu ddigUawn beunydd 
-wrtb yr annuwiol," Ps vii. 11. Mae t&n digofaint yn llosgi 
yn feunyddiol yn ei erbyn ef y'nghalon Duw. Maent fel cwn 
a niocb, yn greaduriaid iieiddiaf y'ngoiwg Duw. Er i'w 
cyflwr wrtb natur gael ei oreuro a phrofi'es ddysglaer, eto 
niaent yn ffiaidd gan Dduw j maent iddo cf, ** fel mwg yn ei 
flVoenau/* Esay Ixw 5, dtofr ciauar yr bwn a vhwiidir 
cllan o*i enav, Dat. iii l€ heddau wedi eu gwungakim, 
Mutth. xxiii. 27. Hiliogatili gwiberud, Matth, xii. 34. « 
phobl ei ddi^ter, Esay, x 6'. 

2il. Mae efe yn anfoddfon i'r byn oH a wnant -, mae'n 
anmhosibl iddynt lyi^gn ci fodd, tra maent }n angbredinwyr, 
Heb. xi 6, Mae efc yn cas^u eu personaii ; felly nid <>e« 
ganddb boffder yn, oud uiae*n aufoddlon i, eu gwaitb goi-eu^ 
Esay. Ixvi. 3, " Yr bWu a abertbo o«n, sydd fel yr bwn a 
dorfyiiyglo gi,*' &c. Mae eu gwasanaefb, fel y cyflawnir gan*- 
ddynt bwy, *' yn ffiaidd gan yr Arglwydd," Diar. xv. S: Ac 
fel y mae dynion yu iroi eu cefnau ar y rt)ai y byddont ddig 
wrtbynt, felly mae'r Arglwydd yn gwrthod cymundeb k'r an- 
tiuwiol yn ei wasanaeth, yr byn sydd arwydd amlwg o'r 
ddigofatut ef. 

Kn ail, Mae digofaint y'ngair Duw yn ei erbyn ef. Pan 
fo digofaint yn y galon mae'U caeWi ollwng alUn tr^yVgen- 
ku : felly mae Duw yn rbyfela yn erbyn yr anuuwioi d t hieddyj 
ri enau, Dat, ii. 16. Nid yw gair Duw l>yt»' yu clwvyd yu 
dda am dano, ond bob amseryn ci felldiitiio ac yiuei g'iu<lem- 
nio, A tbrwy byny, pan ddeffioer ef, map'r gnir pan 
tdarlleuer neu pan bregetbcr ef yn cbwariegu ei ddycbrya.'laf. 



:i by Google 



108 Byn mewn Cy/lwr o Ddi^ofaint. 

Mae'n cdndemnio ei boll weithredoedd y'nghyd a'i natur ly- 
gredig, Nidoesdiina wna, nad y w y ddeddf yn ci gyhoeddi 
yn bechod. Rlieol o ufudd-dod perflFaith yw'r ddeddf j yrhon 
y mae yr annawio) yn ei tbrose<Idu yn wastadol ; felly mae 
hi yn ymwrthod Wr byn oil a fedd efe, fel pechod. 2il. Mae'ii 
cyhoeddi ei ddediyd, ac yn datgan melldith Duw yri ei erbyn. 
Gal. iii. 10. " Canys cynnifer ag y sydd o weithredoedd y 
ddeddf, dan felldith y raaent ; canys ysgrifenwyd, Melldigedig 
yw pob un nad y w yn aros yn yr boll betban a ysgrifenir yn 
llyfr y ddeddf, i'w gwneuthur bwynt.'* Er maint ei Iwyddiant 
yn y byd, raae bi yn cyboeddigvvae yn ei erbyn ef o'r nefoedd, 
Esay, iii. 11, Cawell saetbau yw'r Bibl yn llawn saetfaau o 
lid yn ei erbyn ef, yn harod i*\v harllwys ar ei enaid. Mae 
bygytbion Duw yn ei air yn crogi nwch ei ben, fel cwmmwl 
• du, yrbarod i vvlawio arno bob munud. Y gair yw diogelwch y 
y saint rbag digofaint.ond y mae yn rhwymo pecbod yr annnw- 
iol a digofaint y'ngbyd, fel gwystl sicr o*i ddinystr, oni sym- 
mudiref o'r cyflwr bwnw : felly pan ddefFroii y gydwybod, a ^ 
gweled y cwlwm bwn a wnaed gan y ddeddf, fe lenwir y dye 
5 dycbryn vn.ei enaicl. 

Yn drydtjddt Mae digofaint yn nwylaw Duw yn erbyn dyn 
wrth natur. Mae ete dan ddyrnodiau trymion o ddigofaint 
cisoes, ac yn agored i fwy. 

laf. Mae digofaint ar ei gorph. Dernyn o glai melldigedig 
yw. Mae dij^ofaint yn sudtlo iddo trwy effaitb melldith y . 
cyfammod cyntaf, Gen. ii. 1/. '' Yn y dydd y bwytai o bono, 
gan farw y byddi farw." Nid Oes clcfyd arno, cnofa. na 
gwayw, nad yw yn yniosod arno. a cholyn llidiawgrwydd 
Duw ynddo. Rhwymau angeu ydynt oil, anfonedlg y'mlaen 
Haw, i rwymo y carcharor. 

2il. Mae digofaint ar ei enaid. (1.) Ni all efe gael cym- 
undeb k Duw ; ynfyd ywj am h>ny '' ni saif yn ngolwg Duw". 
Ps. V. 5. Pan becbodd Adda, trbdd Duw ef allan o baradwys, 
Ac y raae dynion naturiol fel y gudawodd Adda hwynt, wedi 
eu halldudio o bresennoldeb grasol yr Arglwydd ; ac ni allant 
gael dyfodfa ato yn y cyflwr bwnw. Maent mewn rhyfel ft'r 
nefoedd, ac felly mae pob masnacb wedi darfod j '* niaent heb 
Dduw yn y byd," Epb. ii. 12. Mae> haul wedi machludo 
arnynti ac nid oes y radd leiaf o hawddijHrwch iddynt o'r nef- 
oedd. (2.) Gan hyny mae'* enM yn ciA ei adat^l i 'diboeni 
yn ei anwiredd. Mae tyyv>llwcb uatari<d eu m'?ddyliauj 
gwrthwynebrwydd eu hewyllys i ddaioni^ anhwyldeb ea serch^ 



d by Google 



Dyn mewn Cyjlwr o Ddigofaint 109 

ladau, ac aDiihrefa eu cydwybodau, a holl bidau ea natar, 
yD cael eu gadael arnyni mewn ffordd o gosp ; ac wedi eu 
gadaelfelly^ yn cyanyddii beta nydd. Mae Duw yn cyfranu petbau 
y ddaear iddyot, mwy neu lai; fel asgwro yn cael ei daflu i gi 5 
ood'och ! mae ei ddigofaint yn ymddai^gos yn'^u berbyn, yn 
eu bod h«b ras. Mae meddyg enaid yn m> ned ac yn dyfod 
heibio iddynt^ ac yn iachau eraill, tra roaent bwy yn dihoenl 
yniaith yn eu hanwiredd, ac yn addfedu yn feunyddiol i ddin- 
ystr Iragywyddol. (3.) Maentyn agored i bl&au dycbrynllyd 
yn ychwanegol ar eu beneidiau yn y byd hwn. Yn gyniaf, 
Weitbiau cyfarlyddant & dyraodiau marwol ; ergydion dirgel 
gan law Duw digUon ; saetban digofaint y rbai a soddaht yn 
ddystaw yn eu henaid ; Esay vi. 10. '' Bras4 galon y bobl 
hyn, a thi^naba eu clustiau^a cbau eu Ilygaid tel'na \velont'&*u 
liygaid^ &c." Mae Duw yn ymryson & hwynt dros amser, ac 
y inae argyboeddiad yncyrhaedd eu cydwybodau -, ond njaent 
yn gwrtbryfelia yn erliyny goleuni 5 a thr^y farn ddirgelaidd, 
iVtt ffonodii* ar eu penau ; fel 6 hyny alian^ maent^ megis yu 
by.vr ac yn braenu ar y ddaear. Mae eu calon wedi mar- 
weiddio ; mae eu serchiadau wedi crino ^ eu cydwybodau. yn 
ayfrdanUyd; a'u hoU enaid wedi iflallu j fe'u " taflvvyd allan 
megis cangen ac a wywodd/* Joan xv. 6, Mae pla o ddall- 
ineb barnck arnynt. Maent yn cau en Ilygaid yn erbyn y 
goleuni ; ac yn cael eu rboi i fymi i'r diafoi, duw y byd bwn^ 
i'w dailu fwy-fwy, 2 Cor. iv. 4. le, " mae Duw yn danfon 
arnynC amryfusedd cadarn, fel y credent gelwydd," 2 Thes. ii, 
1 1. Mae y gydwybod fel gau oleuni ar Ian y mor, yn eu bar- 
wain am ben creigiau^ i'w diyllio yn cbwilfriw. Maentyn ym- 
galedu yn erbyn Duw > ac y mae efe yn eu rboi hwynt i fynu, 
ac yn eu gadael i Satan a'u calonau eu hunain, yr byn sy yn 
eu caledu fwy-fwy. Mynych y rboddir hwy i fynu i '• wyniau 
gwarthufi/* Rbuf. 1.20". Mae*i ffrwyn yu cael ei gollwng ar eu 
gwdrau > ac fe'u goddefir i redeg i bob gormodedd fel y ty- 
wyso eu cbwantau cynddtltiog hwynt. Yn ail, Weitbiau 
cyfarfyddaut kg ergydion i'r by w, y rbai a'u gwnant fel myu- 
ydd Sinai ; lie ni welir dim ond t^n a mwg ; ac ni cblywir dim 
ond tarauau digefaint Duw, a sain udgorn deddf doredig^ yn 
cryfbau fwy-fwy: yr hyn sy'n eu gwneutbui fel Paaur (ler. 
XX. 4,) ynyi4sfc}wifn idHynt eu hunain. Mae Duw yn cym^ 
meryd gwisgoedd budron eu pecbodau y rhai y my^ent 
gysgu yoddynt ya ddiogel 5 yn eu gorchuddio & brwmstau, ac 

K 

Digitized by VjQOQIC 



j 10 Dyn mewn Cpjlwr o Ddigofaint. 

yn eu rboi ar dAn o ddeutu eu dustiau : byd oes y bo hi yn 
uffero o*u ipewn. 

3ydd. Mae digofaint ar yr byn oU a fedd yr annuwioL 
Betb bynag fo*n ^iiiau yn ei d^. mae'uo peth nad jw bytb yn 
eisiau yno, Diar^ iii. 33. " Mellditb yr.Arglwydd svdd yn 
nh^ yr annuwiol, Itfaa digofaiiit ar ei boll eiddo ef ; ar y 
bara a fwytao^ ar y ddiod a ]^Oj ar y dilia^ a wisgo eft, Mae 
ei gawell a'i does w^di eu melldUbio^ £>eut. xzvtii. 7. Mae 
rhai petliau beb fod yo iavtrn gydag ef) a bynV oddiar y dig- 
ofaint bwn ; mae petbau efaill yn myned yn ol ei ewyllys ef ; 
ac nia^ digofaint yn byny befyd ; canyi» y mae yo fagl iV 
enaid ef^ Diar. i. 32. '^ Llwyddiaut y rbai ffiol a'u dyfetba." 
Mae y digofaint bwn yn troi ei feoditbion yn felldtthion, Mai. 
ii. 2. " Ac a fellditbiaf eicb bendkbion -, ie myfi a*u mellditfa- 
iais^ eisoes." Llythyren ag sydd yn eu. Uadd yw y ddeddlf < 
sanctaidd. 2 Cor. iii. 6. 'M^e pregetbiad yr efeogyl^ *' yn 
arogl marwolaech i farwolaftb iddynf/* Pen. ii. l6. Yn sa- 
crament snrper.yr Afglwydd ''maent yn bWytaac y« yfad 
damnedigaetn id^ynt cu bcin ;*' Ie» mwy.oa.hyii oil, mae Grist 
ei hunyu "/aen tramgwydd ac ya graig rbwystr** iddy&t hwy, 
i I^edr ii. 8. Felly mae digofaint yn dHyn ^r annawiob m 
y mae ei gysgod yn dilyn ei ^rpb. 

4vdd. Mae efe ya meddJant Satan, Act. xx^f'u 18. Ma^'r 
diafol wedi ei prcbfygu ef, fel y mae efe crwy ei orticbefiaetb> 
yn garcbaror cyfreitblon iddo» Csay. xHx. 24. Mae*r annuw- 
iol wedi ei ddamniQ eisoey, loan iii. 18> ac fetty o dan ]a# 
drqm '^ yr bwd sydd a nertb marwolaeth ganddo, byny yw^ 
diafoi." Ac y mae efe yn cadw ei garpfaaiorjon- y*ngbarobar 
cyflwr natar^ yn rbwym draed a. divylaw^ Esay Ui. i. Yn 
llwytlliog o amryw cbwantaii, y rbai sydd M ead* 
Wjrnau i*w dal yn gaeth. Nid rb«id i ti, fel y gWna llawer^ 
alw ar y diafoi i'tb gipio, canys mae ganddo ef afael sicr ynot 
ti eisoes, fel plei^tyn digofaint. 

Yn olaf, Nid oes gao yrannilwiol ttnaicmrydd am ftinadt) 
ddiogelwcb, rbag i ddigofaint Daw.ddyfod aruo byd yreithaf. 
Mae mellditb y ddeddf wediei cbyboeddi yn ei erbyn ef^'yn ei 
rwymo eisoes wrtb y polyn, yn barod i sactbau cyiawhder 
wdnu ei enaid ; ac yn/ddoef y dicbon i*r boU drneni a'r pl&ait 
sy*n tarddu o ddigofaiot dialed dolDvxrgydgyfarfod. Gvelwch 
fel J, mae. wedi ei osod yn nod i saetbau dlgofamt ! Ps« vii. 
11, 12; 13. '' Duw sydd ddigllon beunydd wrtbyraanuwiol, 
Oni ddycbwel yr annuwiol^ efe a boga ei gleddyf> efe a anneU 



d by Google 



t)yn mewn Cyfkor o DdigofainU 111 

odd ei fy^^j ftc a*i parotodd. Parotodd faefyd iddo arfau ang*- 
euoL" A y\v ^fe yn gorwedd i lawr i gysgu ? Nid oes un 
addewid y g^yr «& am danj^ neii y gall wybod^ am ei gadvir 
Th9g disgyo 1 uffarD pyn agor ei Jygaid. Mae cyfiawnder yn 
dJIy/), ac yp gwaaddi bq9 ddial ar v pecbadur : nia£ y ddeddf 
yn bwxiv piQUtiii poetbioB ej mellditbion yn barhaus arao ; 
amyuedd wf^i hiir ^\nv, ^ydd yn cadwr ei fyti'yd iddo ef. Mae 
yp rbpdip y'nghaQol el 4y9»ipn arfog. Eydded ei enw Magor 
Mi»al^i^, l|T-^y. <<yc^n q amffkh, ler. xx. ?. Mae angylion, 
f ytbrei^u^id^ dgf bioa^ antleiliai^l^ ceri ig» nefoedd* a daear^ ya 
barodf ar orcbyrayn Duw i*w ddislryWio el. . 

FeUy vyae'r aQpttwiol yp byw -, ond mae'a ?baid iddo ftr^ 
Lefyd; ^ «b«nod dyobrjaUyd %dd angea iddo ef. Mae'n 
dy^ frjffff H^edi ei arfpgi ft digojfaiiit^ a tbri gorchymyn yP et 
law. i\.) 9yd^ yn ei orchypiyn syvadael am byth & pbob 
yetb ay^dd yp y kyi kwn ; i*w adai^ a s^ynedymaitbi fyd arall. 
Qcb } y ^th orobyiayp dycl^ynttyd a fydd kwo i blentyn dig- 
olEppt. Ni aH g#^l un cyaur o*t nefoedd -, canys mae Duw yn 
^yp iddo: ac w»W9 fertbynas 1 betkad y byd^ a'r mwynhad 
«/i ^kflraptaq^ y |lial oedd unig ffynnonell ei gysuron, mae y 
rliai tiyn yp lyclip i fyou m^tbm munud^ am bytb. Nid yw e& 
yp \m04i fyd araU -, niieddyliodd y cai ei ay mud mor fuail $ 
llC!ja o8 pied4yiipdd» elo nid oea gdnddo up trysdr y*ngbadvr 
l^doyp y byd arajl, ond yt hwn y ganwyd ef iddo^ a*r bwn yr 
Pisdd «fe yp ^i cbwanegu ar byd ei oea^ sef« ir$f$or digofaint, 
QnA thaid iddp fyp/pd. Rblaid iddo ymadari ft'i dduw clai» aef 
y byd I a pji^tb aydd ganddo mwy ? Nid bu on tywymado 
oleppi na hpflPecId P'r neif erioed tu ag at el enaid : ac yn awr« 
ma^ y digofaiot a fp yH aroa yn y bygythiad fel cwmmwl o 
faipt c}^ Haw gwr> yq doo vyneb y f urfalep qtirpb ei ben , 
ac of ^direk ^h ar y ddaear, (o>' lie y tarddddd ei boll gysur) 
" vfde drjlDod a tbyvryllwcb, piwl cyfyogder, a bydd wedi ei - 
wthio i dywyllwcb." Esay viii. 2%. (20 Mae Ang6u yp 
gprcbyp^yn i*r corpb a'r epaid i ymivaba)9U byd hnk y dydd 
mawr. Opfynir ei enaid oddi arno^ Lac. xVu 20. 0*r fatb 
ypiadawi9d o&ad^y fydd bwu J blentyu digofaint I Fe ofal* 
odd am ddarparp petha.u angenrfaeidtol Vr €i6r\)\i ; ond ocb ! 
Did PQs dim ^edi ei barofoi iddo erbyn byd araU > dim i fod yn 
bedyu adgyfadiad gprfpkddus : fel y bu fy w, feUy.mae^n marw> 
^c yn 9^gfMi, yn gnmod peth<idurus } tadwydd a ddigofaint 
jpiiw* Ppa am yf enaidy ni ofalodd efe ddim erjoed am dano, 
Yr pi^ yn ai^oa yn y oorpb yn ferw i Dduw a pbob petb §wh 
K 2 



d byGoogk 



113 Dyn mewn Cj^fiwr o DdigofainU 

dda ; ac felly rhaid tei glndo yraaitb i'r pytkw yn nillad bedd 
ei gyflwr natur. Yn awr wedi i angeu ddyfod, rbaid i gyf- 
eiUion mewn pechod ymwabanu. (3 ) Mae angeu yn gor- 
obymyn i'r enaid ymddangos ger bron gorseddfn Duw, 
Prcg. xii.7» "Dycbwel yr ysprydat Ddawyr bwn a'i rboesef." 
Heb. ix. 27. '* Gosodwyd i ddynion farw unwaitb, ac wedi 
hyn) hod baru." Da fyddai i'r enaid peohadnnis pe cleddid 
ef gyda'r corpb. Ond ni all byny fod ; rbaid idilo fyned a 
derbyn ei ddedryd ; ac fc*i ceuir yn ngharchar uffem, tra bo'r 
corph mclhiigedio: yn gorwcdd yn garoharor yQ y bedd^ hyd* 
ddydd y farn gyftVedinol. 

Pan ddel dydd y farn a ordeiniwyd gan Dduw, yr udgorn 
a gftn^ a'r ineirw a gyfodir. Yna y bydd i'r ddaear laddiedig^ 
wrth orcbymyn y barnwr, fwrw allan gyrph melldigedig j 
rbai a fu by w a marw yn eu cyflwr natar : *' Y mor^ y ddaear, 
ac uffern a fwriant i fyna eu meirw^'* Dat. xx. 13. Fe nnif ^ 
eo cyrpb a'u beneidiau trnenus &*u gifydcl, ac a*u cyrcbir o 
flaen gorseddfainga Crist. Yna. y derhyniant 'y ddedryd 
ddyehrynllyd hono^ " Ewch oddiwrtbyf tai melldigedig i*r tdnT 
tragywyddol, >r bwn a barotowyd' i ddiaM a'i angylfoti/* 
Idatth. XXV. 41. Ar byn. *'anti ^ospedigaetb dragywyddol, 
adn. 46. Fe*u ceuir i fynu am bytb yn uffern^ lU iai cbant 
y de^hyn lleiaf o gysur, na'r esrowythdra lleinf o'u poeii. Yno 
y poenir bwynt & phoen o golled : fe'u bysgymunir dros byth 
o wydd Duw, ^ angylion. a'r saint. Pob moddion gras, pob' 
gobaitb am ymwared, a dynir byth oddi ger bron eu llygaid« 
Ni chant * ddafn o ddwfr oer i oeri eu tafod,-* Liic. xvi. 24. 
25 Fe^u fioenir k pboen o deintlad. Nid yn unig rbaid 
iddynt . ymadael oddiwrtb Dduw ; ood ymadael i ddn> i ddn 
tragywyddol, Ynoy pryf a*u hysa bwynt, ni fydd rriarw bytb» 
a'r tftn a*u llysg bwynt, ui d<Hffydd bytb. Fe'u cynnal Duw^ 
hwy % lui Haw i dragywyddoldcb, ac efe a dywallt ffiolan 
Uawnion «» 1i<l arnynt &*r Ihiw aralk 

Dyma'rcyftwfo ddigofaint yn yr bwn y mae dynionannuw- 
iol yn hyw;' o dan iawer o ddigofaint Duw, ac yn agored i 
fwy. Vw ganfod ef yo belaetb»cb, ystyriwn natur y digofaint 
hwnw. (l.)Maeyii anwrrtiwynebol, t>i tellir ei ^tbset'yll, 
<• Fxvf a^atf o*th flaen pan ennyno (ly ddigter ?*' Ps Ixxri. 7. 
A all pryfyn neu wyfyn arnddiffyn ei bunan rhag cael eu dryllia 
gan y neb a fo'n bwriadu byny ? Felly ni'bll y ,pryf o ddyn 
sefyll o flaen Duw digllon. Mae'r ynfyd, yn wit yn ei 
ymddy'giad yn gofyn g>vaetba'r nefoedd; ond raae'r Arglwydd 
yn fynycb, hyd yn nod yn y byd bwn, yn agor dyfrddor ei 



d by Google 



Dy» mewn Cjifiwr o Ddigofaint. 1 13 

dtligofaint arnynt, yr hwn hi\ ULfeiriant a*u dyg hwynt yraaith 
er maiDteM caledwch a'u grym. Pa faint mwy ybydil felly 
yn uBiern ? Mae yn anoddefol. Yr byn na alio un ei wrth- 
wynebu, mae yn ymroddi iV ddyoddefj ond *' pwy a drig 
gyda'r t&n ysol? Pwy a breswylia gadaV Uosgfeydd tragywydd- 
ol ?" Mae y fath lnvys yn nigofaint Duw ag a sudda ddyn- 
ion i ddjfnderoedd uftern. Mae'n faich na all un dyn sefyll 
daoo. " Yspryd cystuddiedig pwy a*i cyfyd ?** Diar. xviii. 
14. (3.) Mae'a anocheladwy i'r rhai a elo yp mlaei) yo. an- 
edlfeiripl yn eu gyrfa bechaduras. " Y gwr a geryddcr yn 
fynych^ ac a galeda ei w&r» a ddryllir yn ddisymwth, fel na 
byddo qieddyginiaetlv.'* Diar. xxix.. I. Gallvfrn yn awr 
ddiangc rbagddo yn wir, trwy ffpi at lesii Grist; ni fydd ond 
y rbai $.y*n ffoi at GrUt byth yn. abl iV Ochelyd. I ba 
^? y ffy dynion pddiwrth Dduw diglton I Pa le y cant ddiog* 
elwch I Ni wrendy y bryniau arnynt '^ bydd y mynyddo^d^d 
yn fyddar i*w gwaedd uwcbaf, pan tefont arnyn,t i*w " cuddio 
rbag llid^yr Oen," (4.) Digofaiat nertbol a ffyrnig yw, Pa. 
xc. U. ** Pwy a edwyn uerlb Ay soriaqt ? canys feJ y mae 
dy ofn y mae dy ddigter.'* Yr ydym yn dueddol p ofui dig- 
ofaiqtdynyn fvvy nag y dyjem; ond nis gall un dyn feddwl 
fod digofaint Duw yp Kvy ofnadwy nag ydyw raewn gwir- 
ipnedd ; nis gellir gwybod ei allu i'r eitha byth gan ei fod yn" 
anfeidrol, ac beb.derfyn iddo. Pa raor nertbol bynag y byddo 
ar y dJaear neu yn uffern, g»)l Dqw ei yru yn mbellacb. Mae 
pob petb yn Nuw yn ber^aith yn ei natur j ac felly nid oes 
Uid naor ftyrnigai lid ef. O bechadur pa fodd y dyoddefi di 
y digofaint bwnw, yr liwn " a'tb rwyga di j** Ps. 1. 22. ac a'th 
•' f^l yn. chiwilfrLw,'* Luc xx. 18v Mae banes y ddwy artbes 
a larpiodd blant Betbel yn ddycbrynllyd, 2 Bren. ii. 23^ 24. 
Ond iiid yw cynddaredd yr boll lewod, y llewpartiaid^ a'r 
eirtb wedi colli, en cenaM^ojo, yn ddigon i ddangos ond ychydig 
iaivn o allu digofaint Duw, Hos. xiii. 7t &. "Ond mi a fyddaf 
fel Hew iddynt ; megis Uewpard ar y ffbrdd y disgwyliaf bwynt. 
Cyfarfyddaf bwynt fel, arlh wedi colli ei chenawon, rbwygaf 
orcbudd eu calon hwynt.*' &c. (5.) Digofaint llym-dreiddioL 
i{\wn y w ; digofaint Hosgadwy yw, a Hid tanllyd, Kid oes 
iinrbyw boen mor arteitbiol a phoen Uosgi mewn tSn, nac un- 
rhyw d&n mordreiddiol atbdn llid Duw, sydd " yn llosgf byd 
ufierp iaod,'* Deut. xxxii. 22. Gall saethau digofaint dynion 
djTywa^iu cnawd, gwaed, ac esgyrn ^ ond ni allant gyrbaedd yr 

K 3 

Digitized by VjOOQLC 



114 Dyn mewn Cyftwr o Ddigofiaini. 

enaid : ond traidcl digofaint Dow i'r enaid^ ac felly trywana 
ddyn yn y rban dyneraf. Pel pan daraWir gwrgan fplken^ ya 
fynycD nid oes un ht\w i'w weled ai^ y croenj eto mae'r by-* 
wyd wedi myn^d,, a'r esgyrn fei pcd faent wedi toddi : felly 
gall digofaint Duw dreiddio i« a tboddi enaid un &\ fewn 
y*nghanoi ei boll gysuron daearol ; fel yn acboi Belsassar, 
Dan- V. 6. (6.) Digofaint parbaus yw, yn dilyn yr annuwiol. 
tra mae yn ei gyflwr natur j ujae'n ei ganlyn o'r bn;^ i'r bedd. 
Nid oes nemawr ddiwrnod mor dywyll, na fydd yr haul weitb- 
iau yn yoiddangos trwy y cyininyiav : ond cwmmwl arosol yv<r 
digofaint Daw ar ei wrthrycbaa, loan iii* 56. " Mae digof- 
aint D^iw yn arcs," ar jr hwa nad yw*n credii. (7.) Mae'i^ 
dl-agywyddol. O enaid truenus \ Os na £Foi di rhag y digof-^ 
aint bwp at Grist, er fod de^breuad i dy drueni^ eto ni bydct 
diwedd iddo bytb. Pe byddai i angau drnystriol dy lyngca I ^ 
fynug a dyddal dr09 bytb yn ybedd, bydc^iyn dirron \yrttiyt; 
ond rbaia i Xi fyw drachefn, a bod yn anfarwol^ fell y gallech 
fod yn nsarw tbytb, yn nwylaw y Duw byw. Fe ddifiydd angr 
eu oer ddigofaint dynion tu ag atom^ os na wna dim arall : 




a<e(li.hel|^io. , Tm bo Duw*n bod, fe ddeil i gospi. Yn 
oZ4]fc*'Ef inor ddychrynllyd yw, ac cr ei fod yn dragywyddol, 
eto l^igofaint tra chyBavvn y w : (km pur yw, beb ddim mwg a 
aQgliy|ia.\vn(£er.. Mae y m6r digofaint aydd yn dygyfor yn er- 
byu j^'pediadiir, yn ddf sglaer fel gri^ial. Kit gall barnydd yr 
hull ddaear wneutbur cam -, ni ^yr efe am nwydau digofus, 
canys maeiit yn anghy dipnoi ft pberfferthrwydd ci patui* ef. — 
"At angbyfiawn yw Duw yr hwn sydd yn dwyu amom ddigof- 
aint ?, (yn oil dull dyn yr wyf yn dywedyd) na ato Diiw ; ca-^ 
ny$ Wrtb hyny iia fodd y barna Duw y byd ?" Rhof. iii. 5,6, 



Cadamhad qff Amddifyniad yr jlrhrav^eth am y^ 

Cyflwf o pdigofnint. 

H. Cadambaf yr atlirawiaeth. Ystyriwcb, (1.) Mor benv 
4ant yw bygytbiad y cyfaromod gweitbredoedd^ " yn y dydd; 



d by Google 



Cadopnhad ft MhrawiaUh^ 1 IS 

y bwytai o bono, gao farw y bydcli forw,'* GeQ. iu IJ, Wrth 
byn gwelwo fad peobod a cfaQspedtgaeth wedt ea cyssylUu 4'u 
gilydd, mae bod Ouw ya wrwir ya sierbau cyflawnii^ y byg« 
yebmd. Yn awr inae pavb wjrib natur dan y cyfaounpd bwa, 
ac y mae ei 4oriad yn eu gosod dan y felldith. (2.) Ma« cjf- 
iawmler Diiw ya gofyn fod pawb sy'n feibtoo pechod* i iod 
ya blant diguiaint 3 gan i'r ddedtlf gaal ci tbori, In^?■ n rhaid 
?i cbadarnbau. Ni ail Daw fel rbeolwr d^-n a'i farnydd Ui 
na gwneotbur cyfiawoder. Gen. zviiL 1%5. '« canya cy^wn yw 
ger bron Dow/* dywalh Hid am becbod,2 Thesa. L 6. "fdwyt 
taitaeb dy lygaid nag y gelii edrycli ar ddrwg,*' Uab i. 13- 
Ac Y maeefie yn " ffieiddio hoH weitUrodwyr aowivedd/' F^* 
V. 6* (3.) Mae dychFyoiadaa cydsryliod aoJanol ya pro6. byn- 
Mae cytfwybod o. ^wn> dynios, yn tystio wrthynl, e^ bod yn 
becbttdnriaid ; nc fdUj yn agored i ddigofaint Daw, MoM 
dynion eu hci<B$ln ytt syml unrbyw bryd, biyy ganfyddant fod 
ganddyat y dy$tio|a:«lb yudciyipot eu bunain, ** Y rbai yn g«ry» 
bod cyfia\yn<iei> I>df\v, fod y rbai ay*n gwneutbur y cyfryiir 
lietbaa yi| baeddu mafwolaecb/' Rhuf. i. 32. (4) Mae )oe$iO(v 
yr enedigaetb newydd; gwaitb yapryd caethiwed ar caeidiflu 
yr etfapted'rgioft yn cqr dycbweliad yn proii byn. Pryd byn 
c$nt v^eltil ea pecba^orusi^ivydd a*a trucmisrwydd wrtb natur j 
ea bod yn agor^d i ddigo^aint Duur :. i'e,.nenwir ea calonau 4g 
oin ydWiaiof bwnw. Yn awF Yapryd Duiy ywV yapryd 
caetywdi- hwn, gwaUb y7 hwo yw, " Argylioeddi y byd a 
beehod, q gyfiftwiid<Br, ac o fam," loan xv'h 8. Mae> dyat- 
ielaetb bon yn rhwy«)iafad yn wir ; canys nt A\k y^prj^d ys 
l^wirionedd, dyaciolaetbtt celwydd. Ar yr un pryd njul y«vr 
gwir gredkiwyr, wedi earbyddliauo'n cyflwr natur a digofaini;, 
** Yn derby^ Yspryd caetibiflered dracbefa i bevi ofn, pn/1 
iiia«nt yn derbyn yapvyd niabivysjad/' Rhuf. 8. 15^t> 
FeHy o» eyfyd ofnau o'r fatb av o\ u«lo yr enaid 4 C^ria ;^ 
maeat yndyftfdo yspryd y saint en bonaiB, neu ei waetb — r 
Yn oktf, Mae dydddetiadan Criat yn jxroii yr aHicawittet^i bpu 
yn am<wg. Pa h^m ff bedd ^ab »uw. yn Fab tan ddi^o^iot^ 
ond aeboQ fod pla4M dynioa yn blant di^^ofaint > Dyoddef- 
pdd ddigofamt Daw, nid trosto ei bun, oad troa y rbaii eedd 
yn agored iddo yn eu person>u en bunain. 1$, nid ya- miig 
inae byn yn dang^ ein bod mi yt^ agorcd i ddigofaidt; 
ond fod raid i ddigo^int gael lle^ yn ngbospedigaetb pecbod. 
Os gwnaed hyw^n y j>ren Vr, pa betb 4 ddaw 6!r eria > O'r- 
htfh gyflivi* irgitfiftMa iaai^'*i^ rbgid iV pacbador hw9«rlod ynddo>^ 



d by Google 



\l6 Cadarnhad yr Jthrawiaetk 

sydd tttlan o Grist ; yr hwn sydd heb ei uno mewQ modd 
acbuhol k Christ, ac heb fod yn gyfrannog o'i Yspryd > Duw» 
yr hwn nid arbedodd ei bried Fcib m eibyd yntau ychwaitb. 

Ond fe fydd y dyndiadgenedledig, yr hwn sydd yn hollol, 
ddiharcb i ogoniaiit Duw, yn dueddol i gudi yn erbyn y 
Barnvvr, ac yn ei galon ei bun yn candcranio ei waith ef. Er 
hyny, gan fod y barnwr yn anfeidrol gyfiawn, rhaid i'r ddedryd 
fod yn. gyfiawn. Ac felly i gau dy safn O bechadur balch, ac 
i ddarostwn« dy dda«lwrdd yu erbyn dy gyfiawn farnwrj ystyrisi.. 
Yngyninf, Vr wyt yn beebadur wrth natur ; aay mae yn dra^ 
rhesyrtioi fod euogrwydd a digofaiot cyn byned a pbechotL— 
Pa bam na Imi Duw yn amddiffyn ei ogoniant cyn gynted ag^ 
y- byddo pryfed gwael yn dechrcii ei enmbarchu^ Fa-, 
bam na bai y sarpb yn brathu y Ileidr cyn gynted ag yr eio tros 
y terfyn ? Pa fodd na chymmerai y bygytbiad afael yu y 
pecha<iur cyn gynted ag y torro efe y gorcbyiayn. ? Mae 
natur wenwynig y sarph yn ddigon o sail i ddyn ei lladd hi 
cyn gynted y gallo ei chyrhaeddyd : ac erbyn hyn m^e yn 
Uawn bryd i titbau wybodfod dy natur yn. llawn o elyniaetlv. 
yfi erbyn Duw. 

Yn ail, Nid yn unig mae gelyniaetb yn erbyn Duw yn dy 
natur di, ond dangosaist ef trwy becbodau gweithredol, y^ 
rhai sydd yn ei olwg ef yri weithr^doedd o withi^tel. Dygai&t 
allan dy chwantaai faes^ygwaed ya erbyn dy ljei),Arglwydd^ 
Ac yn avfrgandy fod yngyfryw dilrwgAVQithreflwr maedy dd^na-- 
nedigaeth yn gyfiawn; caniysheblawp^chod dy natar^ti y.mddyg- 
aist yn erbyn yne£oedd.yn y fath fodd> fel pegwnaetbit fdly yn 
erbyn dynion, fe-fuasai dy fywyd wedi cajelei ddwyn oddiarnat 
cyn hynj ac oni fyddi ddigotaint o'r ncf dy.orddijves? (1.)' 
Yr wyt yn euog o deyrn^fradwriaeth a gwrtbryfel >n erbyn 
brenin y nefoedd. Meddyiiaii a dymuniadau dy galpn y. rbal, 
a ^yr efeyn gystala'tkeirian, a fu^ Nid 0€S,un Dfiw, Ps. xi\r. 
1. Gwrthodaist ei]ywodraetb,.cenaistyr iidoprn, ^gosodaist 
i fynii faneraagwrtbryfelyneicrhyn ef^ac yfoeddity n uo oVrha t 
oedd yn dywedyd, ** Ni fynwnni y dyn hwn i deymasa arjipm," 
Luc. xix. 14. Gwr.thwynebai&t, a difFo^daist eiy&pryd. Vi* 
wyt yn-gweifehredol. yoiwadu &'i gyfrcitbiau fel y. cyhpeddir 
hwyotg^an ei geahadon : yn.cau dy glustiau rhag ei lief, acyn^ 
eu hanfon ymaith dan alaru am dy falchder. Ti a gyd frad- 
fwriedaist fi*i brif elyn, sef y diafol. Er dy fod yn was tyn- 
^edigi frenin y nefoedd, bob dydd^yn derbyn o*i ddaioni ac ynj 
Uyw ar el drugaredd ef. Yr wyt yn cyfatbfachuac yn cyf^rU-i. 



d by Google 



Cadarnhad yr Jthrawiaeth, . 11? 

achu a i elyn penjtf ; ac yr iryt yn gwelthio trosto ef yn er- 
byn dy Arglwydd y canys *' Trachwantau 'r diafol a fynwch 
chwi eii gwnemhiir,*' loan viii, 44. (2.) Yr wyt yn llofrudd 
ger bron Duw. Gosodais Faen tram*wydd dy anwiredd o 
flaen y byd tywyll, a drnystriaist eneidian rhai eraill trwy dy 
ymddygiad pe5:bRdurns. Ac, er nad wyt yn gweled yn awr, 
te ddaw yr amsbr, pan y cai weled gwaed dy berthynasau, dy 
gymmydogion, a*th ifyfeillion, ac eraiH ar dy l)en, MaUb. xviii. 
y. '* Gwae'rbyd oblegydrhwystrau — Gwae y dyn bwnw trwy 
yr bwn y daw y rhwystr.'*' le, yr wyt yn hunan-leiddiad ger 

-bron Duw, Diar. Tiii. 36. " Y neb a becho yn fy erbyn, a 
wna gam &*\ enaid ei bun ; fy boll gaseion a garant angeu/* 
£sek. xviii. 31. "Pa barney byddwch feirw?'* Mae cjf- 
reithtaa dynion yn mynedcyn belled ag y medront yn erbyn 
yr hunan-leiddiad, gan attal cloddu ei gorpb yn mblitb eraill^ 
a cbymmeryd ei eiddo. 'Pa ryfeddod yw fod cyfraith Dduw 
mor greulon yn erbyn llofruddion enaid ? Ai petb rbyfedd 
fydd i'r rhai a fynant ymatiael odditrrth Ddaw yn awr, costied 
a gostro, gael eu gym oddiwrtho i dfin tragywyddoi yn y di- 
wedd ? Ond yr byn sydd eto yn fwy creulon, yr wyt yn euog 
o fwrddrad yn erbyn Mab Dow. Canys fe gyfrif yr Arglwydd 
tydi ya mblitb y rb^i a'i gw&nasant ef, Dat. i. 7. Gwrth- 
€>daUt ti cystal a r Juddewon ^ a thrwy i ti ei wrtbod ef, ti a 
gyfiawnbeaist eu gwaitb hwynt. 'Ni cbydnabyddeut bwy mal . 
lijab Duwoedd efe, ond yr wyt ti yn cydnabod. Yr byn a 
wnaetbant bwy yti ei erbytt ef oedd'yn ei gyflwr o ddarosiyng- 
iad 5 ond ti a*i gwrtbodaist ef. yn ei gyflwr o ddyr- 
chafiad. Fe obwanega byn M ddamnedigaetb. Pa ryfedd 
ynte ostry llais yr oen yn rbiiad Jlew yn erbyn y bradwr a*r 
llofrirdd. 

Gwrthadlf Ond fe df>ywaid rbai, onid oes angbydmariaetb * 
roawT rbwng ein pecbodan ni a'r digofaint yr ydycb yn son am ' 
dano I Yr wyf yn atteb, nac oes ; Mae Duw yn cospi pech- 
adurynrolei haeddiant. 1 unioni dy gamgyraraeriad yn y 
mater hwn, Ystyria^ I .) Y gwobrwyon belaeth mae*r Arglwydd 
wedi ea rhwymo wrtb ufudd-dod. Nid yw ei air yn fwy 
cyflffwn O'ddigofainttaDlIyd yn erbyn pecbod, nag yw o wob- 
rwyoii^asol i'r ufudd-dod y mae yn ei ofyn. Os y w y nef yn 
yr addewidion, mae'n gwbl mor resyraol fod uflfern yn y byg- 

' ibion, Pe na buasai martoalaeth yn y glorian gyda hymyd, 
trtieni tragwydclol, gyda- dedviyddwcb tragywyddoi, pa le y 
buasai y cyfdrtalwch> Yn mbellacb, mae pecbod yn haeddu 



d by Google 



118 Cadarnhad yr Jtf^rawiueth, 

digofaint^ ODd Did yw ein gweitbredoedd goren yn haedda 
dedwyddwcl] ; eto gosodir y ddau o'n blaeo : pecbod a tbru« 
eni, sancrpiddrivydd ^ dedwyddwcb. Pa le gap byny y inae yr 
achos i gwryno ? (2.) Pa mondost byoag y boV bygytbioB^ 
eto ni chyrbiateddant ddim pieUacb na*r gyfrattb. Ofnwcb 
(medd ein Harglwydc)) yr bwn wedi y da^o iddo Iadd« sydd 
ag awdardod gapddo 1 fwrw. j offiirp ^ if, meddaf i cbwi^ hwnw 
a ofnwcb/' Lwc.. xii. 5. M^e byn yo d^ngov ein bofh o nertb 
a mawrbydi X)mw ', on^ eto/roor Ueied sydd yb ei ofni mewi^ 
gwirionedd ! JVJ^e V Argfwydd yu g«eybod calooaii dynioB, en 
bod yn Ilawn awydd i gyflaivni ec| f:bwaii€an. Maent yn 
ymgyraedd gyd^'r fatb boffdar at y bronau Mawnlon bvn, ac 
nid gallu byeban a'u (yn oddiwrtbynt. V rbai a yindettbiaat 
trwy s^niajwpb, l)e n)aen€ mewn perygl oddiwrtb fwystfiloilf 
gwylltioDj ptpgenrb^id yw ^ddyot ddwyn t&n gyda bwyot -, a 
I'hai sydd g^pddypt goed cftipgeiog i*w bollti^ dyleat gael cyB* 
ion celyd. Felly rhaic) i'r djl^ddf taactaidd gaelei harnddiffya 
4 digofaipt dycbrynUydi.i^ewn b^d ayn ^nivedd laewn dryg<- 
ioDi. Qpd pwy sy*a cwyna fofi y digoiFaiBt bwn yn tatrmofY^ 
ond y rbai y m^e efe yo rby fycban fw troi oi ffyrdd pecbid** 
ijrus. y dyn 9 gymmerodd arpo ofni el Ar|^wydd am ei foci 
yn vpr tQst, a ddododd y bunt yp y pap eyn : «c feU*y o*i enaii 
ei bun fe'i ^on^eojpiwyd, lAip xi^. 20^ Qil^ 2d. Tydi yw'r 
dyn^ ip iydi, yw yr bwn yr wyf yp att^h ai wytbdiMteiion.-:^ 
Pa f odd y gafi y digoffiipt yr wy t da^o, ac ya ddarostyogcdig 
iddo, fpd yn rby fawr* tn> y 199^ l^b dy ddeifroi di i ftai 
rhagddo } 4 Y^ ^1 y^ amser i leib^fu^aosprdigaetbau y gyf** 
r<iitb pan fo dyaioo yn ei satbri^ dan ep (raed. (3.) Ystyriwch 
fel yr yn^ddygpdd Dqw tu ag at ei l^ah ei bun^ yir hwn rM or- 
bedadd efe, Rbuf. viii. 32. Fe gydiodd digofaint Du« ynei 
gorpb a'i ^uaid* ac fe*i dygwyd i iwc^ aiageu. ^d etddyodd- ' 
egade^u b^b fod yn dragywyddol « dptfddodd o rinWedd y 
dyoddcfwrjj yr bwn opdd yn anfeidrol j a<; |elly yn abl i ddy- 
ocldef^ ar Qnwaitb, boll ^wys y digofaint : ac api byny yr 
oed4 ei ddyotldefiadaq o anfeidrpl werth* Opd yp awr, gan 
nas gall dyodde£iadai» creadur tod yn wertb aiifeidr4)l^ ckiiid eu 
bestyni dragywyddoldeb. A pba sail «ydd gan wrtbryiMwr i 
ffr«(eo (o*i ran eO & cbosp^digaeth a.ddyodd^fQddMabiy breuin 
ei bun. (4) I4ae'r pecbadur yn gwneyd a ^lla yn erbyn JDliiw. 
" GwnaetbQSt yr byn oedd ddrwg byd y gelUist^" ler. iiL 5. 
I^a wnaelb.Qstfwy o ddrwg, diojcb i^ldo ef yr bWD a*tb atial* 
iodd, \s g^dwyn y cadwyd y blaid(j i {oewuynddi^ nid i ti df 



d by Google 



Qfmhwvsiad o'r Aihrawiaeth, lig 

hun« N]d rli^fedd fod Daw yn ddngos ei allu yn erliyn y 
pecbadur* yr hwn sy'c gosod ei ailu yil erbyn Duw cyn belled 
ac y cyrbaeddo. Nid yw yr aimowlol yn gosod an pen draw 
Tw yrfa becbadurnij ac ni oMidai derfynau iddi ycbwaitb, pe 
na attelid ef gaii allu dwyfol, i ddoetb ddybenibn ; ac felly 
cy6awo ywiddofod byib dan ddlgofaint. (5.) Mae pecbod 
yn taraw yu erbyn mawrbydi anfeidrol ; ac felly mae, mewn 
rbyw ystyr yn ddrwg anfeidrol- Mae pecbod yn codi yn ei 
baeddi«ftt,.yQiQl tnawredd yr bwn y pechir i*w erbyn. Os 
clwyfai4g^.r'ei.gymmy dog, ei elddo gaiff fbd yn iawn ^ ondos 
.cjwyflaeife ei J&ywyaog, rhakl i'w fywyd fyned i wneud iawn 
am by^y. Mae aofcidroldeb Diiw yn gwneyd digofaint an- 
feidrol .yngyfiawngospedigaetb peebod. Mae Duw yn an- 
feidrol ddig wrcb'bechod/ a ^bau weitbredo, rbaid iddo weitb- 
redu fel efeei hun, a dangos ei anfoddloprwydd trwy foddion 
cyfattebol. Yn olaf, Fe fydd y rhai a fy^l bytb dan y digof- 
aint bwn yn peehu ya barbaus j ac felly Vbaid iddynt ddyoddef 
yn dragy wyddql j nid y» unig mewn perlbynas i fam ddwyf- 
' ol; oQ)d\o beriyydd mat pecbod yw ei gospedigaetb ei faun, yr 
UD modd ag.y mae ufudd-dod adnctaidd ei wobr ei bun. 



Cymkojy^idd o ^fhrat(;iaet/i am Dnienusnuydd 
. ^yjlwr Dyrkn 

Dbfnyi^dI. Eraddysg, A ydyw ein cyflwr wrtb njajtur 
yn gyflwr o ddigofaint ? Yna* 

' ] . Mae'n sict na anwyd nj yn ddioi^eid* Mae y cadwynau 
dtgofaint byny, y i'bai sy^d ai'notn wrtb natur, yn dangofi ein 
bod wedi etn geni yn drlrwgiyeifthredwyr, Gali y rb<t9yiiiya.aa 
ft*r rbai y rbwyihir babanod draed a dwylaw, cyn gynt^d y. 
genir bwynt,ddwyn ar gof i ni rwynaau digofaint, yn y rlllji y 
inaent yn g^rcbarorion, fel plant digofaii^t^ 

2. Y fatb wallgofrwydd creulon yw i becbliduriaid fyned 
yn mla^n yn eu gyifa beebaduru^ ? Betb ydyw ond'pentyra 
mariror tanllyd ar dy ben dy bun, gosod tanv^ydd yn fwy-fwy 
ar d&n digofaint^ i " drysor.ii ti dy bun ddigpfaint erJUyn dydd 
y digofaint V Rbuf. iL 5. Fe allai y dinystrir di, " Ptin gynciio 
ci lid'ef odd ycbydig." Ps. ii, 12. Pa hamy cynnyddi di eif 
^ fwy ? Yr wyt eisoes wedi dy rwymo a'r fatb rwymau ang- 



d by Google 



120 Cymhwysia^l oW Jtkrawiaetk, 

euoly na ryddbeir roo honot yti bawdd ; pa angeorheidrwrydd 
sydd am ycbwaueg? Saf, becbadur diofal, ac ystyriabyn. 

3. Nid oes geuyt ud acbus i gwyno> cybyd a^ y byddi alian 
o uffern. " Pa bam y grwgnacli dyu byw?** Galar.^ii. 39. 
Pe byddai i uii wedi fforffedu ei fywyd, gael ei alitudio o*i 
-wlad enedigo] a dyoddef Uawer o galeciwch^ gallai ef fod yn 
amyneddus, wrtb ystyried ei fod yn cael ei fywyd. A ydych 
chwi yn grwgnach, am eicb bod dan boen o selni ? Na, ben- 
ditbiwcb Dduw am nad ydych. He nad yw en pryf hwyDt yn 
luarw. A ydych chwi yn grwgnach am nad ydych mewn 
cystal sefyllfa yn y byd ag y mae rhai o*cb.cymmydogion? — 
Diolcbwcb yn hytracb am nad ydych yn ngbyflwr y damned- 
igion. A gymiuerwyd dy eiddo oddi arnat > Rhyf^dda fod 
tdn digofaint Duw beb dy ysu di. Cusana y wialen, O becb- 
adiir, a chydnebydd drugare.dd ; canys mae Duw, *• Yn ein 
cospi yn Uai na*n hanwiredd,*' Esa. ix. 13. 

4, Mae yma goffadivriaetb am y llawd a'r cyfoethog. (I.) 
Y rbai tlota, sy'n myned o ddrws i ddrws, n^d oes^anddyot 
geiniog wedi ei gadael iddynt gan eu rbieni, maent wedi eu 
geni i etifeddiaetb. Gadnwodd eu tad cyntaf Adda hwy ya 
blant digofaint, a thray parbaont yn eu cyOwr natur, nis gall- 
ant fod yn ol • bono : Canys " dyma ran dyn annuwiol gaa 
Dduw, a'r etifeddiaeth jl osodwydd iddo gan Dduw,** lob. 
XX. 2p. Etifeddiaeth a*u gesyd mewn sefyllfa na bydd 
ganddynt le i roi en pen. i lawr. Fe'u *' bwrir iV ty- 
wyllwch eitbaf,*' Mattb xxv. 30, canys iddynt hwy y " cedwir 
niwl y tywyllwch yn dragywydd." lud. 13 5 He bydd eu 
gwely yn ofid ^ " Mewn gofid y gorweddant," Esay i. 11 ; 
bydd eu hymborth yn farn. canys Duw a'u " portba hwy & 
barn/' Ezek. xxxiv. l6j a*u diod afydd gwin coch digofaint 
Dnw," Holl annuwiolion y tir a wasgant, ac a yfant ei wael- 
odion," Ps. Ixxv. 8. Mi wn fod y rbai sydd yn dlodion o 
bethau 'r bydj ac befyd beb wy'bodaetb a gras Duw, y rbai am 
hyny a ellir eu galw yn dlodion y diafol, yn barod i ddy wedyd, 
yr ydyra ni yn gobeitbio fod Duw yn gwneyd i ni ddyoddef 
ein holl drallod yn y byd bwn, ac y byddwn ddedwydd yn y 
byd ne«af : fel pe byddai annedwyddwch eu haragylcbiadau 
altanol mewn amsei*, yn ddignii i ddiogelu eu dedwyddwch yn 

- nbragy wyddoldeb. Camgymmeriad enbyd a dinystriol y w ! 
A dyma etifeddiaeth avail sydd ganddynt, sef, celwydd^ oferedd 
a phethau heb les yuddynt, ler. xvi. IQ.Ond '' Yc^nllysg a ys- 
g*iba noddfa celwydd/* Esay xkviH. 17- A wy^ ti ynmeddwl O 



d by Google 



tymhwysiad o'r Athr(jLw\deth, 121 

Ijcchadur y hydd i Dduw, yr hwii sy'n gorchymyn i farnwyr 
y ddaear beidio derbyn wyneb y tlawd mewn barn, (Lef. xix. 
15.) wyro barn er dy fwyn di ? Na, gwybydd yn sicr, mai pa 
mbr drut»nus bynag wyt yma, y byddi yn druenus drap^- 
wyddol, OS byddi fyw a ma^■w yn dy gyflwr natur. (2.) Mae 
Uawer o'r rhai sydd ganddynt ddigon o'r byd hwn, yo naeddn 
mwy nag y gwyddant am dano. Mae genyt, (fe allai) O ddyn 
diadgenedledig, etifeddiaetb, neu gynnysgaeth dda, neu lawer 
o eiddo a adavryd i ti gan dy dad 5 a thitbau a'i cynnyddaist, 
acy mae haiil llwyddiant yn tywynu arnat; fel y gelli ddweyd 
gydag Esau, Gen. xxxiii. 9, Mae genyf ddigon, Ond gwy- 
bydd, mae genyt fwy na hyn oil, etifeddiaetb nad wyt ynei 
liystyried j yr wyt yn blentyn digofaint, yu etifedd uSern. — 
Etifeddiaetb a lyn wrthyt yngbanoL boll gyfnewidiadau y byd, 
cybyd »g y parbai di yn dy gyflwr diadgenedledig. Pan 
etdewi di dy eiddo f eraill, fe k burn gyda tbi i fyd arall. NW 
rbyfedd fod yr ^ch i*r Uaddfa yh cael ei borthi i'rcitbaf, ac nad 
yw ynUafurio fel eraill, lob, xxi. 30, ", Hyd ddydd dinystr yv 
arbedir y drygionus; yn nydd cynddaredd y dygir hwynt 
ailan." Wei yna " gwna'n llawen, a llawenycbcd dy galon, 
rb'odia yn fFordd dy galon, ac yn ngolwg dy lygaid ;'* Bydd 
fyw uwcblaw argyhoeddiadau a ihybuddion o air Dinv. — 
Dangos dy bun yn ddyn o y^prycl hoyw, trwy fvvrvv ymaitb 
ofn Duw yn llwyr ; gwawdia am ben sobrwydd -, bydd fyw 
fel ti dy bun, yr blentyn digofaint, etifedd uffern : **OnH 
gwybydd y geilw Duw di i*r farn am byn oil/* Preg. xi. 9. 
Bydded sicr i ti y daw dy rwygiad yn ddisymwtb, ISsay xxx. 
13. " Cany 8 cbwerthiniad dyn ynt'yd sydd fel clindarddacb 
drain dan grocban," Preg. vii. 6. Y'fflara wych a'r swn maWr 
a wnant a dderfyddyn fuan; felly bydd dy lawenj^dd ditbaVi. 
Ac yua y digofaint hwu^ sydd yn awr yn suddo yn ddystaw , 
i'th enaid, a wna swn dirfaWr. 

5. Gwae iddo ef, sydd fel Moab, " Vn esmwytb arni er ei 
bteuengctid," ler. xlviii. II, ac beb erioed weled y cwnimwl 
du o ddigofaint sy'u crogi uvvch ei ben. Mae llavver " heb 
gyfnewidiad, am byny nid ofuantDduw," Psal. Iv. I9. Buonc 
fyw mewn cred dda (fel y dywedant) eu boll ddyddiauj byny 
yw, ni cliawsant erioed allu i gredu uu newydddrwg am gyflwr 
eu benaid, Mae llawer wedi dyfod trwy "eu crefydd yii rby 
esmwytb -, achan iddynt ci cbael yn ysgafn, felly bi a ymedy 
mewn dsdd o.brawf, A ydych cbwi yn mcddwl y flV dyniajH. 

L 

Digitized by VjOOQIC 



1'-^ €ynhwy$\ad o*r AthrawUiet%» 

rbag y Hid a fjrdd^ dan freuddwvdto > n^u y bydd iddynt ffbi 
rhag digbfaiDt na wybuant ei it>d yn eu dilyn > 

6. Na ryfeddwch os gwelivcli un mewiJ trallod yogbyfcb 
-cyflwrei enatd, a fa unviraitb yn chwenych bod yn gellweiru9, 
ac yn neddwl cyn lleied yn ngbylch ei iechydwriaetb^ a* neb 
<u'i gynimydogion. A all un gael iawn oJwg arno ei bun» 
raewn cyflwr o ddigofaiiit,, beb gael ei drjwanti ft tbristwch, 
dycbrynfiiydd, a tbrallod ? Pan fo pwysau^ hollawl uwcbl^iw 
cryfdergwr^ yn gorwedd arno, ac beb neb yn agos ato, ni all 
efe syniud Haw na throed ; oml pan ddel un i'w dynu oddiarno, 
fe ymdrecba i gael myned ymaith oddi tano. Taranau o 
lid allaB o air Duvr, yn cael eu banfon i*r enaid gan Yspryd 
.yr Arglwydd, fydd yn sjcr o gadwr dyn yn effro- - 

Yn olaf, Nid rbyfedd fod digofaiut yn dyfod ar eglwysi a 
cbenedlaethau, ac arnom ninnau yn y wlad bon; a bod babanod . 
*»ydd eto beb eu geni yn ddyoddef dano. Mae y rban fwyaf o'r* 
wlad eto yn blant di^ofaint ; ycbydtg 8y*n Spi rbagddo, nac yn 
dyfod ifforddy diogelwcb 5 ond y mae pobl o bob graddyn*^ 
cynnortbwyo i'w cbwanegu. G^rlbododd yr luddewori Grist; 
ac mae eu plant yn dyoddef dan ddigofaint agos i ddeunaw ca^ 
mlynedd. Caniataed Duw na fo i'r croesawiad gwael a roir 
] Grist aV efengyl yn yr oes bon^ gael ei ddilyn ft digofaint ar 
yr oes ganlynol. < 



Drfnydd II. O Gyngbor. Ac yma, 1. Caf ddweyd ^aif 
wrtb y rbai sydd eto yn eu cyflwr natur. 2. Wrtb y rbai 
sydd wedi eu dwyn allin o bono. 3. Wrtb bawb yn gyffredinol. 

I. Wrtbycb cbwi sydd eto yn eicb cyftwr natur» swniaf y 
lar^vm, a rbybuddiaf cbwi i edrycb atocb eicb bunaiu^ yn awr 
tra mae gobaitb O cbwi blant digofaint^ na orpbwyswcb yn 
y cyflwr gresynol bwn 5 ond ffowcb at Jesu Grist, yr unlg 
. noddfa. Brysia, diangc yno* Mae cyflwr natur yn lie rby 
boetb i ti fyw ynddo, Micaii. 10« *' Codwcb, ac ewcb yraaltb; 
citiiys nid dyina eicb gorpbwysfa/* O becbadur a vyddost 
di pa le yr wyt ? Onid wyt yn gwcled dy berygl ? Mae y ' 
fcHditb wedi myned i mewn i'tb enaid : digofaint a daenodd 
drosot: mae y nefoedd yn myned dduacb uwcb dy ben : 
piaeV ddaear yn blino danat, mae'r bedd; yn agor ei safn i*tli 
dderbyh; a phe torid cdau.dy fywyd y muDud bwn^ byddai pob 



d by Google 



gobaith wcdi darfod gyda tlii am byfh. Pie gwelem di yn 
rhoi cwpanatd o w«nwyn yn dy safii, rheilem atat a chipieni 
y gwpan o'i\\ law. P< gwelem y ty ar d§n o'th amgylcb, a 
ttirtbau yn cysgn yn drwm ynddo, rhedem atat, a Husgem di- 
ailati o bono. Ond, och ! yr wyt mewn rowy o berygl ddeng 
mil o weitbiao } eto ni aUtvn ddira rowy na di^eyd i it dy 
berygl j dy wahodd, a'th annog, dcisyf a thaer erfyn arnat- 
i edrycb atat dy bon^ a galaru am dy galedrwydd a'th gyn- 
dyiirwydd, pan tta allom Iwyddo i* beri i d gymineryd rhy- 
budd. Pe na byddai gobaith am dy wellad, byddem ^Idystaw, 
aeni pb^nem di cyu yr amstr : end er dy gyfrgpUi a'th ddy- 
iifitlia^ mae gobaitb yn Israel ynachos y petb bwn. Gan fayny 
yr wyf yn galw arnat yn enw vr Arglwydd, ac yn ngeiriau y 
propb%yd, Zech. ix: 12, '* 4*rowch i'r anwltliffynfa, cbwi 
^ garcharorion gobci4hiol.'* Ffowcb at lesu Grist o'chTyf- 
hvr natur. 

Ctmhelliad !• Tra'r yd^cb^ cbwi yn y cyflvrr bwn, 
rbaid i cbwi sefyll nen syrtbio yn ol y ddcddf, ncli'r cyfam- 
JBod gweitbredoedd. Pe dealbKHi byn yn iawn, fe'ch try- 
waoai cbwi trwy cicb calonau fel miloedd o bicellau. Gwcll 
i ira fed yn gaetfewas i'r Twrciaid, wedi ei gondemnicj i'r 
rbwytong; neu daa gaetbiwed yr Aipht, na bod dan y cyftim- 
mod gweitbredoedd yn awr. Dygwyd boll *Jynolryw dano 
yn Adda, fel y dyw^om o*r blaen ; ac yr wyt ti, yn dy gyftwr 
natur, lie y gadawodd Adda dl. Mae'n wir fod cyfammod 
arall wcdi ei wneiitbur ; ond betb yw hyny i ti yr hvvn ni 
ddygwyd iddo ? Rbaid i ti fod dan un o'r ddau gyfammod j 
naill ai dan y ddeddf, n^u dan ras. Mac llywodraeth pecbod 
araat yn dangos nad wyt ti dan ras 5 am byny yr W)-t dan y 
ddeddf> Rbuf. vi. 14. Na feddwl fo« Duw wedi diddymu y 
cyfammod cyntaf, Mattb. ▼. 17, 18. Gal. iii. 10. Na '* Efe 
afawr^ay gyfralth, ac a*i gwna yn anrbydeddus." Mac 
wedi ei dori yn wir o'tb ran di j ond tra afresymol y w meddwl 
fod dy iWyledswydd di wedi ei dil6«. Na, rbaid i ti scfyll oeu 
tyrtbio wrtbo, nes i ti gael gollyngdod oddiwrth Dduw ei 
bun, yr bwn yw y pleidiwr yn y cyfammod bwnw; a byn ni 
clli di bonni, gan dy fod allan o Grist. 

Yn awr, i rol golwg^ i ti ar dv gyflwr trnenus yn yr ystyr 
jjwn, ystyria y pfetban canlynol : (1.) Wrth byn yr ydych yn 
rbwym i angeu^ y'ngafaely bygythiad o farwolaetb yn y cyf- 

L2 

Digitized by VjOOQIC 



124 Cjmhwysiad o't dihr^twld^ik, 

ammod. Gen. ii. 17. Mae> ammod wedl ei dori, yr ydycE 
cbwithaii yn syrlliio dan y gosp ; felly mae yn eich cau i 
f)mi dan ddigofaint. (2.) Nid oes un icchydwriaeth i chwi 
• dan y cyfammo<I hwn, end ar ammod anmliosibl i cLwi ei 
gyflawni. Rhaid i gyfiawnder Duw gael ei foddloni ' am y 
camwedd a wiiaethoch ei&oei. Mae Daw wedi ysgrifeoii y 
gwirionedd hwn k Ilythyreiiau o waed ei Fab. lo, a rhaid i 
li gadw 'r ddeddf yn berSFaith yr amser i ddyfod. Felly y dy- 
waid y dded<l(. Gal. iii. 12 " Eitbr. y dyn a wna y pethau 
hyny. a fydd byw ynddynt," Tyred gan hyny O bechadur, 
edrycb a fedri wneyd ysgol, ^r hon y-gelli gyrjiaeddyd gpr-* 
sedd Duw: estyn allan dy freicbiau, a cbaia ebedeg ar aden-» 
ydd y gwynt> ymafi} d yn y cyraylau, a tbreiddio trwy y nef 
^eledig] »c yna naill ai dringo dros, neu dori trwy fur grja* 
ialaidd y ddinas uchqd. Mor bawdd i ti wneuthur hyo, a i' 
myned i'r nefocdd yn dy gyflwr natur, neu dan y cyfammocl 
^weitbredoedd. (3.) Nid oes maddeuant dan y cyfammod 
hwn. Gras yw maddeuant, yn peithyn i gyfammod arall, yn 
yr hwn nid oes i ti ran na chyfran. Act. xiii. 39. " A thrwy 
hwn y cyfiawnbeir pob *ua sydd yn credu, oddiwrtb 
yr boll betbau^ y rbai ni allecb trwy gyfraitb Moses 
gael cich cyfiawnbau pddiwrtfaynt/* Am danat ti, yr wyt 
y'ngafael dy ofynwr didrugaredd, yp hwn a'th gymmer tli 
erbyn dy wddf, ac a ddywaid, tal i mi yr hyn sydd ddyUdusi 
amat ? ac a*tb fwrw i garchar, lie y byddi hyd oni tbalech 
yr batling eitbaf : oddieithr i ti fod mor ddoeth a cheisio 
meicbiau mewn amser, yr bwn sy'n abl i atteb am dy hoU 
ddyled, a'th ollwng yn rhydd. Crist yn unig a all wneuthur 
hyn. Yr wyt yu aros dan y. cyfammod hwn, ac yn erfyn tru« 
garedd, oi>d ar ba sail yr ydwyt yn ei dysgwyl ^ Njd oes ua 
addewid am drugaredd na maddeuafkit yn y cyfammod bwnw. 
A wyt ti yn dysgwyl trugaredd er mwyn trugaredd ? Fesaif 
cyfiawnder rhyngoch di a hi, gan ddsulleu bygythiad cyfam- , 
rood Duw, yrbwn x\\ aU«fe wadu«. (4.) Nid oes le i edifjeir- 
wch yn y cyfammod hwn, id y gollo*r pecbadur gael un cyn« 
nortbwy trwyddo. Canys cyn g>nted y pecbi, roae'r ddeddf 
yn arllwys ei mellditbion arnat, y rbai sydd mor bwysfawr, na 
eili di byth eu b vsgwyd ymaitb -, na elli, pe bai ** dy ben yn 
ddyfroedd, a*th lygaiclyn ffynnon p ddagrau fel yr wylet ddydd 
a nos** am dy becbod. Dyna " Yr hyn ni all y ddeddf o her- 
wydtl ei ho^ yn wan trwy *r cuawd/' Rhuf. viii, 3, Yn awr. 



d by Google 



Cymhwpsiad or Aihrawiaetb. 123 

Fsau halogedig arall wy^ ti, a wertliodd ei fendith i ac nid 
oes 1e i edifeirwch, er i ti trwy ddagrau ei thaer geisio hi, trA 
byddi dan y cyfammod hwD. (5.) Ni cbymmeradwyir yr 
ewyllys am y weitbred yn y cyfammod hwn^yr hwa ui wnaeth- 
pwyd am * ewyllys da^ ood gueiihredoedd da. Mae y cam« 
gymmeriad yn y pwngc bwn yn diaystrio liawer. Nid ydynt 
yn Nghrist, pnd y maent dan y cyfammod cyntaf ^ ac«to hwy 
ddysgwyliant am y rbagorfraint hon. • Mae hyn yn debyg i 
nn a wnai wledd iV deula ei bun, a pban eisteddont wrtb y 
bwrdd, mae gwas giffr arall^ yr bwn a ddiangasai oddiwrth ei 
ieiair^yn rhyfygudyfod yWaen,ac eistedd yneuplitb:onirodd* 
ai arglwydd y wledd i'r fatb ddieitbr-ddyn y cerydd bwnw, Y 
€3ifam pa fodd y daethast ti imewn yma ? a cban nad yw yn 
vn o*i deulu, a orjjhymyn iddo fyned ymaitb yn ddioed. £r 
i feistr gymmeradwyo ewyllys da ei fab am-ei weitbredj a all 
gwas cyflog ddysgwyl y rhagorfraint hono> (6.) Nid oes a 
wnelycb cbwi ft Christ tra yr ydych dan y cyfammod bwn. 
Yn ol cyfraitb Dttw^i ni all gwraig briodi dau wr ax unwaith ; 
rbaid i naill a'i marwolaetb neu ysgariaetb ddiddyl^a'y bri- 
^das gyntaf^ cyn y gall hi briodi ud arall. Felly rbaid i ui yn 
gyntsi^ farw i'r ddeddf^ cyn y gaUwa ymbriodi db Christ, Rbuf. 
yii. 4. Y ddeddf yw y gwr cyntaf 3 lesu Grist, yr bwnsy*n 
cyfodi y meirw. abfiododd y weddw, oedd wedi tori ei 'cbalon 
a'i Uadd gan y gwr cyntai Ond tra mae'r enaid yn y t^^ gy da'r 
gwr cyniaf, ni all efe ddadleu \xik bertbynas briodasol 4 Christ, 
na rhagorfretntiau cyfammod priodasol, yrhwn byd ymasydd 
beb ei wneathuf, Gab v. 4« ^' Cbwi a aetbucb yn ddifudd 
oddiwrth Grist, y rhai ydych yn ymgyfiawnhau yn y ddeddt : 
cbwi a syrtbiasocb ymaitb oddiwrth ras." Bedd web, maddea- 
fmt, a rhagoifreintiau cyffelyb,. ydynt ragorfrejntiau y cyf- 
fimmod graSp Ac na feddyliwch . sefyll allan o Grist a*r cyf- 
ammod-priodasol ftg ef, ac y cewcb y rhagorfreintiaii hyn, ' 
mwy nag y gall gwraig na gwr ddysgwyl rhagorfraint aounod 
piioxias a fu rhwng gwr. araU a'i wraig.- 

Yn o^o^^.Gwelwcb ysgrif gwrthodjad wedi pasaio yn Uys y 
nefbedd yn erbyn pawb sy dan y cyfammod gweithredoedd. 
Gal. if. 30, *' Canys ni cbaiff mab y wasanaethferch etifeddu.*' 
Cydmara adn. 24. Nid all etifeddion digofaint fod yn etiCedd* 
M>n gogonjant. Y xbai y mae gan y cyfammod cyntaf aw* 
dnrdod iV cai) o;r n^sfo^dd^ aiall yr ail gyfammod eu dwyn yncK 



la 

Digitized byCjOOQlC 



126 Cymhuysiad (/r Jthrawia^th. 

Gwfthadl, Yna iiMbe^a aDmlio$«bl eia bachub? Jit^h, 
WeWj mae, tra*r ydycb yn y cyftvrr bwnw. Chid ob mynweh 
i^HyfocI ^Umi Q*r Hmgylcliia<J dychrynllyd bwnw, prysurwch 
•llav or eyflwr bwn. Ys bai lofrudd dan dd«dryd msrrwoU 
•ctb \ tra Ifddo efe byw yn y deyriias, mae'r gyfrattb a*i ga« 
fcel yn ^i fy wyd : ond os gaft efe ddiangc tros y xxvar, dan ly« 
wodraelb ty wy»og arall ; nt all eio cyiFretlhia« ni ei gytbaedd 
ef yBO. Dyma*r hyn a ewyllytiem i cbwttbaii wpeutbur ; fioi 
•llan deyraas y tywyilwcb, i deyrn«9 anwyl Fab Duw | allan 
•o lywodraeth y ddeddf dan lywrodraetb gri» ; yna ni« aJl boll 
/«iidttbion y ddeddlr^ oa'r c]^amniod gwekbrcdoedd bylb eich 
tyrbaeddyd* 

Cyhbbluab \\. O cbwi blan^ digofsiiit^ maa'eb eyflwr yn 
druenot, can>^ eollasoob Ildnw » a cb<^led aonbraetbadwy 
yw byny. Vr ydycb '* beb Dduw yn y bjd," Kpb. ii. 12.— > 
Betb by nag a ellwcb alw yn ekMo i cbwi» qis gellwcb alw 
Duw yn eiddo t diwi. Oa edrycbwn ar y ddaear, fe albri y 
geHweb ddy wedyd wrthym^y tir yh«y y tf a^w, yt anifaiUaid 
yma, ydynt etddo fi; ohd ediycbwn t*f oefpedd ^ a y^ y Duw. 
ynia, y gras yma, a'r gogonianl a«w yn ^khiot i» ? Sicr yw, 
^ Did oes i ti na rban aa cbyfran y n y petbau byn.* ' • Pali 
ydoedd NabucbodoncMor yn siarad am ddioasciedd a tbeylrnas- 
oedd, mor bunanol maa'a Itefaru ^ Babilon fawr a adeiledais 
1— fy nertb«<— fy mawrbydi n** ond mae'n cbwedWya*n wael, 
pan roae'n dyfod i ddwayd am Pduw. eich Duw chpi, Pan. ii, 
47 a ir. 30. O beebadur, betlibyiaag sydd gciiyt, mae Duw 
wadi dy adaal. . O dni«9i enaid diddaw I A goUajat ti EMivw I 
Yna, (1.) mae rbinwedd a, ^Iw^ddpob path s^ddgeayt wedi 
coiU, Ajb y dyn didduw^ calfed y pefb a gaffes uq b^b ddim 
ydyw, Mattb. j^xt. 29^ Ki ddijebon y dyn difadganadUdig. 
gael un boddtoBYwydd i'w enaid, pa betb byna^ a gafib efe ; 
^n nad yw 9nw ya Dduw iddo. Ei boll ddyddiau iiiae*n^ 
bwyta mewn tywyUwch ^ yn mbob sefyllfa mae anMdlon- 
rwydd dirgelaidd yn afiofiyddu ei galon tal yspryd : nae m yr 
enaid eisiei^ rby wbedi, ei:, fe aHai, oa iryr tie betb ydyw 3 ac 
felly y bydd bob aadser, nes i'r enard droi at Dduw, i^nou 
boddbndeb. - (2 ) Ni elli wneutbnr dim yn iawn erM dy bun; 
H^anys y niae Duw wedi 'tb adael,/' mae ei enaid wedi ymado 
'oddiWi»lhynt>" ler. vi. 8^ fti coes &i tie, yn trpgi wrth un^ 
nad yw o ua defuydd, fel y gelHp.cyieithu y gair a arferfr yno. 
Trwy golli Duw, coUaist ffynnoc daioni j ac felly, pob gra?, 
pob djdiioni, a boll ddylanwad acbubol yr Tspryd, Petb yna a^ 



d by Google 



(Jymhw^Had o^r MhramiaelK 127 

•ttidi ei wneatbur? pa ffrwyib eUi di ei ddwyn, mwy na 
fshangei wedi ei tliori oddiwrth y preii I loan xv. 5. Yr wyt 
Yfedi myned yn anfuddii)], Rhuf. iii. 12. fel petb budr braen^ 
rdig, cymmwys i ddtra o»d r'r domeQ. ^3.) Dvingodd* angea 
i'tb ffenestri, i'e, mae ei arveyddion yn dy wyneb f canys Tknw 
yn *• moddlonrwydd yr hwa y mae by wyd/' Ps. xxx 5, a'tb 
^daivodd, ac felly yoiadavrocy bywyd dy euaid. Pa tatb del-^ 
pyn ffiaiihl fvf y corpb wedi i't eoaid ynadae) } LlasT«r 
fSeiddis^l^ yw dy enaid yji yr acbos hwiv. Yr \iyt yn farw 
ira r. wyt yn fy w. Na w&d hyii ; gaD lod dy kiterydd wedi 
yn^attal, dy lygaid wetli tywylbi, a pbob yagogiadL ytprydol 
ynot wedi darfod. Mae dy wir gyfeiliioa^ ag sydd yo gweled 
47 gy^^'i yn gaiara> q berwydd dy fod wedi myued i dir dys- 
^awrwydd. (4«) .Nid oes genyt un cyfaiil safadwy y*mblitb 
boll greaduriaid Duw ; cany$ wedi i ti goili ewyUys da y 
lileistr,' mae^r boll deulu yn codi i'th erbyn. MaeV gydwybod 
yn elyn i ti 5 nid yw 'r gair byth yn dweyd yn dda am dauat : 
n»e pobl Daw yn aiaru arnat, cyn billed ag y maent yn gweled 
betb wyt ti. Ps xic. 4. MaeV anifeiliatd a cberrig y maea yn 
^ydano i'tb erbyn di. lob. v. 23.. Ho;8. ii. 1.8. Dy fwyd, dy 
. ddiod, a*tb ddiliad sy*n blino yn bod yn Wasanaetbgar i adyn 
wedi colli Duw^ ac yn eu c^marfer i*w ddianrbydeddu. Mae'r 
ddaear yn gruddfan daoat ti ^ ie, mae '' pob creadar yncyd* 
^cbaeidioac yii cyd-offidio,*' o'tbacbosdi, a*tbgyffelyb. Rbuf* 
Viii. 22. Ni fyn y neibedd mo , bonot ; canytf nid & i mewn 
iddi ddim aflan> Dat xxi. 27. Yn unig '' Uffern oddi tanodd 
f gynbyrfodd o:th acbo8» i gyiarfod & tbi/' Eaay- xiv. 9. Yn 
fflaf, Mae dy uffern wedi decbreu eisoes. Beth.&y*h gwneyd 
uffern ond yroadawiad k Duwi <' £wch oddiwrlbyf rai melU 
digedig*" Yr ydycb wedi mytied oddiwrtb Dduw yn barod» a*r 
fallditb arnocb. Dyna fydd dy gospedigaetb o'r diwedd (ooi 
Ihroi di) yr byn yn awi yw dy ddewisiad. !FeI y mae 
eyflwr grasol yn gydwr o agoniant yn yr eginyn, felly cyflwr 
dims yw uffern yn yr eginyn 3 yr bwn o& ^rba> a ddaw i 
berflei.tbrwydd yn y diwedd. ^ 

CTMHSLifAD III. Ystyriwcb siamplaa dyehRynllyd o ddigof. 
aint Dttw } a bydded iddynt eicb deffi*oi i fibi o.*r cyflwr bwn. 
Ystyriwcb (1.) Fei y mae yn disgyn ar ddynion. iiyd yn 
fod yn y byd yma^ mae Ikwer wedi cael eu gosod yn goffiid- 
vriaetb o lid D%kw, fel yr ofnai erailL Yegubodd digofainfe 
4orfeydd bjX unwaitb trwy] ddwylaw Duw digllon. Ysty^ ' 



d by Google 



IfiS CymkwffMiad •> Mhrawiaeib, , 

iwch na '^ Arbedodd yr Arglwydd moV hen fyd— rjygodd 
ddiluw ar fyd y rbai anvrir : a ofaan droi dinasoedd Sodoraa a 
Gomorrah yn lludw^ a'i damuiodd hwy & dymchweUad, 
gan ea gosod jo esampl i*r rbai a fyddeat yn annuwior'^. 
2 Pedr. it 5. 6. Ond mae hi eto yn fwy dychiynllyd i feddwL 
am yrwylofain, a*r rfaingciandannedd,y'roysgy rbai agodant 
en golwg yn uffem, beb allu cael dafn o ddwfr oer i oeri ea 
tafod. Cred y petbau byn, a cfaymmer rybndd trwyddyntj^ 
rhag i ddinystr dy oddiweii di er rbybudd i eraill, (2.) Ystyr- 
iweb fel y daatb digofainc ar yr angylioo syrtbiedig, y rbai y 
mae eu cyflwr yn hollawl apolieitbiol. Hwyntbwy oedd.y 
rbai cyntaf a feiddiasant dori tros derfynau y gyfraitb sanct*^ 
aidd ; a Duw a'u gosododd bwynt yn gidfnodau o'i ddigpfaint 
yn erbyn peckod. Gadkwsant unwaith eu trigfa eu ban, ac 
ni oddefwyd iddynt byth i edrych i mewn trwy dwll y do y 
ond fe'u "cedwir mewncadwynau tragywyddoldandywytiwcb, 
hyd farn y dydd raawr," lude Gj Yn oiaf, edrycb fel yr ym-*. 
ddygodd Dunr digUon tu ag at ei Fab ei bun, wrth sefyll ya 
lie |)ecbaduriaid etholedii^, Rhuf. viii. 32. *' Yr bwn nid 
arbedodd ci hriod Fab%" Tru^^aredd arbedoi a allesid ei ddys-^ 
gwyl, OS dim. Pe buasai neb yn ei cbael, diamnieu y cawsai el 
Fab ei bun j ond nid arbedodd efe ef. Mae byfrydwcb y Tad 
wedi ei wneutbur yn wr-gofidus ; efe yr hwn oedd ya 
ddoethineb Duw^ yo dyfod yn syndod arutbrol, yn. barod i 
lesmeirio luewn dycbryn. Mae pwjs y digofaint li:svn yn perr 
iddo cbwysu dafnau o waed. Tnyy erwiadeb y t^ bwn, ei 
galon a doddodd fel c^yr y n ngbanol ei berfedd. Gwelwclt 
yma mor lym yw Duw yn erbyn pecbod ! Fe dywyllodd yr 
haul wrtb yr olwg ofnad^vy bon \ fe rwygodd y creigiau ;. 
beddau a agorwyd, ac angeo fel pe buasai wedi ei. daro ft syn-: 
dod yn goUwog ei gatcharoripn ymaitb. Beth yw dwfrdiluw^ 
cawod o d^ a brwrostan ar y Sodomiaid, dy chrynllyd s^a 
dymcbweliad y byd, a tbwrf boil adeilad y nefoedd a*r ddaear 
yn syrtbio. i*r Haws yn ngbyd, a bwrw yr angylion o'r nefoedd 
i'r pydew beb waelod ? Beth yw byny oil. meddaf, mewa 
cyamariaetb i byn ? Duw.yn dyoddef ! yn gruddfan, yn marw 
•r y groes !> Sanctei^drwydd Bnfeidrol a*i gwnaeth, i beri i. 
bftcbod edrycb yn dra pecbadurus ac atgas. Ac a fydd dyn« 
ion fyw yn dawel a bwytbau yn agored i'r digofaint bwn 1 

Yn olaf^ Ystyriw^b pa fath Dduw .yw yr.hwn yr ydycb yn* 
f yfrhbl iddp, IHd yr bwn sydd i'cb erbyn. Duw anieidrol cii 



d by Google 



Cymhmyilad oV Athtmiaeth, 129 

wybpd9eth a'i ddoejlhineb yw-, fel na &d yr oD o'th becbodait 
dirgelaf gael eu cuddio rbagddo. Mae efe yn sicr o ddef- 
nyddio pob moddion i ddwyn digofaiot,yii ol rbeol cyfiawnder. 
Mae ei ailu yn anfeidrol, ac feHy gall wneyd yr byn a ewyliyso 
io jn erbyn y pecbadur. O mor drwm yw digoiaiDt Duw 
liollalluog 1 Dicbon galla anfejdrol wneyd y pecbadur ya 
garcbaror^ pan fo inwyaf ■ ei gynddeiriogrwydd yn erbyn y. 
nefoedd. Gall ddwyn eu 11 web o'r bedd, a*] osod yn ngbyd 
dracbefn ; ail unay corpb a*r enaid i eu dwyn o flaen y frawd* 
le« ea gyru r uflFern, a'u dal i fynu ^g. un llaw t dragy wydd- 
oldeb> a'u euro (I'r llaw arall. Mae'n anfeidrol gyfiawn^ ae 
felly, rbaid iddo gospi. Gweitbredai yn groes i*w nator^ pe 
gadawai y pecbadur beb ei gospi. Oddi yma y mae ty wallt 
digofaint yn foddbaol ganddo ef. Er nad yw yr Argiwydd yn 
ymhoffi yn mar^olaetb yr annuwiol, fel y mae yn ddinystr i'w 
greadur/ eto y mae yn ymhoffi ynddo fel y mae yn gyflawniad 
eyfiawnder. ** Ar yr annuwiol y . gwlawia efe faglau tftn a 
brwmstan, a pboetbwynt ystornius." Sylwcb betb yw'r 
rbeswBi : " Oblegyd yr Argiwydd cyfiawn a gAr^yfiawnder.*' 
Ps.xii.6, 7, " Felly y gorpbenir fy nig, ac y llonyddaf fy 
Itkliawgrwydd yn eu berbyn Jiwynt, ac ymgysuraf/* Bzek v» 
13. •' Mi a cbwarddaf yo eicb dialedd," Diar. i. 26. 1 ddy- 
benu« mae efe yn by w bytb i barbau yr amrnfaeU Gan by ny 
ni a benderfynwn, mai^'^ petb ofnadwy yw ^yrtbio yn nwylaw 
y Daw byw.'* 

i Defifro gan byny, O becbadur ieuangc ! Defiro O ben 
becbadar^ yr bwn wyt eto yn y cyflwr y ganwyd di. Nid oes 
genyt ti un diogelwcb cymnieradwy gan I>duw ; cwsg mar<» 
wolaetb yw : cyfod o bono cyp i'r pydew gau #i safn arfiat. 
Mae*n wir y gelli wisgo dwyfroneg baiarn> a bdm o bres, a 
bod dy galon fel yr adamant : etc pwy all wrtbyt \ Ond fe 
ddrylliaDuw dy dalcenpres^aHb galon adamantaidd yn filo ddar- 
nau. Gellwcb 08 mynwcb^ ymdnecbn i fwrw y petbau byn o'cb 
medilwl, fel y gallocb gysgu yn esmwyth^ er bod mewn cyflwr 
ouidigofaint \ gallweb rcideg ymaith at eicb gwaitb a*r saetbau 
y'uglyn yn eicb cydwybod, er mwyn eu gw^itbio ymaitb, neu 
i*cb gwelyau i'w cy9g4i allan ; neu i gyfeillacb i'w cellwaJr a'u 
cbwertbin ymaitb : ond caiff argyboeddiadau wedi eu mygu 
felly^ adgyfodiad dychryuHyd: ac mae*r dydd yn dyfod^ pryd 
y glyna piceUau digofuint yn eicb enaid, fel.na ell web byth,eu 
tynu allan, trwy oesoedd tragywyddoldeb, oddieithr i*ti gym- 
inpryd rbybud.d ojevp pryd. 



d by Google 



230 Ci/mhw^iad o'r Jikramtaeih: 

Olid osbydd neb yn chwenych ffoi rliag y Hid a iydA,tc 
beb wybod pa fodd, rhoddaf -ger etch bron y cyngborioo can- 
lynol, gan attolygn a deisjfa aroynt fel y maent yii caru ett 
heneidi^u, i jinafljpd yddyot. (I.) YmneilWuwch i le dirge », 
ac yno myfynwch ar eich trueni hwn. Credwcb ef, a sefyd- 
Iwcb eicb meddwl arno. Gofyned pob im iddo ei bun^ Pa 
ibdd y gallaf fywyn y-cyflwr bwu i Pafodd y bydd i mi farw 
ynddo? Pa fodd yr adgyfodaf^ ac y safaf ger bron brawdle 
Crist ynddo ? (2) Yatyriweb yn ddifrifol becbod eicb natur, 
eich calon, a*ch bywyd. Mae golwg bynaws ar ddtgofaint yn 
tarddu oddiar ddideimladrwydd o becbod. Mae y rbai sydd 
yn-gweled eu bnnain yn dra pbecbadurus yn canfod eu bod yn 
etifeddion digoftiint. (3.) Llafuriwch i gyfiawnbaa Duw y^ 
y petb byn. Jb'freuo 6^ Duw yn ei gykb, ac ynigynddeiriogi 
fel tarw gwyllt mews magi, a'tb sicrba yn fwy ynddo. Mae 
daroBtyngiad yrenaid, ger bron yr Arglwydd, yn aiigenrbeidiot 
tu ag at gaei diangfa. Ni wertha yr Arglwydd ollyngdod, oad 
fe*i rhy4ld yn rbad i*r rbai sydd yn eu gweled ett buKdn yn bolt- 
awl annbeilwng o'l ewyllys da. Yn alaf, Trowcb eicb golwg, 
O ^archarwlon goheilhiol^ at yr' Argl^ydd lesa Grietj a 
cboOeJdtwch ef fel y niae yn ei gynnyg ei bun yn yr efengyK 
'^Nidoes iechydwriaetb yn neb arall/' Act. ir. 12» Mae 
Duw yn dfin ysol j a cbwithan yn blant digofaint. Os na 
saif y Cyiryngwr rbwqg Duw a chwi, fe'cU eoUir am bytb. 
Os mynwcb fod yn ddiogel, deuwcb dan ei gysgod ef : ni all 
defnyn o*r Uid ddyfod yno, ^* Canys efe a'u gwaredodd ni 
oddiwrtb y digofaint sydd ar ddyfod/* vTbes. i. la Derbyn 
ef-yn ei^gyfamiDod^yn yrhwn y maeyn cynnygei bun i ti : ac 
felly, fel y,wraij|tgaeth,fe'tb waredir trwy briodi y cyfatbrachwr. 
Ki waed a ddiffodda y tdn digofaint sy'n Uosgi yn dy erbyn di j 
y'Qgwisg wen ei gyfiawnder ef y byddi diogel) canys ni all 
tymbesd djgofamt ddyfod trwy bon. 

J I. Dy weddaf air wrtb y saint. 

Vh gyntaf; Coliwch — ^pan 'oeddycb yn eieb cyflwr nattir 
eicb bod beb Grist— beb obaitb, ac beb Ddnw yny byd.-*> 
Gelwob i'cb cof y cyfiwr yr oeddycb yndi^o gynt, a thremiwcb 
ar ei drueni. Y mae puai coffadwriaeth a allaf ei roddi i bolt 
gynnulieidfa y saint, y rbai nid ydynt mwyacb yn blant digof« 
aint omd etifeddtoniDdtiw, a cbyd-etifeddion ftCbristj^r eubod 
eto ynei mabandod. (I.) Cofiw^b, y dydd y cynmerodd yr 
Arglwydd cbwi gerfydd eicb ll^w« nid oeddycb mewn gwell 
cyBwr nag eraill. O ! betb a*j cymbellodd rcb cymmeryd chwi. 

Digitized by VjOOQIC 



Cymlmy^ad oV Aihrawiaelh, 131 

a myoed beibio i'ch cymmydiogtoci ! Fe*cb caofu yn blaiMt 
digdfaiiit fel eraill ; dtid nis gadawodd chwi felly. Daeth i*r 
carcbar cyffredio, lie yr o«ddycb yn goriredd yn eich oadfvy- 
nau, fel eraill ; ac o ^^ysg y dori', o ddnvgweitbredwyr con- 
demnedig^ dewisodd cbwi, gan orcbymyn cyromeryd eich 
eadwjnau yniaitb, a rhoi nmddeuant- yn eicli ifaw^ a*cb divyn 
J ryddid gogoniant plant Duw, tra gadawodd eraill yn sgbad- 
^jaau y diafol. (2.) Cofiwch, nid oedd ^ira ynoch i beri 
iddo eich cam cbwi. Yn y dydd yrymddangosoddgyntaf i*cb 
gwared 'chwi, ' yr oeddycb yn bUnt digofaint megis eraill, 
cyminivys i ufJbrn, a holla wl anaddas i'r nefoedd 5 eto dygodd 
y Brenin chwi i'r palas ; Mab y brenin a*cb cnr,odd, droeeildtvyr 
condemnedig, ac a*ch dy weddiodd iddo ei bun ar y dydd y 
gallesid eich dibenyddio. '* Te, O Dad canys felly y rhyngodd 
bodd i ti/* M&tth. xi. 2^. (3.) Cofiwcb eich bod yn addasach 
i'cb ffieiddio nag i'cb cam y pryd bwnw. Rbyfeddwch, pan 
welodd cbwi yn yigdrabaeddu yn ^ich gwaed, nid edrychndd 
arnoch gyd^chasineb, a myned beibio i cbwi . rbyfeddwcb fod 
y cyfryw amser a fiwn yn amser serchawgrtoydd, Esek. xvi. 8* 
(4.) Cofiwcb eich bod wedi eich addurno dg addurn bentbycol* 
£i hatddwch ef a Ofododd efe arnoch, adn. 14. £fe a dynodd 
€ich dillad carcbar, a*ch gwisgodd ft gwisgoedd cyfiawnder, 
gwisgoedd iechydwriaeth ; gwisg yn yr bon y trwsir cbwi fel 
y lili y rbai nid ydyat yn llafurio, pac yn nyddu. Cymmerodd 
y cadwynaii oddi am • eich breiebiauj y tennyn oddt am eich 
gwddf, ac a'ch gwisgodd yn gymmwys i lys y nefodd, 'le, i 
fwyta ar fwrdd y bieuin. (5) Cofiwcb eich beiau hcddyw 
fel y fientrullittd yr fa'wn a anghofiodd Joseph. Cofiwcb fel yr 
angbofiasochy ac mor annhirion y triniasocb yr bwn a'ch cof- 
iodd yn eich isel radd. " Ai dyma dy garedigrwydd i'th 
gjfaill V* Yn nydd eich gwaredigaeth, a dybiasoch cbwi mai 
.fel hyo y oroesa'wecb chwi eich Uaiglwydd } 

Yn oiZ, /fosturiwcb wrth blaot digofaint, y byd sy'n gor- 
wedd mewndrygioni.A ellwcb cbwifod yn ddifater yn en cylcb, 
a cbwithiau wedi bod yn yr nn cyflwr? Daetboch chwi i'r 
Ian Hiae'Q wir^ ond mae eich cymdeithion mewn |)erygl o gyfr* 
goUi *, fic oni wnewcb chwi eich goreu er eu hacbub ? Yr 
hyn ydyot bwy, fuoch chwithao. Dylai hyn fagn tosturi ynoch, 
a pheri i chwi arfer pob moddion er eu haobob* Gwel. Tit. 
lii. 1, 2,3. 

Ya d^yd^ddt Rbyfeddwcb y cariad anghydraarol a'ch dy- 
godd o*r cyflwr o ddigofaint. Cariad gweiihgar yw eariad 



d by Google 



132 Cywhwysiad oV Aihrawiaeik, 

Cri8t;caroddeich hcnaidallanobjdewdlQystr.Nid gwaitbhawdd 
oedd prynu bywyd pecbadur condemnedtg -, ond rhoddodd ef 
ei fywyd yn lie dy fvwyd di j rboddodd ei wcrtbfawr waed i 
ddiffodd y fflam o ddigofaint, yr bon fiiasai yu dy ysu di. O 
waelod pydewr y gwel dynion y ser egluraf ; ac aUan o'r py- 
dew bwn o drueni, i> bwn y dygwyd di gaD yr Adda cyntaf, 
y gelli gael yr olwg orcu ar Haul cyfiawnder yn ei boll ogoh- 
lant. Efeyw yr uil Adda, yr bwn a*tb gymmerodd allan o*r 
pydew er<?hyll, a'r clai tomlyd. 

Mor fawr oedd y cariad bwnw yr bwna guddiodd y fatb liaws 
o becbodea ! GweKvcb ei byd, yn cyrbaeddyd o dragywydd- 
oldeb i dragywyddoldeb, Ps. ciii. 7j ei ddyfnder yn myned 
mor isel a'th waredu di o uftem isod, Ps, Ixxxvi. IS; ei 
uwcbder yn dy godi i eistedd yn y nefolion leoedd, Epih ii. <>. 

Yn bedwerydd, Byddwcb ostyngedig, ymdd^gwch yn isel, 
cerddu'cb yn araf eicb boll ddyddiau. Na falcbVwcb ar 
cicb doniau, grasusau, breintiau^ na'ch cyrbaeddiadau : ond 
cofiwcb y buocb " yn blant digofaint megis eraill.*' Mae*r 
paun yn cerddcd yn araf, ac yn gostwng ei blu ccinwych 
tra fo*n edrych ar ei draed duon* £drychwch cbwitbau ar 
geudod y ffos y cloddiwyd cbwi o boni, a rbodiwcb yn ostyng- 
edig fel y gweddai iddyledwyr gras. 

Yn ol^, Byddwcb yn gwbl tros eicb Arglwydd. Mae pob 
gwraig yn rhwym i fod jn ddarostyngedig i*w gwrj ond mac 
rhwyniau deublyg ar yr bon a gymmerwyd oddi ar y domen^ 
neti o'r carcbar. Os gwaredodd yr Arglwydd chwi rhagdig- 
ofaint, dylecb o acbos byny, fod yn eiddoef; gweitbredii 
drosto, dyoddef erddo, a gwneyd yr byii a orcbymyno. Nid 
oes gany saint an rbeswm i gwyno o*i sefyllfa'yn ybyd, betU 
bynaga f)ddo hi. Hawdd i ni ddwyn y groes erddo ef, yr 
bwn a ddygodd y felldilb oddi axnom ni. liawdd y gallant 
bwy ddyoddef gwg dynion er ei fwyn ef, yr bwn a'u gwared- 
odd rhagdigofainc Duw ; a myned i*r tkh cr mwyn yr bwn a 
ddiffbddodd dfin uffi'm iddynt bwy. Bu dy gorpb a'th enaid 
a*r byn oil a feddi unwaith dan ddigofaint: efe a symudodd y 
(ligofaint, ac oni ehaiflP yr boll betbau byn fod at ei wasan- 
aetb ? lesu Grist yn nnig a barodd fod dy enaid yn rhydd 
oddivvrth ddigofaint; ac oni cbaiflfdy enaid gan hyny fod yn 
deml i'r Yspryd ? Bod dy galon beb fod yn llawn o fraw a 
gwallgoffwydd, sydd i*w gydnabod iddo ef yn unig j i bwy 
gan hyny y dylid ci rboddi) ond iddo ef > feod dy lygaid beb 



d by Google 



Cymhwysiad oV Athrdwiaeth, 13S 

cu dallii gan fwg y pydew, a'th ddwylaw beb eu rbwymo & 
chadwynau'r tywyllwcb, a'th dafod beb fod yn rbostio yn 
nh§n uffern, a*th draed beb fod yn sefyll yn y llyn sy'n llosgi 
o dSn a brwrastan, sydd i*\v addef yn gwbl i lesu Grist : ac oni 
cbaiff y llygaid wasanaethu iddo ef, y dwylaw byn weitbredu 
drosto^ y tafod hwn lefaru am dano, a'r traed byn redeg ei 
negesau ? Iddo ef. yr bwn sy'n credu ei fod yn blentyn digof- 
aint fel eraill, ond yn awr a waredwyd trwy lesu Grist, nid 
ymddengys dim yn ormod i wneyd neu ddyoddef tros ei waredwr, 
pan elwir ef i hyny. 

. III. I ddiweddu. Mi ddywedaf air wrtb bawb : Na feddylied 
neb yn ysgafn am becbod, yr bwn sy'n gosod y pecbadur yn 
agored i ddigofaint Duw. Na fydded i becbod ein natur, yr 
hwn a bletbpdd iau digofaint Daw, mor fuan am ein gwddf, 
fod yn betb bycban yn ein golwg. Ofnwch Dduw o berwydd 
ei ddigofaint arswydus. Crynwcb wrtb feddwl am becbod, yn 
erbyn yr bwn mae*r Arglwydd yn dwyn y fatb ddigofaint 
tanllyd. Edrycbwch ar .ei ddigofaint^ ofnwcb, ac na pbecbwch. 
A ydycb cbwi'n meddwl mai i beri ofn caetbiwus yuocb y raae 
hyn ? Pe felly byddai, gwell i un fod yn gaetbwas i Ddnw & 
cbalon grynedig, nag yn wr rbydd i'r diafol ^ cbydwybod ser- 
iedig, a cbalon adamantaidd. Ond nid fdly y mae ^ gelKvch 
ci garu ef a'i ofiii hefyd ^ ie dylecb ei wneutbur pe*baecb y 
saint o'r radd uwcbaf, Gwel Ps. cxix. 120. Matth. x. 28. Luc 
xii. 5. Heb. xii. 28,29.Er icbwi fynfid beibio i lyngclyn digof- 
aint, a bod yn Ngbristy eto mae yn rbesymol i'cb calon grynu 
wrtb edrych yn ol iddo. Mae eicb pecbod etoyn baeddu dig- 
ofaint, fel pecbqdau rbai eraill ; a pbetb dycbrynllyd fyddai 
bod mewn fiwrn danllyd; er i ni gael ein cadw rbag niweid 
tcwy law wyrtbiol Duw. 




M 

Digitized by VjOOQIC 



PKN III. 

' HOLLAWL ANALLU DYN I WAREDU EI HUKT* 
BHUFEINIAID V. 6. 

Canys Crista pan oeddym ni eto yn tveiniaxd^ mewn 
pryd afufarw dros yr annuwioL 

>" lOAN vi. 44. 

Ni ddichon neb ddyfod ataf Ji, oddieithr i'r Tadyyr 
hum a'm hanfonoddy ei dynu ef. 



(pAWSOM yn awr olwgar hollawllygredigaeth naturdyn, 
a'r UwyUi o ddigpfaint sydd yn gorwedd arno, aV llyngclyn o 
drueDi y mae efe ynddo yn ei gyflwr natur. Oiid y time un 
rhaa p*i drueni yn haeddu ei ystyried yn neilldu6l j set, ei holl- 
awl anallu.i'w adferu ei hun. Mae aduabyddiaeth o Lyn yiY 
angenrbeidioi i ddarostw^jg y pecbadar. Y petb wyf yn 
fwriadu yw, gosod ger eicb bron ycbydig o bethau, i ddangod 
i*rdyn diadgenedledig ei anallu fawn 3 fely gwelo angeorbeid- 
rwydd anbepgorol am Grist> ac am nertb ei ras. 

Gaa na all gwr a syrthio i bydew, waredu ei bun allan o 
bonawj ond Irwy un o ddwy ffordd ; naili ai trwy wneyd y 
cvTbl ei bun, neu trwy ddefnyddio y cymmorth a roir iddo gan ' 
arall : felly ni all yr annycbweledig waredu ei bun allan oV 
cyflwr bwnw, ond naill ai trwy ffordd y cyfammod gweitbred- 
oedd, trwy wneyd y cwbl ei bunan beb Grist j neu yn ffordd yr 
cfengyl, neu'r cyfammod gras, trwy ymaflyd yp Nglirist, a def- 
nyddio y cyramortb a gynnygir iddo gan Waredwr. Ond 
ocb ! raae yr annuwiol yn farw yn y pydew, ac ni all waredu 
ei bun yr un o'rddwy ffordd bon. . Ni all trwy y ffordd gyn- 
taf J canys mae y testun cyntaf yn dyw^dyd, pan ddaetb Crist 
i*n gwaredUj eln bod yn weiniaid, beb allu i*n badferu einbun- 
aiiu Yr oeddym yn annuwiol ; a cban liyny dan iwvtb o 
euogrwydd a digofaint 5 eto yn weiniaid, beb allu i sefyli dano, 
beb allu i'w |'wrw ymaitb^ oac i ddiangc oddi tano 3 felly diau 



d by Google 



Am Anallu Dyn. 135 

y buasai holl ddynolryw yn golledig, oni buasaj i Grist farw 
tros yr annuMriol, a dwyo cymmorth i i-ai na ailasent bytb* 
waredu eu hunain. Ond pan mae Crist yn cynnyg cymmorth'i 
bechadnriaidy oni allant ei dderbyn ? oni allant ddefnyddio 
cymmortb pan ddel I'w cyrbaedd } Na ; mae yr ail destun'yn 
dywedyd xOl allant. JVi ddichon neb ddyjod ataffi, (b. — y. 
credo ynof d'loan vi. 35.) oddieithr i'r tad ei dynu ef, Dyma 
dyniad a'n nertba i ddyfod, y rhai o'r biaen ni ailasent ddyfod, 
acban byny ni allant gymmortb eu buuain trwy ddefnyddio y 
cynnortbwy a gynnygir iddynt. Tyniad effeithiol yw hwn : 
nid y w ddim llai na gwrando a dysgu gan y Tad^ yr hyn pwy 
bynag a fydd gyfranogo bono> a ddaw at Grist^ adn. 25. Nid 
tynu yw hwn mewn 'ffordd o ddenu moesol yn unig^ yr ' 
hyn a all fod, ac sydd befyd bob amser yn aneffeitbiol | 
ond tynu trwy allu aofetdrol yw 'r tynu- hwn Eph. i. 
'9*y cyfryw ag sy'n anbepgoroi angenrbeidioli'r rbai sydd beb 
allu eu bunain i ymaflyd yn y cynnortbwy a gynnygir. — 
Gwrando gan byuy, O bechadur, a jgwel dy fod wrtb natur> 
ntewn cyflwr truenus^ yh gyfry w nad elli mewn modd yn y byd 
<ly waredu dy bun. Ti a'tb ddtnystriaist dy bun : a pha 
betb a* wnai di xn ag at dy wellbad ? Pa un o'r ddwy ffordd 
addewisi ? A gynnygi di hi dy bun ? Neu a ddefnyddi di 
gymmortb ^ A ddewisi di ffordd gweitbredoedd^ ynte ffordd 
yr efengyl ? Yr wyf yn gwybod yn dda na cbei«i di ffordd yr 
efengyl^ nes y gweli acbubiaetb yn anmhosibl yn ffordd y 
ddeddf. Gan hyrty mi ddecbreuaf He mac natur lygredig yn 
eJD dysgu i ddechreu, sef, yn ffordd y cyfammod gweithredoedd. 

I. Becbadur, dymunwn i ti gredu na ettyb dy waitb mo*r 
dyben. Qweithia, a gwna dy oreu, ni elli byth weitbio dy 
bun allan o'r cyflwr bwn o 'drueni a dfgofaint. Rbaid i tl 
gael Crist, neu fe'tb gyfrgoUir bytb. CrUt ynot yn iinig a all 
iod yn obaith y gogoniant. Ond os oes arnat flys rboi cais, 
yoa rbaid i mi osod o'th flaen,o air safadwy y Duw byw, ddau 
berb a raid i ti wiieutbiir : ac os gelli eu gwneutbur, rbaid 
addef y gelli adferu dy bun ; ond os na elli, yua »^i «lli wneyd 
•dim tu ag at dy acbubiaetb. 

Yn gyntaf, •* Os ewyllysi fyned i mewn i'r bywyd, cadw y 
gorchymynion," Mattb. xix. 17. Hyny yw, os myni trwy 
nv^ithio fyned i'r bywyd, rbaid i ti gadw y cleg gorcbymyn yn 
berfiaitb. Canys dyben y geiriau byn yw darostwng balcbdcr 
caloo y gwr, ac fel y gweiai angcnrhcidrwydd auhepgo'rol aii« 

M 2 

Digitized by VjOOQIC 



136 Am Anallu Dyn. 

Wared wr, gan fod yn anmbosibl cadw y djeddL Ma'r ajtteb 
yn addas Tr cyfarchiad. Mae'r Arglwydd yn rhoi attalfa ar ei 
Aics-gyfarchiad athraw dui adn. l6.' Trwy ddywedyd wrtho 
'* Nid oes n§b da ond iin, sef Duw," adn. 17. Fel pe dywed- 
asai, yr wyt- ti yn meridwl dy hun yn ddyn da, a miiinau yn un 
arall : ond pan sonir am dda, gail dynion ac angj(||on guddio 
eu wynebau o flaen y Duw da. Ac am ei ofyniaj, lie niae yn 
dangos ei duedd deddfol, nid yw Crist yn ei attcb, trwy ddy- 
wedyd^ •* Cred a chadwedig fyddi." Ni fuasai hyny mor addas 
1 un o^dd yn meddwl gwneyd yn eitbaf drostoei hun, ond cael 
gwybod pa beth da i*w.VTneuthur; ond yn gyfatldas i'r dymher 
yr ocdd cfe ynddi, parodd iddo gadw y gorcbymynion -, eu 
cadw yn dra manwl fel carcharwr yn gw)lied drvvg weith- 
redwyr mewn carcbar, rhag os diangc nebo bonynt, y bjdd 
i'w fywyd fyned yn eu He. Gwel gan hyny, O becbadur, bet'* 
a elli di ei wneutbur yu yr achos hwn : cauys os gwaredi di 
dy bun yn y ffordd bon^ rbaid i ti gadw gorcbymynion Duw 
yn berffaitb. 

Ac yn (1.) Rhaidi'tb ufudd-dod fod yn berffaitb o r&n yr 
cgwyddor j hyny yw; rbaid i'tb enaid, egwyddor y weithred, 
fod yn berffaitb l^n, ac yn gwbl ddi-becbod ; canys mae y 
ddeddf yh gofyn pob perfFeitbrwydd moesol, nid yn uaig yrx 
weittredol ond yn reddfol ; ac felly mae bi yn condemnio 
pechod gvvreiddiol, anmhuredd yu ein natur, yn gystai ac ya 
ein gv\eitbredoedd. Yn awr os gelli gyflawni hyn, gelli atteb 
gofyniad Solomon na aliodd neb erioed o biliogaetb Adda ei 
atteb, Diar. xx. Q. " Pwy a ddicbon ddywedyd mi a lauheaia 
fy nghalon }\ Ond oa na elli, mae'r diffyg bwu yn bechod ; 
ac felly yndy wneutbur yn agored i felldith,ac yn dy ymddifadu 
o fywyd; le, mae yu g.wneufbur dy boll weithredoedd, 
hyd yn nod dy weithredoedd goreu yn bechadurus ;. 
" Pwv a ddyry betb gl^n allan o betb aflan } Neb." — lob xiv. 
4. Ac ..a wyt ti yu tybied mai trwy becbu y dygi di 
dy bun o afael pecbod a tbrueni I (2.) Rbaid i*tb ufudd-dod 
befyd fod yu berffaitb o rauau. Hbaid ei i'od cyn Ueted a 
deddfDuw:, bs palli mewn un peth, ti andwyaist dy bun^ 
canya mae'r ddeddf yn cyboeddi ei mellditbion ar yr hwn nad 
'ywynarosyn yr holl heihau a ysgrifenir yndditGeX.'xxx, 10. 
Rbaid i ti roi ufudd-''dod..itufewnol ac allanol i'r boll ddeddf j 
cadw yr boll orcbymynion mewn calon a bywyd. Ostoridi 
un o bonynt, sicrha byny dy ddiuystr. Meddwl gwag neu air 
ofer a*rh ddwg dan y fellditb. (3.) Rbaid iddo fod yn berffaitb 



d by Google 



Am Anallu Dtfrr^ ^3? 

yn ei raddau, fel yr otedd ufiidd-dbd Adda f ra parbaodd yn ci 

ddiniweidrwydd. Hyn mae'r ddeddt yn ei oFyn, ac ni cbym- 

iner lai, Matth. xxii. 37. ** Ceri yr ArgUvydd dy Dduw ftlh 

lioll galon, A'th boll enaid, ac a'tb boll feddwl/' Os bydd un 

gradd o'r cari ad bwnw, mae'r ddeddf yn ei ofyn, yn fyr> os 

na fyddpob rbam o'tb ufudd-dod yn cyflawn atteb i*r ddeddf; 

mae'r diffyg bwnw yn doriad o*r ddeddf, ac felly yn dy adael di 

dan y felldiib. Gall un ddyfod a cbymmaint o ddw'fr ag a alio 

ef'e gludo, i d^ a fo ar d^n, er byny y t^ yn cael ei losgi, o 

eisiau digon o ddwfr i ddiffoddi *r t^n. Felly y gelli ditbau 

wneutbur a allecb i gadw y gorcbymynion^ ac os palli di yn y 

radd leiaf yn yr dfudd-dod mae'r ddeddf yn ofyn, dinystriaist 

dy livin am bytb ^ oddieitbr i ti yraaflyd yn Ngbrist, a chyfrif 

dy gyfiawnder dy hun fel bratiau budron, Gwel Rhuf. x. 5. 

Gal. iii. 10. Yn olaf, Rbaid iddo fod yn wastadol^ fel yr oedd 

ufudd-dod Crist yr bwn oedd bob amser yn gwneuthur yr byu 

pedd fpddion gan ei Dad ; canys rbediad y ddeddf yw, ^'Mell- 

digedig y w pob yn nad yw yn aros yn yr boll betbau a ysgrif- 

enir yn llyfr y ddeddf iV gwneutbur hwynt." Caoys, er fod 

ufudd-dod Adda yn berffaitb, tros ams_er5 etotrwy iddo ballu 

meivn un pwngc, &ef, bwyla y ffrwytb gwabarddedig, aetb dan 

fellditb y gyfraitb. Pebyddai un fyw Jn ddeiliad gwasanaeth- 

gar i*w dywysogbyd ddiwedd ei ddyddiau, ac yna bradfwriadu 

yn ei erbyn, b'yddai raid iddo fa^w am ei drosedd. Felly titbau 

er y gellit dros dy boll fywyd fyw menn ufudd-dod jierffaith i 

ddeddf Duwj a (lira ond yn awr augeu lettya nieddwl gwag 

jieu lefaru gair ofer; y gair ofer neu y nieddwl gwagbwnw a 

ddiieai dy boll gyfiat\'nder oV blacr\, ac a'tb ddinystriai di 3 

sef, yn y ffordd yr wyt ti yn ceisio dyfod i fynu'. 

Yn awr dyma yr ufudd-dod yr ydwyt i'vv gyflawni, os niyni« 
ddyfod i fynu yn ffordd y ddeddf. Ac er y gelUt ufuddbau fel 
hyn, mae*r ddeddf yn dy ddal i lawr mewn cyflwr o ddigofaint, 
^les i ofyniad arall o boni gael ei gyfiawni, fef, 

Yn ail, lUiaid i ti dalu yr byn sydd ddylediis arnat. Sicr 
yw dy fod yn becbadur : a ]>ba betb bynag a elli fod rbagllaw 
rbaid i gyfiawnder gael ci foddloni am y pecbodau aetb beibio. 
Bbaid ianrbydedd y gyfraitb gael ei^ arnddiffyn trwy 1 ti ddy- 
pddef y digofaint cyboeddedig. Fe allai dy fod wedi diwygio, 
oeu dyfod yn awr yn bwriadu byny, a'tb fod yn ymroddi i 
gadw gorcbymynion Duw. . Ond* pa betb a wnaetbost neu a 
wnai i*r beu ddyled ? Mae dy ufudd-dod perffaith i Dduw, 
yn ddyledus iddo, an^ vr amser y cyflawnir ef| ac ni aU 
M 3 



d by Google 



laS Jim Analia Dyn^ 

wncuthur lAwn am y pechodau blaenorol, mwy nag y gwD^j.! 
clyddynv^r wrth dalu ardretb y flwyddyii bresenuol, focldloni ef 
ieistr am yr ben dd)led. A all talii dyledion newydd ryddbau 
gwr oddiwrtb ben gytVifon } Na all, na thwyllwcb eicb bun- 
a in, cewcli weled y rbai byn oil yn ngbofrestr Duw, *' ac 
wedi ei selio yu mysg ei drysorau. Dent, xxxii. 34. Rbaiil 
gan byny, i ti naill at dyoddef y digofaint yr*wyt yn agored 
iddo trwy bcchod yii ol y gyfraitb -, neu rbaid i ti gjduabod 
na elli ei oddcf, a dyfod at y MetcbnVydd, yr Arglwydd lesii 
Grist. Gad i mi ofyn i ti, a wyt ti yn abl boddloui cyiiawn- 
der ,Di\w ? A elli di dalu dy ddyled dy bun ? Diau nas gelli : 
canysDtiw anfeidrol y w yr hwna ddigiaistja'r gosp^yn gyfatteb • 
ol i*r bai, 9ydd anfoidroj. Ond ni all fod dy gosp neu'tb ddy- 
oddefiadau di yn anfeidrol eii gvvertb, am mai creadur meidrot 
wyt : felly rbaid eu bod yn anfeidrol eu parhad 3 byny y\y 
rhaid iddynt fod yn dragywyddol. Ac felly nid yw dy boll 
ddyoddefiiadau yn y byd ond gwystl o'r byn a raid i ti ddy- 
oddef yn y byd a ddaw. 

Yn awr, becbadur, os gelli atteb y gofynron byn, geWh 
ymachub yn llwybr y ddeddf. Ond, a wyt ti ddim yn adnabod 
dy anallu i wueyd dimoV petbau byn, Uawerllai eu cyflawni 
oil ? Eto oni wnai y ^cwbl ni wnai ddim. . Tro gan byny i 
fyw fel y mynecb, yr wyt mewn cyflwr o ddigofaint. Estyn 
dy ufudd-dpd nior belaetb agy gelli y dvoddef yr byn a ddyry 
Duw arnat, Ve, chwanega, os myni, at y haich, a rbodia dan y 
<?wbl, yu holla vvl amyneddus 3 eto ni foddlona byn oil mo 
ofynbn y ddeddf. A cbau byny yr wyt eto yn greadur dinys- 
triol. Ocb ! becbajiir be^h wyt ti yn ei wneutbur, tra'r wyt 
yn ynidrecbu i waredu dy bun, ac nad wyt yn derbyu ac yn 
ymuno k Christ ? Yr wyt yn llafurio yn y tSn, yn ymflinb 
am oferedd 3 yn llafurio am fyned iV nefoedd trwy 'r drws a 
gauodd Adda a'i bechod 3 fel na all efc na neb o'i hiliogae^h 
fyned i mewn trwyddo. Oni well di gleddyf tanllyd cyfiawn- , 
der yn dy gad w oddiwrtb bren y bywyd ?. Oni cblywi di y 
ddeddf yn datgan ra^lldith ar yr byn oil wyt yn ei wneutbur, 
ie, ar dy ufudd-dod,<iy weddiau,dy ddaorau,dy ddiwygiad yn dy. 
fywyd, &c y o berwydd dy fod dan lywodraetb y ddeddf, nid 
yw dy weitbredoedd goreii cystal ag y mae hi yn gofyn eu bod 
tan boen y fellditb? Credwdi byn, os byddwcb byw a marw 
allan o Grist, beb eicb uno yn weithredol iig ef, fel yr ail Adda, 
yr Yspryd sydd yn by wbau, ac beb ddyfod dan gysgod ei waec^' 
ffj ic, er i (jbwi wneutbur mwy nag a wnaeth neb ar y ddaeai;. 



d by Google 



^m Anallu Dy^, \3g 

i gadtv gorcliymynion Duw, ni chewchchwi byth weled wyncb 
Duw mevvn heddwch. Pe byddai i ti o hyn allau, ymadael 
«^m byth a phleserau*r1)yd', a*i boll orcbwylion, ac o hya allan 
boeni dy bun k diui ond iecbydwi iaetb dy euaid ; pe'r ymneill- 
duit i anialwcb^ a byw ar wellt y macs a bod yn gyfaill iV 
drei^iau a*r dylluanod ; pe'r^ymueiftduit i dwll tyvvyll yn y 
ddaear, ac ivyio ynoam dy bechodau^ nes i titvoed yn ddall, ie 
wylo boll leitbder dy gqrpb ; pe cyffesit &'tb dafod nes iddo 
lynu wrlh daQod dy enau, a gweddio nes i'tb liniau fyned cyn 
galeted achyrn, ymprydio nes i'lh gorpb fyned fel ysgerbivd, 
ac wedi byny ei roi f w losgi j aetb y gair o enau yr ArgUvydd 
niewn cyfiawnder,.ac ni ddycbwelj tVtb gyfrgoJIid erhyn oll^ 
am nad wyt yn Ngbrist, loan xiv. 6, "Nid y wneb yn dyfod at 
y Tad ond trwof fi.'* Art.iv.l2, *'Nid oes iechydwiiaeth yn neb 
arall." Marc. xvi. ifi. ** Y neb ni cbredo a gondenmir.** 

Gwrthddadl, Ond mae Duw yn Ddu\y trugarog 3 ac y mae 
efeyngwybod na aliwn atteb y gofyniadau byn : Yr ydyni 
gan byny yn gobeithio cael ein hacbub trwy wneuthur orea 
galloui, a cbadiv y gorchymynion hyd eitbaf ein gailu. Jtteb, 
(1.) Er dy fod yn aliuog i Vneutbur llawer o betbau, ni elH 
wneutbur un petb yn iawu ; ni elli wneirthur dim syg^mmer- 
rfdwy ger brou Duw, yr wyt a//a« Grist, loan xv. 5, ** He- 
bof fi ni ellvvcb cbwi wneutbur dim.'* Ni ail dyn diadgenedl- 
edig, fel tydi, wneutbur dim ond pechu, fel yr amlygwyd eisoes. 
Becbod yw dy weitbredotdd goreu, ac felly chwanegani dy 
ddyled i gyfiawoder: pa fodd gan byny y gellir dysgwyl iddynt 
ei ileibau hi > (2 ) Pe addawai'r Arglwydd achub dynion os 
bydd iddynt wneutbur cyifimalnt ag allont mewu ufudd-dod i'w 
orchymynion ef : mae genyra le i feddvvl, ua achubid neb ya 
y ffordd b5no: canys pa le y mae 'r dyn sy'n gwneyd oreu ag 
alio?. P\yy sydd heb weled llawer o Iwybrau gwyrgani a 
wnaetb^ a allasai ocbelyd } Mae cymmaint o betbau i*w 
gwneutbur, cynnif^r o budoliaetbau i'n dwyn oddiar Iwybp ein 
(iyledswydd, ac y niae'n natur mor barod i gael ei tbanio gan 
uffern^ fel y pall wn meyvn rbyvy bwngc a allem ei gadw. — 
Ond yn (3.) Er i ti wneutbur yr hyn, a elli;, ofer y gobeitbi 
gaeldy achub yn y ffordd bono. Ar ba ran o'r Bibi mae dy 
obaith wedi ei sylfaeuu \ Nid yw wedi ei syifaenu ar y ddeddf 
na'refengyl, ac felly nid yw ond twyll. Nid yw wedi ei sylr 
|aenu ar yr efengyl, canys mae'r 'efengyl yh gyru yr enaid o 
l^pno eihuQ^ ^t Grist am y cwblj ac y mae yu cadarnhau ^ 



dbyGoogk 



140 ^m Anallu D^n, 

ddeddf, Rlmf. iii. 31. Felly ni all fod dy obailb wedi ej syl- 
fabnu ar ddim, ond ai* adfeitiad y gyfraitb, yr hon o fa^vrba 
yr Arglvvydd ac a'i gwua yn anrbydeddus 5 ac felly mae ya 
amlvvg iiad yw wedi ei syl(aenii ar y gyfraitb cbwaith. Pan 
osododd Duw Adda 'i weitbio am ddedwyddwcb iddoei bun 
a'i biliogaetb^ perflfailb ufudd-dod oedd yr amrnod gofynedig 
iddo; a mellditb ani antifudd-dod. Wedi iddo ef dori 'r 
ddeddf, yr oedd efe a-i biliogaeth yn ddarostyngedig i'r gosp 
ddyledus, ac befyd yn rbwym i ufudd-dod perfFairh : canys 
■afresyniol yw nieddwl y byddaj i becbod dyn a'i ddyoddefaint 
am ei becbod, ei ryddhau odiiwrtb ddyledsw^ydd o ufudd-dod 
|>erffait;h i*\v Greawdivr. Pan ddaetb Crist yn lie yr etboled- 
igion, i wevtbio eu iecbydwri etb, yr un oedd yr ammodau.* 
Yroedd yr etboledigion yu garcbarorion gan gyfiawnder : os' 
ewyllysia efe eu gwaredu mae'r ammodau yn bysbys. llbaid' 
iddo roi iawcf am eu jiechodau, tnvy ddyoddef y gosp ddyledus 
$im danyiit. Rbaid iddo wneuibur yr byn ni allant hwj^ 
wneutbur, sef, ufuddbau'n berftaitb i'r gyfraitb ac felly cyf- 
lawni pob -cyfiawnder. A byn oil a wnaetb efe, ac felly d^eth 
yn " ddiwedd i'r ddeddf er cyfiawnder i bob un sy'u credu," 
libuf X. 4. Ac a wyt ti yn meddvvl y lleiba Duw yr ammod-' 
au byn i ti, pan ns^ leibaodd hwynt i'w Fab ei bun? Na 
ddysgwyl byn, pe bait yn ei erfyn ft dagrau o waed j canys pe 
llwyddent, bwy a Iwyddent yn erbyn gwirionedd, cyfiawnder, 
ac anrbydedd Duw, Gal. iii. 10. *' Melldlgedig yw pob tiii 
nid yw yu aros yn yr boll betbau a ysgrifenir yn llyfr y ddeddt^ 
i'w gvvneutbur bwyut/' adn. 12 *' A'r ddeddf nid yw tf 
llydd : eitbr y dyn a wna y petbau byny fydd byw trwyddynt." 
Mae'n wir fod Duw *n drugarog : ond oni all efe fod yndru- 
garog beb eicb acbub cbwi mewn ffordd sy'n alngbytunol ftt 
ddeddf a'i efengyl > Oni amlygwyd ei ddaioni a'i drugaredd 
yn ddigon cglur yn anfoniad ei Fab, i wneutbur yr byn naL 
allai y ddeddf, o berwydd ei bod yn wan trwy 'r cnawd > 
Darparodd gymmortb i'r rbai na allent gymmoitb eu hunain y 
ond yr wyt ti yn annheiuiladwy o'tb wendid, yn ymdi'ecbu i'tb 
acbub dy bun trwy dy weitbredoedd, pryd na elli ei wneutbur 
mwy na symud mynyddoedd o bres o'u He. 

O berwydd pa bam, penderfynaf, dy fod yn bollawl analluog 
i adferu dy bun trwy 'r ddeddf* ' Ac, 'O na pbenderfynit byny 
dy bun. ' 

II. Ceisiwn yn nesaf ddangos beth all y pecbadur wneuth- 
Vr yn ffordd yr efengyl. Mae'n debyg dy fod yn noeddwl, %\ 



d by Google 



Am Analla Dyn, 14 i 

ua elli wneiitbur y cwbl dy hunan ; eto tryvy fod Crist yD cyn«* 
nyg nertb i ti^ y gelli o'lb ntrtb dy hui> dderbya bwnvv a'i 
ddefoyddio er dy adferiad. Ond O becbadur, gwel dy eisieu 
o ras Crist : gwir yw fod cymmortb yn cael ei gyniiyg j ond 
ni elli di ei ddeibyn j maerbaflT wedi ei bwrw allaii iddwya 
pecbadiiriaid lIoDg-ddryiliog i dir ! Ond nid oes ganddynC 
ddwylaw i ymaflyd ynddi. Maeut fel babanod wedi eu bwrw 
ar wyueb y maes ; y rhai a lewygant er fod bwyd yn agos 
atyntj oddieitbr i ryw un ei roi yn eu genau. . £r argyhoeddi 
dynion aoiaool o byn, ystyjier, 

Yn gyntaf, Er fod Crist yn cael ei gynoyg yn yr efengyl, 
eto uiallant gredu (ynddo. Ffjdd acbuboli sydd ffydd ethol- 
edigion Duw; rbbdd neiUduol Daw iddynt, yn caelei gweitb- 
redu trwy 'r Yspryd. Cynnygir iecbydwriaetb i'r rbai agred- 
aot.ya Ngbristj ond pa f odd y gellwch chwi gredu f loan v. 
44. Fe'i cynnygir i'r rbai a ddcl at Grist 5 ond ni ddicbon 
neb ddyfod ato ef oddieitbr i'r Tad el dynu ef. Fe'i cynnygir 
i*r rbai a edrycb arno ef yr bwn a ddyrcbafwyd ar drustan yr 
efengy]. Num. xxi. 9. Ond mae dyn anianol yn ddall yspryd' 
o2,I>at. iii. 17. Acnidyw'n gwybod petbau syddo Yspryd 
Duw, oblegyd ynysprydol y bernir hwynt, 1 Cor. ii. 14. le, 
pwy bynag a ewyllysio deued, Dat. xxii. 17. Ond- rbaid i 
ddydd nertb Duw gyfarfod ag ef cyn y daw efe, Ps. ex. 3.^ — 
Yn at/.Nid oes gan ddyn wrtb natur ddim trwy yr hyn y gall 
cfe ynaallyd yn y cynomortb a gyimygir yn yr efengyl. Mae 
eie wedi ei fwrw i'r m6r o ddigofaint ; ac yn rbwym draed a 
dwylawj fel na ail efe gymmeryd gafael yn rbaffau cariad a 
estynir iddo yn yr efengyl. Ni all y saer mwyaf celfydd 
weitbia beb arfau -, ac ni all y cerddor medrusaf cbwarae ar 
offerjo nllan o gy wair. Pa fodd y gall dyn gredu ac edifarbau, 
pau siae ei ddeall yn dywyllvvcb, (Epb. v. 8.) ei galon yn 
galoQ garreg, yn annihlygedig ac yn annbeimladwy, (£zek. 
X7CXYU26.) ei sercbiadau wedi eu llwyr fwrw allan o bobtrcfii -, 
yr bwn sy*n groes i ddaioni, ac yn gViryro at ddrwg ? Mae 
brelcbiaa gallu natuhol yn rby fyr i gyrbaeddyd cymmortb 
goruwch naturiol : am byny y rbai sy'n meddu fwyaf o bonaw 
yn fynycb sydd ddieitbraf i betbau ysprydol, Mattb. xi. 25, 
'* Cuddiaist y petbau byn oddi^srtb y doethion a'r deallus." 

Yndrydydd, Ni all dyn weitbio' cyfnewidiad acbubol arno 
ei bun : eto rbaid ei gyfnewid, onid e ni all gredu nac ufudd- 
liau, na myned i'r nef. Ni all un vveitbred fod, heb egwyddor 
gyfaddas. Credu, edifarbaq, a'r cyffelyb, sydd fl&wytb yr 



d by Google 



•1*42 Am Ancillu Dyn, 

onian ncwydd, ac rii all yr hen nattit lygiedig dd^vyn y fath 
ffrwytb. ' Yn awr lieth all dyn wrth^natur wneuthuryn yr 
acfaos hvirn ? Rbaid ei ail en\, sCi ad-genbcdlu i obaith bywiol. 
Megis naall plenty n fod yn wneutburol ynei enedigaetb, felly 
ni all dyn fod y a' wneutburol, ond yo ddyoddefol yr ei ailened- 
igaetfa. Mae'r galon wedi ei cbau yn erbyn Crist : a Duw yn 
unig a all ei hagoryd, Act. xvi. 14. Mae efe yn farw mewn 
pecbod, rbaid ei fywbau, ei godi p'r bedd. Pwy allwneutbur 
byn ond Duw ei bun ? E|ih. ii. 1 — 5. IS, rbaid ei '* greii 
yn Nghrist Icsu i weithredoedd da," Eph. ii. 10. Gwaith 
Duw bollalluog yw bwn, ac ni wneir ef gan allu Iki. 

Yn bedwerydd, Mae dyn ya ei gyflwr diry wiedig yn gwbl 
analluog i wneyd dim da, fdl y dangosWyd o*r blaen 5 pa fodd 
yna y gall efe ufuddbau i'r efengyl ? Mae ei natur yn bollol 
groes Vr efengyl, pa fodd y gall efe o bono ei bun, gytuno -k 
tbrefn yr iecliydwriaetb, a derbyn y feddyginiaetb a gynnygir ? 
Mae llygredigaeth natur dyn }n dilys ddangos ei analluog- 
rwy dd i wellau ei bun inewn un fFordd : A pbwy by nag a 
welodd y naill rliaid iddo addef y Uall; canys niaent yn sefyll 
ac yn syrtbio y'ngbyd. Pe cynnygid yr byn oil a wnaetli Crist 
i'r dyn diadgenedledjg, am un meddwl da, ni allai efe ei gyf- 
lawnl, 2 Cor. iii. 5. " Nid o berwydd ein bod yn ddlgoDol o 
bonom ein bunain i feddwl dim megis o bonom ein bunain.'*— • 
Pe addewsid ef ar yr ammod d air da, eto " pa wedd y gellwch 
lefaru pethau da, a cbwi yn ddrwg ?" Mattb. xii. 34. le, pe 
gadewid i cbwi ddewis y peth bawddaf 5 Mae Crist ei bun yri 
dyvredyd^ loan. xv. 5. ** Hebof fi ni ellwcb cbwi wneutbur 
dim." 

Yn olaf, Fe wrthwyneba dyn anianol gynnygiad yr Ar- 
glwydd i'w gymraorth ef 3 er byjiy fe orclifygir y gwrtbwy- 
nebrwydd bwnw yn yr etboledigion trwy ras anorcbfygol, A . 
all y galon jgarreg amgen na gwrtbwynebu y dyrnod } Nid yn 
unig raae anallu, ond gelyniaetb a cbyndjnrwydd yn ewyllys 
dyo wrtb natur. Duw a "#yr, O ddyn anianol ! (pa un a 
wyddost tl ai peidio) •' dy fod yn galed, a*tb w^r fel y gieayn 
baiarn, ii'tb dalceil yn bres,** Esay xlviii. 4. " Ac ni ellir dy 
orclrfygu ond gan yr bwn a dorodd y pyrtb pres, ac a ddryll- 
jodd y barau beieirn. Gwaitb ii&iwr yw dycbvrelyd pecbadur* 
Weithiau bydd fel pe bai w^edi ei ddal yn rbwyd yr efengyl ; 
eto buan luae'n llltbro ymaitii vvpdi'n. Mae*r bacb yn cael 
gafael ynddo j ond mae efe yn ym^ingo, nes myned yn rbydd 
oddiwrtho, ac yn ffoi gyda bri*v gwaedlyd. Pan fo gobaitb 



d by Google 



Jm Analla Dyn, 143 

da am dano gaii y rhai sydd yn ei eagor drachefn hyd 09i 
ffurfier Crist junddo ; mynych wedi'r cwbl maent yn esgor ar 
wynt. Mae'r galon dwyllodrus yn gwncyd Uawer ystryw i 
ochel lachawdwr, ac i dwyllo y dyn am ei ddedwyddwcli tra- 
gyivyddol. Felly mae yr annuwiol yn gorwedd ac yu suddo 
mewn cyflwr o bechod a thrueni, yn ' holla wl analluog^ i wa- 
redu ei bun. 

Gwrthadl, (1.) Os ydym niynbollawl aualluog i wueutbur 
da, pa fodd y gall Duw ofyn i ui ei wneutbur ? Atub, 
Gwnaetb Duw ddyn yn vniawn, Preg. vii. 29- Uboes iddo 
allu i wneutbur pob petb a ofynai gyiddo ; ond collodd dyn y 
gallu hwn trwy ei drosedd. Yr oeddym yn rbwym i wasau- 
aethu Duw, ac i wneuthwr betb bynag a orchymynai efei 
Di, fel ei greaduriaid j ac yr oeddym dan rvvymau ycbwanegal 
y cyfammod i hjny. Yn awr, gan i ni, trwy ein trosedd, 
analluqgi ein bunain ; a gyll Diiw ei bawl i ofyn ein tafg o 
herwydd i ni daflu ymaitb y nertb a roes ef i ni iV gyfiawni^ 
Onid oeg gan yr ecbwvnwr bawl i ofyn ci arian ei i'r dyledwr 
cu gwastraffu, ac na ail efe eu talu ? Sicr y\y, os na all Duw 
ofyn dim mwy i ni nag ydym abl i'w wneutbur; uid rbaid 
wrth un niodd i'n bacbub rhag digofaint, ond ^wneyd ein 
hunain yn analluog i bob gwasanaetb, a'n banaddasu ein bun- 
ain i wasanaethu Duw y'mbob modd, fel mae dynion drwg yn 
gwneuthur yn fynycb : ac felly po ddyfnaf y suddo un meWti 
pecbod, diogelaf y\v rbag digofaint ; canys lie ni alio Duw 
. ofyn gwasanaetb genym, nid ydym yn )>ecbu wrtb ei esgeii* 
luso; a.Ile ni bo pecbod nid oes digofaint. Mewn pertbynasi 
iaith yr enaid bun'anol yn erbyn rhoi ein cyfoetb yn Haw 
Adda; egturwyd cyfiawnder yr orucbwyliaetb bono oV blaen. 
Ond mynych y mae y dyn diarlgenedledig yn bwrw yroaith 
weddillion gallu naiuriol, y goleua'r gallu, a geir yn mysg ad- 
fail dynolryw. ]e, y*mbellach ni cbred dyn ei anallu i'w 
acbub ei bun : felly o'i enau ei bun y condemnir ef. le, y 
rhat sy*n gwneuthur eu hanallu yn esgus dros eu segurdod^ 
ydynt fel eraiil yit oedi dychwelyd at Dduw o dro.i dro: dan 
argyboeddiad gwnant lawer o addunadau i ddiwygio, ond ar 
ol byny nid ystyriant ; oedant eu bedifelrwcb byd wely angeu 
fel pe gallent acbub eu bunain mewn moment ; yr byn sy*n 
dangos eu bod beb gredd eu hanallu^ beth bynag a gymmer- 
aut arnynt. 

Yn awr, os gqll Duw ofyn gan ddynion yr byn ni allant ei 
WQCutbdr } gall mewn cyfiawnder eu cospl am beidio ei 



d by Google 



J 44 Am Anallu Dyn, 

wneiitbiir, er eu bod yn anallnog. Os oes gamldo allu i ofyn 
dyled o ufudd dod, mae ganddo allu liefjd i fwrw y dyledwr 
metb-daledig i garchar am na thftl efe. Y*mhellach, er na 
fedd dynion anianol allu grasol, nid ydynt heb allu naturioi, 
er hyny. nid ydynt yn ei ddefnyddio Gallant wneuthur 
llawer o betbau^ nad ydynt yn eugwneutburj afc felly bydd 
eu daninedigaeth yn gyfiawn. le, mae eu boll anallu i ddaioni 
yn wirfoddol ; ni fynant ddyfod at Grist, loan v. 40 ; nid 
editarbant, ond byddant feirw, Ezek. xviii. 51. Felly fe'u 
condemniryn gyBawn, am na tbroant at Dduvv^ na dyfod at 
Grist'5 ond caraut eu cadwynau yn fwy na*u rbyddid, a thy 
wyllwch ynfwy na goleuni, loan iii. 19. 

Gwrthadl (2.) Pa bam yr ydych yn pregetbu Crist i ni, ac ^ 
yn ein galw i ddyfod ato, i gredu, edifarhau, a dilyn moddion 
gras? Atteb. Am raai eicb dyledswydd yw gwneutbur. 
byny. Eicb dyledswydil yw derbyn Crist fel y cynnygir ef yn 
yrefengylj edifarhau am eicb pecbodau, a bod yn sanctaidd 
ym mbob ymarweddiad j mae Duw yn gorcbymyn y petbau 
byn J a'i orchymyn ef, nid eicb gallu cbwi yw rlieol eicb 
ymddygiad. Hefyd, y galwedigaetbau a'r annogaetbau hyn 
yw y moddion a drefnodd Duw i ddycbwelyd yr etboledigion, 
ac i nddl gras yn eu calonau : iddynt bwy mae ffyddyn dyfod 
truiy glywedy Rbuf. x. 17. Tra maent mor analluog i'w cym- 
mortb eu bnnain ageraill o ddynolryw. Ar seiliau da y gall- 
■wn, ar orcbymyn Duw, Jr bwn sy'n cyfodi y meirw, fyned at 
eu beddau, a gwaeddi *' DefFro di yr bwn wyt yn cysgu, a 
cbyfod oddiwrtb y meirw, a Cbrist a oleua i ti,** Epb. v, 14, 
A cVian nad yw yr etboledigion yn adnabyddus nac yn wa- 
hanol oddiwrtb eraill cyn eu dycbwelyd j fel y mae'r haul ya 
ty wynu ar wyneb y dyn dall, a'r gwlaw yn disgyn ar y graig, 
cystal a'r tir ffrwytblon ; felly yr ydyra ninnau yn pregetbu 
Crist i bawb, ac yn saetbu y saetb ar antur, yr bon mae Duw 
ei bun yn ei cbyfeirio, fel y gwelo yn dda, Er hyny nid yw y 
galwedigaetbau a'r annogaetbau byn yn gwbl ofer, byd ynnod 
i*r rbai fydd yn ol. Gall y cyfryw bersonau gael eu liargy- 
boeddi, heb eu dycbwelyd : ac er na sancteiddir bwy trwy y 
moddion byn, eto fe allai yr attelirbwy rbag rhedeg i be«bodau 
rbyfygus, y rhai heb byny a gyflawnent. Mae moddion gras 
mewn dull o ddweyd, yn perarogli llawer enaid niarw, y rhai 
ni fywbeir byth trwyddynt : er nad ydynt yn eu bywbau 
hwynt, eto maent yn eu cadw rbag arogli mor ddrewUyd ag y 
gwnaent heb byny. I ddiweddu^ er na elli dy adferu dy bun^ 



d by Google 



Jm Anallu Dj/n, 145 

Ba gafaetyd yn y cjmmorth a gynnygir i ti yn.yr efengyl ; eto 
frwy ailu natario) gelli ddefnyddio y moddion allanol, trwy y 
rbai y raae Crist ya cyfranu bendithron y pnyoedigaetb i 
bechaduriaid damniol^ y rbai sy'n gwbl analluog i acbub eu 
btinain o*u cyfiwr natur. Gallit wneuthur ilawer o betbau, pe 
myuit, a*th osodai ar yr iawn ffordd i gael cyiiimortb ganyr 
Arglwydd lesu Gri^t. Gelli fyned cyn belled, fel na byddit 
hell oddiwith deyrnas Duw, fel y^wnaeth y Pb-irisead pwyllog. 
Marc xii. 34'. Kr« fel luae lie i feddwl, nad oedd gauddo allu 
goruwchnaturioU Er na eJli iacbau dy bun, eto gelli ddyfod 
at yllyn, lie y nieddyij:iniaeth\vyd Uawer cyuddrwg a tbitbau; 
ac er nnd oes g^^nyt neb i*tb fwrw i'r dwfr^ eto gelli orwedd 
wrtb ei Ian : a pb<vy a wyr na ddaw yr Arglwydd beibio, a*tb 
iacbau fel y gwr claf bwnw yn loan* v. 5, 6, 7> 8. Rwy*n 
gobeithio nad yvv Satan yn eich cadw yn eicb tai, nac yn eicti 
dal yn eich maesydd ar y Sabbotb : ond yr ydycb yu rbydd^ 
a gellwcb wylied wrtb hyst pyrtb doetbineb, os mynwcb. A 
pban ddeiiwcb yno nid yw Satan yn euro tabyrddau yn ejcb 
clustiau, fel na ell web gKwedbetb a ddywedir : nid oes rbaid 
arnoch i droi heibio yr byn a glywocb oil i eraill ; gellwcb 
gymbwyso 1 cbwi eicb huimin, yr bya a bertbyn i*cb cyflwr 
a*cb 8«»fyllfi : a pban elocb adref, nid ydych yn cael eich 
rhwymo yn eich tai. He, fe allai, nad oes dim ymddiddanion 
crefyddol } ond gellwcb yraneillduo i le dirgel He y caecb fy- 
fyrio, a boli eicb hunain ar yr byn a glyivsocb. Nid wyt yn 
feddiannol o yspryd mud fel na elli gael dy dafod yn rhydd i 
weddi'o ar Ddnw» Ni'tb yrir o*tb wely at dy waith, ac oddi* 
wrtb dy waitb i'tb wely dracbefn, na ellit, pe inynit, weddi'o ar 
Dduw, mewn perthynas i'tb enaid dinystriol. Gellwch boli 
eicb buiian, y*ngbylch cyflwr eicb enaid mewn symlrwydd, fel 
y'ngwydd Duwj gallwcb ganfod eicb bod heb ras, ac y 
byddwcb yn golledig hebddo, a gellwch weddio ar Dduw am 
datto. Mae y pethau byn y*ngbyraedd gal^u naturiol, a gellid 
eu bymarferyd lie ni bo gras, libaid i byn cbwanegu dy fai, 
sef dy fod mor ddidrafferth y*ngbylcb cyAwr dy enaid gwtrtb- 
fawr. Ac os ni wnei yr byn a elli ei wneuibur, fe*tb gon- 
demnir, nid yn unig am dy ddifl'yg o ras> ond am ei ddi3'styru 
Gwrthadl (3.) Ond mae byn oil yn ofer, gan ein bod ni ya* 
bollawl analluog i achubein hunain o gyflwr pechod a digofaiut. 
^ttebfl^Si roddwcb le iV twyll bwn gan ei fod yq gwafaanu yr byn 
« gyssylltodd Duw ; sef^ arfer y moddion^ a cbydnabod ein 

N 

Digitized by VjOOQIC 



146 Jm ^naliu t>$fk 

henalhi. Os bytb yr argyhoeddir di gnn Yspryd Duw, d&vi ya 
. bollawl gydnahyddus o'tli anRlIti, a byddt dr^ ilafiinis yti aiier 
y moddion. Gwneidrosot dy bun, fel pe byddit i wiiQiirhur 
y cwl)l J ac eto cytrifi yr hyn ,«H a wnei, fil pc byddit h«b 
wneuthur dim. Oni wnei di ddtm dtosot dy bun am na elli 
wncutbur y cwbl > Na #na *r fath ga^giiad annuwioi yn cr- 
byn dy enaid. Gwna yr byn a allecb ; ac fe allai tra fytldi yn 
gwneut>uir yr byn a allt^h, y gwna Duw drosot ) r byn ui elli 
«»i wneutbur *'A wyt tJ yn deal! y petbauyr wyt yn eu darlleo?" 
ined()ai Philip wrih yr Kunnch : Pa /odd y gcillaf, m«ddai 
yntan, odr'ieifkr i rijw t/« fy nghyfarv>yddo i 9 Act. tiii. 30, 
31 Ni aUai ddenl) yr adt)od oedd yn ei d<larlleH : eto gellai 
ei darllen : gwnaeth yr hyn a alUi, darlknottd^ a tbra yr ^eA6. 
yn darllen, danfonodd Duw iddo gyfarwyddwr. Yr oedd Is- 
rael mewn cyfyntrder mawr wrtb y itior cc»cb. A pha fodd y 
galient achub eu liUnain, pan oedd iiiynyddoedd ar un Haw, ae 
anidiflFynfa *r gelynion ai* y II. iw arall. Pbarao a*i hi o'li bol j 
a'r ni6r cocb o*n blnen? Beth allasent wnentl<«ir ? Dywaid 
wrih feihioH Ismail meddiii yr Arglwydd wrtb Moses, urn 
gerdded rhagddynt, Exod. itiv. )5. J ba betb y cerddeut 
rhagddynt? A aJiaut wneyd mynedfa trwy'r m6r ? Nikg 
allant, ond cerddaht rbagddyut, meddal yr Arglwydd: er na 
allant droi > mor yn sychdir, eto galliint fyned at ei tan. Ad 
felly y jfwnHethant } ac ar ol- iddynt hwy wncutbur yr hyu ^ 
allent, gvfrnaeth D«w ferddynt yr byn ni allent 

Gofyniad, A addavVodd Duw acbub y rhai trwy arfer y 
moddiou, a wnant eu ^oreu er eu hacbub en bnnain ? Atieh, 
Ni <l<lylfm Mrv\% yn amrffus dros Dduw : mae'r annuwiolioa 
yn "^ estroniaid i ammodau yr addewid/* Kpb. iii 12 ; nid oes 
Iddynt gyfiyw addi>vvid. Kr hyny ni ymddygj^nt yn H^esym- 
ol, OS na arferaiit v t'aUuoedd sy ganddynt, a gwneyd yr hjH 
ia allant. Canvs (I ) Pe ddichon iddynt Iwyddo yn y tfordd 
hou Os gwuant yr byn a allmt, fe allai y gwna DuwerddynC 
yr hyn ni allant liwy wtienthurj Mae hyn yn ddfgon t rot 
boddlonrwydd i bob dyn ar yr acfici^ mt<ryaf pwy»ig, o'r fath 
yma, Act. viii. 22. '* GwerldVfi Lkluw a faddeuir i ti feddyl- 
fryd dy galon." loel. ii !4>. ** Pwy a wyr a dry efe V* (>a 
dysgwylir Dwyddiant^ dylld nrferyd moildion- Pe bat 
longddrylliad ar y mor, a»r hoU forwyr a'r ymdeitbwyr yn 
defnyddio dryUian y Hong er diogolwcb -, ac i mi o bonyut we- 
led y lleii] ^11 ya hoddi, er eu. boll ymdredi i acbub eu hunain; 
eto y |)Oftiblr\vydd o ddiangc trwy y moddion hwn^ a barai iddo 



d by Google 



Am Jnallu Vyn» 147 

ymdrechu i wiieyd ei oreu am y Ian. P-a ham na ymresymem 
ninnau & ni ein hunain, fel y gwnaeth y pedwar gwahanglwyf- 
H8, oedd yn eist^ld yo nihorth Samaiia? 2 Bren vii. 3, 4. 
Pa bam na ddywedecb, *' Os eisteddwn yn Uonydd, beb 
wneatbur yr hyn a alhvn, raeirw fyddwn ^ rboddwo gynn^g- 
lad, OS ce<l\vir ni, byw fyddwn 5 os na cbedwir ni, byddwa 
feirw." (2.) Fe allai y Uwydda y ffordd bon. Mae Duw yn 
dda a tbrugarog : raae efe yn rboi gras i ddyuion beb ei ddysg- 
wyl, a mynycb y " cafwyd ef gan y rhai nid oeddynt yn ei 
geisio,** Esay Ixv. 1. Os gwnevvcb byn, yr ydyck ar Iwybr 
eicb dyledswydd ; ac yn ai fer y moddion a drefnodd Duw i 
acbub dynion : yr ydych ar y llwybr i*r meddyg mawr ddy- 
fod beibio i chwi, ac felly tebyg yr iacheir chwi. Aetb Lydia, 
yn mblith eraill, i'r cyfarfod gweddi j ar Ar^lwydd a agorodd 
ei chalon, Act xv». 13, i4. Yr ydyeb yn aredig ac yn bau, 
eto ni all neb ddywedyd yn sicr y cewcb gymmaint a'r had 
dracbefn : chwi arferwcb foddion er gwellbad i'cb iechyd, er 
nad ydycb yn sicr y llwyddant. Yn y petbau byn yr' ydych. 
yn gW(^itbredii mewn gobaitb ; a pba bam na wnewcb felly yn 
yr achos bwn^Yr ydym yn gweled fod taerineb yn Jlwyddo Uawer 
gyda djnion : am byny gweddiwcb, myfyriwcb, deisyfwch. 
gymmqrih gan Dduw 5 glynwcb with orsedd gras, i erfyn am 
' drugaredd, ac na Iwfrbewcb, Er nad yw yr Arglwydd yn 
eicb parchu chwi yb eicb cyflwr natur, wedi eicb cwbl lygru 
trwy becbod 5 eto mae'n parcbu ei ordinbadau. Er nad yw 
yn parcbu ercb gweddiau, eicb myfyrdodau, &c. eto mae'n 
parcbu gweddi, myfyrdod, a moddion cyffelyb, o'l osodiad ei 
buH; a tbrwy byny fe all eu bendiihio bwynt i chwi. Felly os 
na wnewcb yr byn a allocb, nid yn unig yr ydycb yn farw, 
ond yr ydycii yn cyhoeddi eicU bod yn annteilwng o fywyd 
tragywyddol. 

I ddiwcddu : Rbyfedded y saint allu y gras a ddaeth atynt 
yn eu cyflwr diymgeledd, ac a barodd i'w cadwynau syi*tbio 
ymaitb, a*r porth baiarn agor iddyot, Fe gododd greaduriaid 
cwympiedig, ac a'u dygodd o gyHwr pecbod a digofaint,yn yr 
hwn y gorWeddasaut ac y cyfrgollasent, oddieitbr eu bacbub, 
Ystyiicd yr annuwiol ei boltaw) anallu i acbub ei bun. Gwy- 
bydd dy fod yn wan, ac na elli ddyfod at Grist nes dy dynu j 
colleuig wyt, ac ni c Hi acbub dy bun. Gall byn siglo sylfaen 
dy obaitb, yr hwti ni wdaist erioed eisieu Crist a*i ras 5 ac eto 
meddwl ymdaro drosot dy bun,trwy dy foesoldeb, dy ewyllysio 

N 2 

Digitized by VjOOQIC 



148 /, ,. Am Anallu Dyii: 

swrth, a*th wasanaeth cysglyd; a thrwy dy ffycUt a'lh cdi- 
feirwcb, yii tarddu o'tli allu naturiol^ heb allu gras Duwr. O 
gwel dy eiSieu o Grist, a'i ras anorcbfygol ct; cred dy anallu 
I'tb achub dy hufT} fel y*tb ddarostynger, ac y'tb ysgydwer 
o*tb hunan-hyder, ac y gorweddych niewn llwcb a lludw, gan 
gy.ffesu dy gyflwr truenus ger bron yr Arglwydd. Byddai 
teimlad o'cb aoallu naturiol, anallu natur ddirywiedig dyh, yn 
gam tu agat waredigaetb. 

Cyn belled aiiyn am gyflwr dyn wrth natur, cyflwr hollawl 
ddirywiedig. 



Y TRYDYDD CYFLWR. 

SEF, 

Cyflwr Adjeredig trwy Ras. 
PEN I. 

AIL-ENEDIGAETH 

1 Pedr 1.23. 

ffedi eich ail-eni^nid o hadllygredig^ eithr anlfygrect^ 
«§•, trwy air DuWy yr hwn syddyn byw ac yn par^ 
hau yn dragywyad, 

*yN av\T yr ydyin yn dyfod at y cyflwr o ras, cyflwr adfered- 
ig y natur ddynoi; iV hwn y dygir pawh a gedwir i fyvvyd 
tragywyddol, ryw amser yn y byd hwn. Cyfnewidiad a chan- 
lyniadau grasol ydyw, ary rbai ag^ut etifeddu bywyd tragy- 
wyddol. Gellir gosod allan y cyfnewidiad hwn dai> y ddau 
beth hyn, (I ) Mewn gwrthwynebiad i'w cyflwr natur, fel cyf- 
lwr llygfedig, cyfnewidir hwy yn yr ailenedigaeth j trwy yr 
hyn y cyfnewidir eu natur. {2.) Mewn gwrthwynebiad i'w 
cyflwr natur fel cyflavr o ddigofainf, cyfnewidir hwy trwy cu 



d by Google 



Natur Jil-enedigaeth. 149 

huodeb ^ Christ 5 a dygir hwy allan o gyrbacdd damnedigaeth . 
y rhai hyn gan hyny, wyf yn fwriadu drin, sef aiknedigacth 
ac iindeb a Christ, fel y cyfnewidiadau mawr a cbynnwysfawr 
ar becbadur, ag sy yn ei osod mewn cyflwr o ras.Mae y cyotaf 
o*r rhai hyn yn y testun ; y'ngfeyd a'r raoddion ailanol a 
chyffredin trwy 'r hyn y gwneir ef. Mae'r apostol yma, er 
annog y saint i saucteiddrwydd, ac yn neillduol i gariad 
brawdol, yn eii dwyn ar gof o'u cyfnewidiad. Mae*n dywed- 
yd wrtbynt eu bod wedi eu bail-eni, a byny o bad anllygred- 
ig, gair Paw. Mae hyn yn dangos eu bod yn fi^odyr, yn gyf- 
ranog o'r dduwiol aniau 5 yr hon yw *r gwreiddyn, o'r bon y 
tardd sancteiddrwydd, ac yn neillduol cariad brawdol. Fe'u 
genir unwaitb yn bechaduriaid ; rbaid ein geni dracbefn fet y 
byddom saiot. Mae'r gair gwreiddiol yn arwyddocau cen- 
hedlu I ac felly y gellir ei ddarllen, Mattb. 3(i. 11. Gwel 
Martb. i. 20, a geni. Felly y gair cyfansawdd a arferir yn y 
testun, a ellir ei gymmeryd yn ei ystyr belaetbaf, Hyny yw, 
geni yn cynnwys ceobedlu befyd yn fl^enorol. Felly mae ail- 
enedigaetbtyngyfnewidiad gwirioDeddolagoruwcbnaturiol ar yr 
hoi) ddyn,addasy w gyd maru ft cbenbedliad a genedigaetb natnriol, . 
fel yr ymddengys arol hyn. Nid yw nioddion cyffredin ailened- 
igaetb, a elwir yn had, yq bad liygredigi O bad Uygredig y 
cenbedlwyd ein cyrph ni : end mae yr bad ysprydol or hwn y 
ce'nhedlir y dyn newydd, yp anllygredlg 3 sef gair Daw, yr 
hwn sy*q byw ac yn parhau yn dragywydd. Mae swn gair 
Duw yn myned heibio fel swn arall 3 ond niae'r gair yn par- 
ban, yn byiA'^i ae yn aros yn ei effeitbiau tragywyddul, arbawb 
y gweitbredo arnjnt.- Y gair yr hwn a bregetbwyd i chwi, 
{ndn 25.) trwy arddeliad yrYspryd GlSn, yw moddion ail-eni : 
a tbrwyddo ef y bywbeir pecbaduriaid meirw. 

Ath^awiaeth. Mae pob dyn duwiol wedi ei ail-eni. Mae 
pob dyo grasol, sydd mewn beddvch & Duw, ac yn feddian- 
pol o rinwe4d9u grasol, wedi ei ail-eni. Wrth ymdrin &'r 
pwngc hwn, dingosaf betb yw ailenedigaetb 3 yn nesaf. pa 
j^atp ei gelwir felly y wedi byny cymbwyso'r atbrawia^ib. 



Am Nadir Ail-enedigaeik. 



I. Er deall natnr ailenedigaetb yn well, ystyriwcb byn, yn 
y Ue cyntaf, mae rbitb o gyfnewi<liad grasol yn gystal, a rhith 

N 3. • 

Digitized by VjOOQIC 



J 50 Natur Ail-enedigaeth . 

- o enedigaetb naturiol : etc yn y petbau hyn, mae lUwer )n 
cael eu twyllo^trwy gynimeryd rhyw f»th o gyfnewidiad a wiiaed 
arnynt yit lie y cyfnewidiad znawr a tbrwyadt hwn. Er mwya 
symud y camgymitieriadaii hyn, ystyrier y petbau canlynol : 
(1.) Mae llawer yn galw yr eglwys yn fam iddynt, y rhaj ni 
^torddel Daw fel ei bJant, Can. i. 6, *' Meibion fy njam (b — y 
brodyr gau) a ddigia^ant wrthyt.** Nid yw y rhai oil a fed- 
yddiwyd wedi eu bail-pui. Yr oedd Siiiion wedi ci fedyddio, 
eto, *' mewn bustl cbwerwder, a rbwytiiedigaetb anwiredd," 
Act viii. 13, 23. Lie mae Cristionogaetb yn grcfydd y 
wlad) llawer a alwaot eu bunain ar enw Crist, beb ganddjrnC 
'ddim ond yr enw : ac nid rbyfedfl, yr oedd gan ddiafol 
ei eifir y*mblith defaid Crist yn y Ileoedd ag nad oedd 
»nd ycbydig yn profiPesu Crist ionogcetb, I loan ii. IQ, 
*' Oddiwrtbym ni yr aethant bwy allan i eithr nid oeddynt o 
bonom ni/' (2.) Nid dygiad da i fynn yw ail-enedigaetb. Gall 
dysg gadwyno cbwantau dyniooji oqd ni all gyfnewid eu cal- 
onau. Creadnr gwangcus yw*r blaidd, er ei gadwyno. Yr 
oe<kl loas yn dra cbrefyddol, tra fu ei ddysgawdwr duwiol 
leboiada bywj ond ar ol byn buan y dangoi^wld o bayspryd 
yr oedd, trwy ei wrtbgiliad prysur, 2 Cbron. xxlv. 2, 17, 18. 
Fetb tra effeithiol yw sianipl d<ia i gyfnewid y dyn oddi allan-.. 
ond mynycb yr ymcdo y cyfnewidiad bwn pan newidiodyn ei 
gyfe^Hion; o*r byn y» ceir ami siampl yn y byd. (3.) Nid troi 
o fod yn gyboeildua annnwiol^ i sobrwydd a symlrwydi, yw y 
cyfnewidiad acbubol hwn. Mae rbai dros anoser yn di*^ 
pbenrydd, yn enwedig yn eu ieuengctyd j ondcyn bir diwyg- 
iant, a gadawant en gyfa bcchadurus. Mae yina gyfnew- 
idiad 5 eto gall dynion bol|awl amddifattl o ras D.uw, gael byn, 
a'u cyfiawnder mor bell o fod yn belaetbacb, fel y. niae yn, 
llawer byracb na cbyfiawnder yr Ysgrifenyddion a'r Pbaria- 
eaid. (4.) Gall dyn ymarfer a holl ddyledswyddaii allano^ 
crefydd, eto beb ei ail-eni. Er toddi-plwm i anarywio) dduU, 
eto mettel gwael yw wedi'r cwbl. Gall rb^i ddiangc oddiwrtb 
balogedigaotbybyd,abodw^di'r cwljyn gwn a nioeb, SPedf H. 
20, 22. Gall un gyflawni boll ddyledswyddau allanol crefydd 
trwy ci allu naturiol. le, gall rbagritbwyr gael rbitb o boll 
rasusau yr Yspryd : canys Jajrllenwu am urir sancteiddrwydd, 
Epb. iT. 23. a ffydd ddiffuQnt^ \ Yim. i. 5. Y^r hyn sy*n 
dangos fod rbitb sancteiddrwydd a ffydd ffnantus.. (5.) Gall, 
tiynion gyrhaeddyd llawer o fanylrwydd yn eu dull o gi;ef- 
ydda, ac eto beb en bail-eni. Act. xxvi. 5. " Yn oJ y sect 
fanylaf o'n crefydd ni> y bum 5 'fyw yn Pharisead." Mae gai^ 

Digitized by VjOOQIC 



Natwr Jil'Cnedigaeih' * 151 

fiattir ei manylrwydd ansanctaidd ei bun raewn ctefydd, Yr 
oedd gan y Pl^ariseaid gymmaint o honaw, fel yr oeddynt yii 
«drych ar Grist fawr well na dyri penrydd. Vr hv^Xi y deftVex- 
wyd ei gydwybod, a'r hwn sy'q byw dao deimlad 6 weithred- 
iadau y cyfaminod gweithredoedd, pa beth ni wna efe, ag sjr 
yn ci allu ? Mae'n wir, er mai diafol a'i dysvedodd, niai "croeii 
am groen a'r hyii oil sydd gan wr, a d<!y'ry cfe am ei einioes/* 
lob ii. 4 (6.) Gall nn gael pocnau :\ gvvasgfeuon yn eienaid^ 
ac eto marw yn yr esgoreddfa. Bn llawer mewn poen, ap 
eto yn esgor ond megis ar wynt. Esay xxvi 18. Dicbon 
fod gloesion a gwewyr yn y gydwybod, a aiyn^d yn ddim yn 
y diwcdd. Yr oedd argyboeddiadflu njor lyinion ar Fharao A 
Simon Magus, fel y deisyfiasant areraill weddio trostynt.— r- 
Edifarbaodd ludas, a tban ddycbryn cydwybod a roes yn ol 
eu ddarnau arian. Nid aur y w pob petb dysglaer. Dichou 
coedydd flodeuo yn wycb yn yr baf j beb ddwyn ffrwytb y 
cynbauaf. Ac mae llawer yn cael eu poeni & gofidiau yn eu 
benaid, y rbatnad ydynt ddim ond rbagbrawF o uflern. 

Gall ymddangosiad o enedigaetb newydd fod ar y decbreuad 
yn obeitbiol, ac eto aflwyddo mewn dwy ffordd. Vn gyntaf^ 
Mae rbai fel &rah,'(Gen. xxxviii. 28, 29.) yncaelendwyn 
byd at yr esgoreddfa, eto 'n troi yo q\. Maentdan argyboedd- 
i:u!au drosdro, ond mae y rbai byny yn cilinymaitb,acy maent 
yn myned nior ddifatter yn ngbylcb eu iecbydwriaeib, ac mor 
balogwlig ag erioed -, ac yn ami yn waeth nag erioed, " Mae 
en diwedd yn waetb na'u decbreuad/* Mattb. 3^ii. 45. Caw- 
sant rna deilroawl, ond' nid gras dyebweledigol. Ac m^^e byny 
yn myned yraaitb yn mddol fel y goleuni ar facbludiad yr 
haul, yr hwn sy'n diwe{ldu mewn nos dywyll. Yn aiL Mae 
rbai fel Ishmael yn dyfod o*r esgoreddfa yn rby fuan, cyn am-^ 
ser yr addewid, Gen. xvi. 2, cydmarwcb Gal. iv. 22. byd y di- 
wedd, Boddlortant ar eu gweithredoedd da, ac ni ddysgwyU 
iant am amser addewid yr efewgyl, Ymestyuant at gysuron, 
cyneu rb<Hldi iddynt; ac ypfyd dynant eu cysuron oV ddeddf 
yr bon a*u clwyfodd bwyn^. Cymhwysant y feddyginiaeth 
atynteu bun^^ln, cyn iawn cbwilio 'r briw. Pan fo*rddeddf» 
y gwr Uymdost bwnw, yn eu euro, ac yn bwrw mellditbion a 
dialedd ar eq beneidiati : Yna diwy giant, gweddiant, galar^ 
ant, addawant, ac adduiiedant, nes gos^wng yr yspryd bwn j 
a cbwedi byn, cysgant dracbefn yn mreicbiau.y ddeddf : ond 
pi ysgydwyd bwy erioed o bonynt eu bunain a'u cyfiawnder, i 
ddyfod at lesu Grist. y>i o/o/, Dicbon fod gweitbrediadau grym^ 

Digitized by VjOOQIC 



152 Natur Jil-enedigaeths 

us ar sercbiadau^ y rhai nt chawsant erioed ras cadvvedigol« 
Dic?ion llif o ddagrau fod He ni bo gras, fel yn Esau, yr bwn, 
• ' ni cha(odd le i edifeirwch, er iddo trwy ddagrau ei thaer- 
geisio hi," Heb, xii. 17. Gall fod tymberau o laweuydd, fel 
gwrandawyr y gair, a ddarlunip yn-nammeg y creig-leoedd, y 
ihai, oedd *' Yn ebrwydd trwy lawenydd yn ei dderbyn/' 
Mattb. xiii. 20. Gall fod chwennychiad manranibetbau da, 
a hyfrydwch mawr ynd<'.ynt befydj fel yn y rbagritbwyr a 
ddarluniryn Esay, Iviii. 2. " Eto beunydd y'm ceisiant, ac a 

ewyllysiant wybod fy flfyrdd- rewyllysiant nesau at Dduw/' 

Gwrelwcb ucbed y gall dynion sefyll, a syrthio ymaith, Heb, 
vi. 4, 5,6. Gallant fod Wedi eu goleuo, profi y ibodd nefol^ 
a bod yn gyfrauogion o*r Yspryd Gl^n, profi oddaionusair 
Duw, a nertboedd y byd a ddaw. Mae gweithrediadau cyflf- 
redin yr Yspryd GMin, fel llif yr afon, yn dadymchwelyd 
petbaii bendraniwnwgl : ond pan el drosodd, rhed y cwlil 
drachefn hyd yr uq ddyfr-lle. Gall yr boll bethau byn fod 
lie ni bo Yspry<i Crist yn gorphwys ar yr enaid, oud y galoa 
gareg yn aros 5 ac felly, gwywo wua y gweitbrediadau hyo, 
am nad oes gwreiddyn iddynt. 

Ond mae atlenedigaetb yo gyfnewidiad cywir a tbrwyadl, 
trwy'r byn y gwneir dyn yn greadur newydd, 2 Cor. t. 7-~^ 
Mae Duw yn gwneutbur y creadur yn greadur newydd, fel 
y tawdd yr eurycb lestr anmbarch, a'i wneutbur yn llestr i 
barcb. Mae dyn, yn et gyflwr natur, wedi ei bollawl anafa 
trwy'r cwymp.Mae pob cyoneddf a*r enaid fel pe bai wedi ei dad-r 
gy.ninalu ; yn yr ailenedigaetb mae D«w yn rhyddbau pob. 
cymmal, ac'yn ei roi yn ei le dracbefn. Yn awr, y cyfnewid- 
iad a wneir yn yr ailenedigaetb, y w, 

1. Cyfnevvldiad anian, neu gyfnewidiad tueddiadaa : nld 
cyfnewidiad sylwedd yr enaid, oud yranian; symudii; yr an- 
ian neu'r tiieddiad drygionus, a dodir un wahanol yn ci lie ; 
" rboddi heibio yr ben ddya, *' a gwisgo. y newydd," EpK. 
iv. 22, 24. Ni cbollodd dyn gyqneddfau rhesymol ci enaid. 
trwy becbod i. mae ganddo ddeall ya baibaus, ond mae wedi 
tywyllu ; nftae gaiwldo ewyllys eto, ond mae*n groes i ewyllys 
Duw, Felly y« yr ailenedigaetb, nid crcu sylwedd newydd a 
wneir, ond sancteiddio y cynneddfau : goleuni yn He tywyllwcb, 
cyEawuder yn Ue angbyfiawnder. 

2.' Cyfnewidiad goruwcbnaturiol yw 5 yr bwn a ail-anwyd, 
a anwyd oY yspryd, loan iii. 5. Dichbn gallu naturiol 
wReutbur cyfnewidiad mav(r,ya enwedig, pan nerthir bi gaa. 

Digitized by VjOOQIC 



Natur AiUenedigaeth. 153 

cldadguddiad allanol 5 hefyd, gall natur gael ei chyfnewid 
trwy weithrediadau cyffredinol yr Yspryd GISn, cyn belled ag 
i un gael ei dror yw cidufi aratl, (fel Saul 1 Sam. x. 6,) eto heb 
fod yn greadur newudd, Ond yn yr ailenedigaeth mae natur 
ei bun yn cael ei cliyfnewid, a gwnelr ni yn gyfranogion o'r 
dduwiol anian; gan hyny rhaid mii cyfnem.-»iad goruwcbnat- 
urlol yw hwn. Pa fod d y gallwn ni sy*n feirw tuewn canj- 
weddau a phechndau, fywhau ein huuain, mwy nag j 
gall dyn marw godi o*i fedd ? Pwy ond yr Ysbryd Gl&n a all 
nurfio Crist luewn enaid, a i newid i*r unrliyw ddelw ? Pwy 
ond efe a all roi calon newydd ? lawn y gallem ddywedyd, 
pan welom wr wedi ei gyfnewid fel hyn, **By3 Duw yw hyn.** 

3. Cyfnewidiad i ddelw Duw ydyw, 2 Cor. iii, 18, /'Eilhr 
nyni— yn edrycb ar ogoniaut yr Arglwydd megis niewo 
drych,anewidir i'r unrhyw ddelw o ogoninnt i ogoniant, roegis 
gan Yspryd yr Arglwydd." Mae pob peth sy'n cenhedlu, yn 
cenhedlu ei ryw j mae'v plent/n y n dwyn delw ei rieni ; ac y 
mae y thai a anwyd o Dduw, yn dwyn delw Daw, Wrth i 
ddyn geisio bod fel Duw, efe a aeth yn debyg i*r diafol j ac yit 
ci gyflwr natur mae'n tebygu i'r diafol, fel y tehyga plentyn 
i'w dad, loan viii. 44, ** O'ch tad diafol yr ydych chwi," — . 
Ond pan gyfnewidir ef, distrywirdelw *r diafol, ac adnewyddir 
delw Duw. Crist ei bun, yr bwn yw dysglaerdeb gogouiant 
ei Dad, yw y ffurf, yn ol yr hwn y gwneir y creaduf newydd, 
Rh«f, viii. 29. '* Cnnys y rhai a ragwybu, a ragluniodd efe 
befyd, i fod yn un ffurf «i delw ei Fab ef.** Gan byny fe ddy- 
wedir ei fod ef yn cael ei ffurfio yn yr ail-enedigaetb. Gal, 
iv. 19. 

4. Cyfnewidiad cyffredinol yw ; gwneir pd6 peth yn newydJ^ 
§ Cor. V. 17. Lefajn bendigaid ydyw, sy'n lefeinio yr hoik 
does, yr yspryd, yr enaid, a'r corph oil. Mae pecbod gwreidd-p 
iol yn effeitbjo ar yr boll ddyn; ac y mae gras yr ailenedig- 
aetb, yr hwn y w*r eli, yn raynpd cyn ddyfned a'r briw. Mae 
y ffrwyth hwn o'r Yspryd yn mhoB daioni; daioni 'r meddwl, da- 
loni 'r ewyllys, daioni y sercbiadau,, a daioni yr boll ddyn. Nid 
3'n unigraae*n cael pen newydd i ddeall am grefydd, neii dafod 
newydd j siarad am dani ; ond caloq newydd i'w cbaru a'i 
cbofleidio, yn ei boll ymddygiadau. Pan mae yr Arglwydd yn 
agor ffynnonau yr iechydwriaetb, ar ddydd yr ail-enedigf>etb, 
naae 'r dwfr yn rbedeg trwy'r boll enaid, i*w buro a*i ffrwytb- 
loni. Yd y cyfnewidiau naturiol a grybwyllwyd o'r blaen, 
jj)ae> megis >dernyn oddilledyn newydd, yncael eiddodi mewn 



d by Google 



154 Natar Ail-emedigaeth. 

ben (Idi)ledyn; fel gwmo buob^dd newydd wrth hen galonj ood 
tioad uwyrtdl > w y tioad giHSol bwn, ar y galon a*r fuchedd. 

5. Kio c.fnewldiad aiunherfifaith yw; er yr adnewyddir 
pnl) rhaii ii*r dvii, eio ni adnewyddir un rhan o honaw yn 
berffaitb. Mae gaii l)ler*t>n bob rban a l»erthyo i ddyn> eto 
nid oesiiii o houynt vv»*di dytod yn ber£faith mewn maintioli; 
felly, inrte ailenedijjaetb. vn dwya perffeithrwydd o ran, i gael 
ei (l(Kvyn yn mlaen yii uuiiynnydd y sancteiddbad, 1 Pedr ii. H, 
** Fi'l jdan^ hych^in newydd eni, chweDychwcb ddidwyll laelh 
y gair, tVI y cynnyddocb tr\vy<ido e£." E»* tod goleuni o'rnef 
yn (iyfod i> enakl >n yr ailenedigadtb, eto mae yno betb ty-r 
wyllivcb yn aros j er yr adnewyUdir yr ewyllys, ui adqewyddir . 
hi yn bertfaitb ; mae petb o'r hen dueddiadau i becbu yn aros 
ynddi : ac fel byn y l)ydd nes i'r hyn sydcl o rangael ei ddilea, 
ac i oleuniV nef godi* Crewj^d Adda yo ei gyflawn faintioli ; 
ond rbatd i*r rhai sy*n cael eu geni, gael am«er i dyfii i fynu : 
felly mae y rhai a ail- eni r, yn dyfod i fyd newydd o ras ya 
sanctaidd a ran. Crewyd Adda yn uuiawa, ac yr oedd yr uu 
pryd yn berffaitb gy&awo^ heb an oyn^tnysgcdd o ai^mberSeitb* 
rv\ydd pecbadurqs. 

Vn QLtf, i^r hy.iy cyfnewidiaiJ parhaiisy% nad ynaedy bytb, 
Mid'r had yn anllygredig, raedd ytestun; ac felly y mae y 
creadur a lunir o bonavv. Ni ellir byth Iwyr golli y bywyd 4 
roiidir yn yr ailenedigaetb, pa adfeiliad bynag a*u cyfarfyddo, 
" Mae ei bad ef yn aros yn yr hwn a anwyd, o Dduw,'* I loau 
iii 9 Er i'r cangenau gael en tori^ eto mae'r gwreiddyo ya 
atos yn y ddaear. Ac wedi ei w.iycbu ^ gwiitb y nefoedd, fe 
fiagura eilwaith : canys *' gwraidd y cyftawn nid ysgoga/*— • 
Diar xli. 3. 

Und i £od yn f\vy neillduol, 

Yn gyntaf^jti yr aliened igaetb, mae goleuni bywyd. Rhodd- 
ir g(deu newjdd yn y meddwl, fel y gwneir y rbai oedd gynt 
yn dywtjlltLch, yn oteuni yn yr Arglwydd,^* Kpb. v. 8. Mae 
llewyrchiaddu goleuni *r bywyd yn gwueyd eu ffbrdd i*r galoa 
dywyll : yna derfydd y nos, a gwawr bore a ymddengya, yr 
hon a lewyrcba fwy fwy byd banner dydd. Yn awr mae *r 
dyn wedi ei oleuo 

I. Mewn gwybodaetb am Dduw. Mae ganddo feddyltau 
am Dduw na bu ganddo erioed o*r blaen, Ilos. ii. 20. Dy- 
weddiaf di d mi fy bun mewn ffyddlondeb ; a thi a adnabydidi 
yr Arglwydd.** Mae Vspryd Duw yn ei ddwyn yn ol at y 
gofynidd bvvnw^ Beth yw Duw? Ac jn ei gatecisio ar y 



d by Google 



Naiur JiU-ewiigatih, - 155 

pwil^c tnawr fawnvfi M m M'ngorf od dywcdyd '-* Myfi a f!;lyw- 
ais &*in diistiaa son am danat j ond yn awr fy ify^aid a'th 
wtlwld;*- lob xlii. 5 Mae purdeb^ cyfiawnckr, liolUlluog- 
iHivydd aV boll brifodoiiavtb d^yf > dat^uddiedig yn y |;air> ya 
dy&d trwy y goleuni bwn, i oiwg yr efiaid^ gydaV fatb eglur- 
der a i&icrw ydd, ag sy'n rbagori cvrnmaint ar y wybodaetb 
oedd gandvlo o'r blaed am j pethaii byo, fel y mae fetb gwir 
adfi'a^)|d<Uis; yu rhA^on ar chtvcdl fftmntus. Ctmys mae'ii 
g^wekd ya awr y petb nad oe(id otid yn dywed am dano o*r 
blaen. 

2. Mac \r«di ei oleno i adnabod ppcbod. Mae wedi newid 
e'i /eddwl am dano. O'r blaen> n\ allai ganfod trwy y Ijea a 
roddasai Satan arno; ond yn awr mae Yspryci Duw ynei ay- 
isnd oddi Htoo, gan ei ddangos yn ei H\v ^i bun. yn ddrwg y 
drygaii, ac yn dra pechadurns, libuf. vii 13 O y falb ang 
bemfilod gAvrtbun yw y cbwantau a garodd efe synt, yn yiv.- 
ddangos ! Fe <!yn ymaitb y fraich dde. Mae*n gweled mor 
ffioidd gan Ddvivf yw pechod> ac mor ddinystrioi yw i'renaid: 
ac raae yn cytrif ei bun yn ynfyd am wrtbiyfela c)byd yn er- 
byn Duw, a llettyay dinystryd bwnw fel rvt'aiU mynwcsol. 

S. Fe'u dysgii* i adnabod en hunain. Mae gras yn peri i*r 
afradJon ddyfod ato ei htm, Luc xv. 17. ac yn gwnf^^itburdyn- 
i©n yn llttwn Uygmd oddi ftwn, i wybod bob un <»i t ei galon 
ci bun. Mae'r medd^vl wedi ei oleuo i fywydj mae'r dyn yn 
gweled mor lygfpdig yw ei natur j y fatb elyniaelli yn erbyn 
Difw a*i gyfraitb sanctaidd a hir lettyodd ynn 3 fvl y mae ei 
cnaid yn ffieuldio ei bun. Nid oes yr un bedd, na phnll, mor 
Udrewwb'g yn ei olwg ag ef ei bun, £zek. xxxvi. 31, ' Vna 
y cofivvcb eicb fFyrdd dt-ygionus, a*cb gweitbredoedd niti oedd- 
y»t ddu> a byddwcb yn ffiaidd genycb eicb bunain." Nid 
y w 'n waetb nag o'r blaen .* ond maer baiil yn fywynii ; ac 
idly canfyddir y llygPC<ld-IMtf, oedd gtiddiedig o'r bla^n, pryd 
nad oedd gwawr yuddo, fel y mae'r gair> Esay viii 20. Pan 
oedd dydd gras beb wawi-io arno. 

4. Mae wedi ei ofeuo i adnabod lesn Grist, I Cor i. 23, 
S4, '* Eitbr- nyni ydym yn pregetbu Crist wedi ei groesboel- 
io, i'r ludd^wan yn dram^wydd, ar i*r Groejijwyr yn ff lineb. 
Ond idd\nt h^y y rbai a alwyd, luddewon h Groegwyr, yn 
Grist ir^llu Duw, a doetliineb Duw.'' Y gwnuri dd yw, am 
ddyn beb • i ati tui, pe bydrbii ldd'» brt^getbu Crist, ni fyddai 
gnnddo ^yboda. ib o hon**. 6v\^ ond barj.^ a hmo yn f-nndda, 
fe y gHii tod g in uu xueWu pyngciau da(.lleugar, y rhai uad 



d by Google 



156 Natuf AiUenedigaeth, 

oes ganddo un slcrwydd am danynt. Fel pe cyfarfyddecb s 
dyu dieitlir ar y ffordd, o herwydd ei yniddygiad synwyrlawn, 
mae genych dyb dda am dano, ac felly yn foddlawn i gyfeilt- 
achu &g ef, ond eto ni ymddiriedwch eich arian iddo ; canyv 
er fed genycb farn dda am y dyn, etomae'n ddieitbr i cbwi, 
nid ydycb yn ei adnabod : felly gallant feddwl yo dda am 
Grist 3 eto nid yniddiriedant eti bunain iddo, am nad adwaen* 
ant ef. Ond mae goleuni bywyd yn dwyn yr enaid y'm- 
bellach nag i farnu am Gristj i wylmdaetb sicr am dano^ ac 
am ei aid iercbawgrwydd, 1 Tbess i. 5, " Oblegyd ni bu ein 
befengyl ni tu ag atoch ntewii gdir yn unig, eitbr hefyd mewn 
nerth, ac jn yr Yspryd Glln, ac rae*rn sicrwydd niavvr." — • 
Mae goleuni gras yn dangos addasrwydd dirgelwcb i rist, yn 
wyneb priodoliactbu Duw, ac yn addas i*r pecbadur befyd fc— 
Ac oddiyma mae y pecbadur )n rbyfeddu trefn ogoneddus yr 
iecbydvvriaelb trwy Grist croesboeliedigj ac yn rhoi ei boll 
bwys arnOi ac yn ymfoddloni ynddoj canys betb bynag yw i 
erai!l> m*»e'n Grist galln Duw a doethineb Duw iddynt bwy^ 
Ond y thai diadgenedledig sydd heb ganfod byn, maent yn 
ymrwystro ynddo ef, ac nid ymdr'iriedant eu lieneidiau iddo ef, 
ond ymorpbwysant ar eu cyfiawnderau eu bunain. Mac yr 
«n goleuni yn eglur ddattj^os gwertb anfeidrol, a gogoniant ac 
arddcrcbawgrwydd rbagorol yn Ngbrist j yr byn sy'n tywylla 
pob arddcrcbawgrwydd creadigol, fel y gvvna'r baul i'r ser 
guddioeu |iena«i. Maeyn g\vn*?uthur i*r jiechadur " wertbu 
yr byn oil sydd ganddo, a pbrynu > r un perl gwertbfawr," 
Mattb. xiii. 45, 46. Yn gwni*utbur yr enaid yn foddlon i 
gymmeryd Crist yn bob petb, ac yn lie pob petb Fel mar- 
«iandwr angail, i'r bwn y cynnygir perl o uchel bris am ei boll 
farsiandiaeth Ae%, ac eto nlchymmer ef j er y gall dybied fod 
un perl yn fwy o werth na'r byn o!l sydd ganddo, eto nid yw*n 
sicr: ond pan ddel gemmydd dMIbs lieR)io iddo, a gwirio 
wrtbo ei fod yn ddau gwertli ei boll nwyddau, yna mae'n der- 
byn y cynnyg, ac o'i fodd yn ymadael ft'r byn oil sydd ganddo 
am y perl bwnw. Yn ddiweddaf, Mae y goleuni bwn y*ng- 
wybodaeth Crist yn dangos i ddynion gyflawnder digonol 
ynddo i ienwi eu boll eibiea, digon i ddiwallu dymuniadaii 
annberfynol enaid anfarwol. Maent yn gvreled fod y fath 
gyflawnder ynddo, a bod hwnw i'w gyfranu. Maent yn 
ymddibynu arno fel gwirionedd sicr; ac felly mae ea beneid« 
iau yn ymorjibwys yn dragywyddol ynddo. 



d by Google 



Nalur Ail-enedlga^th. 1 57 

5. Dysgir y dya i adnabod gwaeledd petbaii *r byd> Ts. 
cxix. 9^, *' Yr ydwyf yn gweled diwedd ar bob |)erffeitb- 
rwydd.** Mae gras yr aileuedigaetb yn dercbafu yr enarid, ac 
yn ei osod, fel ped fai, rhwng y ^er, o'r lie mae'n canfod y 
ddaear yu tecbaii iawn, fel yr oedd y nef yn ymddangbso'r 
blaeiij pan oedd yr euaid yn ymdrol yn y byd. Mac gras yn ^ 
dwyn dyn i fyd newydd 5, lie mae yn cyfrif y byd bwn yn or- 
saf gwagedd, yn anialwch yr oernad, a glyn wylofain. Mae 
Duw wedi gosod arwydd (sign) gvvagedd wrtb ddrwspob 
mwyniant daearol : eto fel y raae dynion yn ymdyru i'r Ty, 
gan al«^ ac edrycb am ry wbeth i*w digoni ; le, er dywedyd 
wrtbynt filoedd o weltbiaa, nad oes dim o*r cyffelyb ynddo, nid 
yw i'w gael jno, Esay Ivii. 10. " Ym maint dy ffordd yr 
ymflinaist ; ac ni ddyvfedaisC nid oes obaith.'* Pa*ra mae 
dynion mor ynfyd "> Y gwir yv¥ hyn, niil ydynt yn gweled 
y'ngoleu gras, nid ydynt jn canfod yn ysprydol, yr arwydd 
(sign) bwnw wagedd. Mynych y gwelsant ef y*ngoleunl 
rbeswra : ond a alL byny wir ddiddyfnu y galon oddiwrth y 
byd ? Na all, mwy nag y gall Hun t4n, losgi ymaitb rwymau> 
carcbaror. Ond mae goleuni gras yn oleuni y by wyd, nertbol 
AC efFeitbiol. 

Yn olaf, (I swmio y cwbl mewn gair) yn yr ailenedigaeth 
goleuir y meddwi mewn gwybodae^li o betbau ysprydol, 1 ioaii 
ii. 20. " Eithr y mae genycb cbwi eneiniad oddiwrtb y 
sanctaidd bwnw/' sef, oddiwrtb lesu Grist, Dat. iii. 18. — 
Mae *n gyfeiriad at y cyssegr, o'r He y dygid yr olew sanctaidd 
i eneinio yr ofteiriaid, '' a cbwi a wyddocb bob petb/' sef pob 
petb angenrbeidiol er iecbydwriaetb. £r fe allai, aa ddysg- 
tvyd bwynt ar lyfr, eto os ail-a^wyd bwynt, fe*u dysgwyd gan 
jr Yspryd ; mae pawb o'r cyfry\v, tn^di eu dysgu gan Dduw, 
loan vi. 55. Yn yr adenedig^tb, mae'r Yspryd yn dysgu 
iddynt yr byn ni wyddent>%pr>laen, a*r byn a wybuant, trwy 
glywed yn unig, mae yn eu dysgu drachefn trwy weled a u 
llygaid. Goleuni anorcbfygol yw goleuni gQas, yn dvryu y 
<lyn i gredu y gwirioneddau dwyt®!, yn unig ar dystiolaetb 
Duw. Anbawdd^ iawn yw cael meddwi dyn i gydsynio d, 
gair Duw, Myri llawer eu bod yn parcbu yr Ysgrytbyrau yn 
fawr, y rbai, er byny ni ysgar ty^tiolaetb amlwg yr ysgrytbyr 
rbyngddynt a*u beu farn gyfeiliornus. Ond gwna y goleuni 
hwn i feddyliau dynion redegy fel caetbion ar ol olwyuion ccr- 
byd Crist ; yr bwa o'u rban bwy, a oddefantiddo redeg dros- 



d by Google 



i53 Kaiur ^il-enedigaelh. 

tynt i d]^nu i lawr eu dychymmygion, '^ a pbob ucbder ar sy 
yn ymgodi yn crbyn gwybodaetb Duw," 2 Cor. x. 5. Fe 
wna iddynt " ddcrbyn teyrnas Duw fel dyn bach," Marc x. 
15. Maent yn meddwl fod ganddynt ddigon o seiliau i greda 
iinrbyw beth^ os bydd iV Tad ond dywedyd mai felly y mae. 
Yn ail, Cyfnewidiryr ewyllys, mae Daw yn tymi y galoti 
gareg, ac yn rboi calon o gig, Kzek. xxxvi. 26; ac felly o 
ieini yn cyfodi plant i Abraham. JMae gras yr ailenedigaetb 
yn alluog ac efFeifhiol, ac yn rlioi tuedd newydd yn yr ewyllys. 
!Nid yw yn ei liisgo o*i anfodd, ond yn ei dynu o'i fodd, trwy 
luwr nertb, fel y mae ci "' bobl yn ewyllysgar yn nydd ei 
iiertb/' Ps. ex. 3. Mae araitbyddiaith nefoUidd ar wefusau 
y Cyfryngwr, i berswadio pechaduriaid, Ps. xlv. 2. *' Ty- 
Avalltwyd graa ar dy wefusau.'* Mae rhwymau dynol, a 
rbfrymau cariad yn ei^dwylaw, Vw tynu ar ei dl ef, Hosea 
xi. 4. Mae cariad yn gosod rbwyd i eueidiau etbofedig, yf 
hon yndiiambeuol a*u deil hwynt, ac an dWg i dir. Ubeffyn^ 
au cryfion yw rbeffynaii cariad Crist : a dylent fod felly j 
canys y mae pob pechadur yn drymach na mynydd o bres : ac 
mae Satan y'nghvd a*r galon ei bun yn tynu i'r gwrtbwyneb. 
Ond cariad sydd g^ryfach nag angeu, a chariad Crist at yr 
cnaid y bu far^ trosto, yw> cariad cryfaf; yr hwn sy'n gweitbio 
mor nertbol, fel y mae yn srcr o orcbfygu. 

1. Fe welleir yr ewyllys o'i bollawl analluogrrwydd i ewyU- 
ysio daioni. Pan mae agoriad carcliar i'r rbai sy'n rhwym, 
yn cael ei gyhoeddi yn yr efengyl, mae Yspryd Duw yn dyfod 
i ddrws y carchar, yn ei agoryd, yn myned at y carcbaror, a 
tbrwy allu ei ras yn gwneutbur i'w gadwynau syrtbio ymaitb; 
yn dryllio rhwymau anwircdd, ^'r rbai y daliwyd ef mewn 
pecbod fel na aliai ewyllysio na gwneutbur dfm yn wir dda,— • 
Mae yn ei ddwyn allan i leeang, *' Yn'gweithio ynddo ewyll- 
ysio a gweitbredu o'i ^wyllys da ef/ Phil ih 13, Ac oddi 
yma y (\jgn yr enaid oedd wedi sefydlu ar y ddaear> i deithro 
tu a'r nef 5 Kicbawyd y Haw wywedig, ac yn awr geUir ei 
bestyn alia a. 

2. Mae bollawl wrtbwynebrwydd at ddrwg yn cael et 
bl^nnu yn yr ewyllys. Yn yr ailenedigaetb, mae dyn yn caet 
" yspryd newydd o'i fewn" Bzek. xxxvi. 26. Ac y mac 
yr ** yepryd bwnw yn chwenychu yn erbyn y cnawd/' Gal. 
y. 17. Mae efo yn awr yn alaru ar dammaid melus pecbod, a 
lyngro Id efe o'r blaen mor awyddus, a byddai dda ganddo*iT 
awr> gacl ymadael ^g ef ; ie^ cystal ag fyddai gan un » 



d by Google 



' Niitur AiUenedigaeth, 159 

yfai gwpanald o wenwyn, ei g%el i fynu drachefn. Pan na 
bo tarJdiad yn y flynnoii, inae*r llai.d yn aros yn llonydd 
y*ngvFaeIod y ffynnon ^ ond pan unwaith y decbreuo darddu, 
fe weithia 'r dwfr y llaid yniaitb cyn bir. Yr an modd, Ira 
parhao dyn yn ei gyfltvr diadgenedl^ig, mae pecbod yn gor- 
wedd yn ilonydd yn y galon ; ond cyn gynted y tarawo yr 
Arglwydd y gaton gareg, k gwialen ei nerth^ yn nyddeiddych- » 
weliad ; mae gras *' ynddo yn ffynnon o ddwfr yn tarddu i 
fywyd tragywyddol," loan iv. 14, Mae yn gweitbio llygredd 
imtur ymaitb, ac yn graddol bnro y galon j Act. xv. 9. Mae*r 
e«Tyllys wed! ei badnewyddu, yn gwrthwynebu pecbod, yn ei 
dnro ar ei wreiddyn> a'r cangenau befyd. Mae cbwantau yn 
awr yn ofid, ac niae'r entid yn ynidrechu i'ly oewyou bwynt. 
Natur lygicdig yw flfynnonell pob drwg* ac felly bydd yr enaid 
yn ei o«od yn fynycb o flaen y Meddyg mawr. OVfatfa alar, 
cywilydd, a Juioan-ffieiddiad sy*n llenwi y galon^ y dydd yr 
elo gras i mewii iddi 1 Canys yn awr mae'r dyn gwallgof yn 
dyfud ato ei faun, ac ni all cofio el ynJFydrwydd gynt, lai na 
dryllio ei galon. 

Yn olaf, Mae tneddiad at ddaioni yn cael ei roddi yn jr 
ewyllys. Yn «i gyflwr natur, yr oedd ef yn bollawl ffordd 
arall, yn tueddu ac yn gogwyddo at ddrwg yn unig : ond yn 
avtrr, trwy ei dynu k Uaw anorcbfygol Duw, fe*i dygir oddiwrth 
ddrwg at dda, a dodir ynddo dueddiad arall. Ac fel yr oedd 
▼ tuedd o*r blaen yn naturiol ; felly mae hwn yn naturiol be- 
tyd, o ran yr anian newydd plannedig yn yr ail-enedigaetb, yr 
hon sydd ganddi ei cbwenycbiadau sanctaidd, yn gystal ag y 
mae gan oatur lygreilig ei cbwantau pecbadurus. Gal. v. 27. 
Mae'r ewyllys fel y mae wedi ei gyfnewid, yn tueddu at Dduw 
a duwioldeb. Pan wnaeth Duw ddyn, yr oedd ei ewyllys o 
ran ei dueddiad, yn cyf'eirio at Dduw fel ei ddybcn penaf ; ac 
o ran ei ddewisiad yr oedd yn dewis yn ol ewyllys 
Duw. Pan ddad^wnaetb d« n «i bun, trdwyd ei ewyllys yn 
boU&wl groes; gwnaetb ei Az/nan yn brif ddyben, a'i ewyllys 
ei bun yn ddeddf iddo. Ond pan gr^ir y dyn o newydd yn yr 
ailenedigaetb, mae gras yn uniawni yr anubrefn hwn i ryw 
fcsnr, er mai-nid yn berffaitb; am oa adnewyddir ni 
ond o ran, tra yn y byd bwn. Mae*n dwyn y pechadur o 
bonaw ei bun at Dduw, lei ei brif ddyhen, mae'n wir, er nad 
yn%erffaitb, Ps. Ixxiii. 25. '* Pwy sydd gepyf fi yn y nefoedd 
.4>ud tydi.? ac ni ewyllysiais ar y ddaear neb gyda tbydi." 

Digitized by VjOOQIC 



160 Natur JU-enedlgaeth. 

Pliil. i, 2J, *'Canys byw i mi yw Crist, a marw sydd elw/" 
Mae'n gwneutliur idt\p yrawadu dg ef ei Ijnn, a pba ftordd 
bynag y try, efe a gyfeiria yn reddfol at Dduw, yr bwn yw 
canol-bwynt yr enaid grasol, ei gartref, a'i *'Bresvvylfa y'mbob 
cenedlaetb," Ps. xc. I. Trwy ras yr ailenedii^aeth, fe ddygir yr 
cwyllys I gydymffurfio fi? ewyllys Duw. Mae bi yn cydj^ra- 
ffurfio 4'i ewyllys gorcbMnynol ef, o berwydd ei cbyrnysg- 
aeddu & tbueddiadau sanciaidd, sy'n cytuno 4 pbob un o'i or- 
chymynion ef. Argreffir yr boll ddeddf ar yr ehaid grasol : 
mae pob rban o Loni yn cael ei hysgrifenu ar y galon newydd. 
Ac erfod gweddiUion Ilygredd yn gwneiitbur llawer ystaen ar 
yr ysgrifcn, fel n? all y dyn ei bun ei ddarllen yn fynycb ;c.to 
gall yr bwn a'i bysgrifenodd ei ddarllen bob amser, nis geliir 
ei llwyr ddileu bytb.Yr byn a ysgrifenodd a ysgrifenodd efe,ac fe 
saif,- ''Oblegyd bwn yw y cyfammod — Myfi a ddodaf fy ngbyf- 
leitbiauyn eu meddwl, ac yn ei calonau yrysgi'ifenaf bwynt'*, 
Heb. viii. 10. A cbyfammod halen yw, cyfammod parhaus 
Mae wedi ei gydyraff"rfioJl*i ewyllys ragluniaetbol ef, fe! nad 
yw y dyn yn cbwennycb uod yn fei&tr arno ei bun mwy, na 
tboriato ei bun. Mae*n dysgn dywedyd o'i galon, ** ewyllys 
yr Arglwydd awneler^ efe a ddetbol ein betifeddiaetb i ni,'* 
Ps. xlvli. 4. Felly mae yr ewyllys yn cael ei ddw^n i gym- 
modi A'r petbau byn, y rbai na fuasai efe bytb yn cymmpdi a 
Lwynt yn ei gyflwr natur. 

Yn neillduol, (1 ) Cymmodir yr enaid &'r cyfammod srras, 
Gwnaelb yrArglwydd gyfammod beddwcb a pbecbaduriaid;cyf- 
amiiiod a limiodd efe ei bun, ac a gofrestrwyd yn y Biblj ond 
nid yw wrtb eu bodd bwynt : le, ni ail fod wrtb todd y galon 
ddiadgenedledig. Pedodid ef yn eu Haw bwynt, i*\v lunio fel 
yr ewyllysieut bwy, tynent lawer o betbau allan, a roes Duw i 
niewn, a rboddent i mewn lawer o betbau a adawodd Duw 
allan. Ond mae y cyfammod yn bollawl wrtb fodd y galon 
newydd, 2 Sam. xxiii. 5, '' Cyfammod tragywyddbl a wnaeth 
efe ft mi, wedi ei luniaetbu yn bollawl ac yri sicr ; canys fy 
boll iecbydwriaetb, am boll ddymuniad yw.'* Er na allesid 
darostwng y cyfammod at eu hewyllys hwy yn eu cyflwr 
natur; eto mae eu hewyllys trwy ras, yn cael ei ddercbafu at 
y cyfammod; y mae wrtb eu bodd; ni ewyllysient dynu oddi- 
wrtbo, na rboddi dim ato. (2.) Mae yr ewyllys yncae^eu 
ddwyn idderbyn Crist Ie§u yr Arglwydd. Mae yf enaid yn 
f oddlon i ymostwng iddo. Mae gras yn dadseilio ac yn dWyn 
i lawr ddy cbymygion cedyrn y galon^ y rbai sy n codi y n erby% 



d by Google 



Naiur AiUenedigaeUu 1 6 1 

ci chyfiawn ArgJwydd; m<ie yn tori y gieuyo heiarn, yf hwn a 
gadwodJy pechadur rhaj? plygu iddo ; ac yu ci wneutbur ya 
ufudd, i ymostwng iddo ef. Mae yn foddloa i gymmeryd iaii 
gorcbymynion Crist, i godi ei groes, a*i ganlyn ef. Mae\i 
foddlon i dderbyn Crist ar uni by warn rood au^ Ps, ex. 3. "Dy 
bobl afyddant evvyllysgar yn nydd dy nertb.*' 

Yn awr, wedi gwir oleuo y ine3dw), ac adncwyddu y gyd- 
wybod J inae y pechadur trwy byny yn penderfynu, ac yn cael , 
ci nerthu i atteb i alwad yr efengyl. Felly gorphenwyd y prif 
waith yn yr aileuedigaetb jcymraerwyd castell y galoo; mae lie 
wedi ei barotoi iGrist yn yr enaidimae drws nesaf i m^wnyr ewy* 
llys wediei agorydiddo,yneystaladrH'sne8afallaD,ydeall.Mewrt 
gair^ mae Crist yn cael ei dderbyn yn wiiioneddol i'r galon ; 
daetb 1 mewn i'r enaid, trwy ei Yspryd,a tbrwy byny bywheir 
y dyn, oedd o*r blaen yn farw mewn pecbod. Ei waitb cyntaf 
wedi cael bywyd yw derbyn Crist yn ei boll ogoniant a'i ar- 
ddcrcbawgrwyddj byny yw, credu ynddo, ao ymorpbwya 
arno, fel y mae yn cael ei ddangos^ ei gynnyg, a*i gyhoeddi yn 
y gair, sef yn yr efengyl : ac effailb-uniongyrcbol hyn yw un- 
deb ag ef, loan i. 12, 13., *' Ond oynnifer ag a'i derbyniasant < 
ef, efe a roddes. iddynt allu (neu r fiaint) i fc;d yn ieibion i 
Dduw, sef i'r saw! a gredant yn ei envv ef. Y rlxai ni aned o 
waed, nac a ewyllys y cnawd, nac o ewyllys gwr, eitbr o 
Dduw." Epb. iii. 17. *< Ar fod Crist yn trigo trwy flydd yu 
^ich calonau cbwi.'* Mae Crist wedi cymmefyd y galon trwy 
rutbr-gyrcb, ac wedi myned iddi yn.fuddugoliaetbu8,*yn yr 
ailenedigaetb j maeV enaid trwy ffydd yn rboi ei. bxinan i fyna 
iddo ef, fel y dywedir yn ^ Cron. xxx. 8. Felly y mae y bie- 
pin gogoneJdus hwn, yr bwn a ddaetb i'r galon trwy ei Ys- 
pryd, yn prcswylio ynddi trwy ffydd. Mae yr enaid yn cael ei 
dynn, fel y mae yn rhedeg -y a cban ei fod wedi ci alw yn eff • 
eitblol, mae efe yu dyfod*. 

Yn drydydd^ Yn yr ailenedigaetb, mae cyfnewidiad ded- 
wydd yn cael ei wneiitbiir ar y sercbiadau > uaent yn cael eu 
buntawoi, a*u rlieoleiddio. ^ 

1. Mae y cyfnewidiad. bwn yn uniawni y sercbiadau, ac yn 
eu gosod ar wrtbrycbau cyfaddas, 2 Tbe»s iii. 5. *' A'r Ar- 
glwydd a gyfbrwyddo eich calonau cbwi at gariad Duw.V Mae 
dymuniadiiu y uyn a ail-anwyd yn cael eu buniawni ; fe*a 
goaodir ar Dduw ei bun, aV petbau sydd uchod. Efe, yr hwu^ 
9«dd yn gwacddi o'r Waen gyda'r byd^ " Pwy a ddeng}) i ni" 

03 V 

Digitized by VjOOQIC 



i()2t tfatar JiUenedigaeth. 

^iioni ?*• a n^widiodcl ci d6n, ac mae*n dywedyd '*■ Arglwydd 
dyrcha arnom lewyrch dy wyneb," Ps. iv. 6 0*r blaen nid 
oedd yn gweled tegwph yn Ngbrist fel y dymunai ef j ond yn 
awr mae efe oil yn ddyniunol^mae ollyn Aato j(/gar^Can.v. 1 6i.Mae 
)>rif ffnvd ei ddymuniadau, wedi eu troi i redeg at Dduw ; cat 
nys yno y mae yr un petb aildymunai, Ps. xxvii. 4. Mae yn 
dyrauno bod yh sanctnidd, cystat a bod yn ddedwydd j a gwell 
ganddo fod yn ragol nag yn enwog. Mae ei obaitb^ yr bwn 
a fu yn isel, wedi ci lioelio wrtb y ddaear, yn sl^X yw cael ei 
gpdi, ac yn cael ei osod ar y gogoniant a ddatguddtr. Efe a 
gafodd obaith am fywyd tragywyddol yr hwn sydd wedi ei 
syffaena ar air yr addewid. Tit. i. ^. " Yr bwn sydd genync^ 
megis angor yr enaid/* yn cadarnbau y galon dan brofedig- 
acthau, Heb. yi. 19. Mae yn ei ddvryn i ddymuno " bod y^ 
bur megis y mae yntau yn but*" Canys mae wedi ei adgen- 
hedlu 1 obaith bywipl, 1 Pedr. i. 3. Dyrcbefir ei gariad ef ar 
Dduw ei bun, Ps. xviii. 1 ; ar ei ddeddf sanctaidd ef, Ps. cxix. 
97* Er ei bod yn taro yn erbyn ei cbwantau anwylaf, roae*Q 
dy we<iyd •' Y mae y ddeddf yn sanctaidd, a»r gorcbymyn ya 
sanctaidd, ac yn gyfiav^n, ac yn dda/* Rhuf. vii. 12, Mae'i^ 
caru ordinbadau Duw, Ps, Ixxxiv. i. *' Mor bavvddgar yw- 
dy bebyll di, O Arglwydd y iluoedd !** Mae ^ wedi ei symud 
o farwolaetb i fywyd, mae yn caru y b>odyr,'* (1 Jo^n iii. 14.) 
7>oil Dduw fel eu gelwir, 1 Pedr ii ^8. Mae'n earn Duw er 
ei fwyn ei bun j a'r byn sydd ?iddo Dnw, er ei fwyn ef. f'6 
fel y mae yn blentyn Duw, mae yn caru ei elynion. Mae ci 
Dad nefol yn drugarog a' baelionus ; " mae efe yn peri iV 
baul godi ar y clrwg aV da, ac yn gwlawio ar y cyfiawn a'r 
nn^hyfiawn :'* felly mae yntau yn cael el dueddu yr un roodd, 
Mattb. V. 44, 45 J mae'n casau pecbod ynddo ei bun ac mei^n 
Craill, Ps. ci. 3, " Cas genyf waitb y'rhai cildynus ; ni }^n 
^vrlbyf fi." Mae'n gruddfan dan ei weddillip.n, ac yn hir- 
i^etbu am waredrgaetb, Bhuif. vii. 24, " Ys tnian o ddyn wyf 
^, pwy a'm gwaVed oddiwrth gorpb y farwolaetb bon !" 
Mae ei lawepydd a'i. byfrydwcb yn yr Arglwydd. yn Ilewyrch 
ei wyneb, yn ei gyfraith ef; ac yn ei bol>l, o berwydd en bod 
ya dM)yg iddo. Pecbod yw*r petb mae yn eiofnifwyaf; 
ffynnon jalaryw efe iddo yn awr, er ei fod o'lf blaen yn ffrydiau 
llawendd ganddo. 

2. Mae'n rbeoleiddi o y sercbiadau, gan en gosod ar wrtb^ 
rycbaii addas. Pan osodom ein serchiadau ar y creador^ 
piaent yn royned yn ormodol j, pan orfoteddo^i ynddo^ y^J^/«K 



d by Google 



■ Natur Jil-enedigaeth, iSS 

yn dueddol i orfoleddii j^orraod j a pban dristawn, yr ydym vH 
dueddol i dristau gormod ; ond raae gras yn ffrwyno y scrcb- 
iadau hyn, yn tori eu besgyll, ac vjx eu cadw o fewn terfyr.aa, 
rhag llifo o honynt dros y glenydcT Mae'n gwneuthur i ddyn , 
" gasau ei dad a'i fapa, ei wraig a'ihlant,— ic a'i einoes ei hun/' 
vn gydraariaethql f hyay yw, eu cam is law yr Arglvrydd, Lue. 
xiv. 26. Mae l^efyd yn sancteiddio sercbiadau cyfreitbloo, yn 
eu dwyn a}lan oddiar ddybenion uniawn, ac ya eu cyfeirio at 
yr ia^^n ddyben, Gail fod dynauniadau ansanctaidd am 
Urista'iras; megis pan fo dynion yn dymuno Crist, md o 
gariad ato ei, qnd a gariad atynt eu bunain. *' Rboddweh 
1 ni o'cb olew cbwi/* meddai v morwynion ffol, '' canys y 
liiae ein lampau yn difFoddi/* Mattb. xxv. 8. Gall fod tristwch 
ansanctaidd arp becbod 5 megis pan fo un yn tristiau am dano, 
Bid am ei fod yn anfodd!oni Duw, ond o berwydd y digofaint 
■ydd yn gyssyUtiedig &g ef, fel y gvvnaetb pbaraob, ludas, ae 
craill: Felly, gall dyn garu ei dad a'i fam, oddiar egwyddor 
naturiol, bob ddim parcb i orcbymyn Duw yn ei rwynio i 
byny. Ond mae gras yn sancteiddio y sercbiadau yn y cyfi-yw 
betbau -, yn gwneutbur iddynt jjaru Duw mewn ffordd newydd, 
parcbu ei orcbymynion, ac ymdrecbu i'w ogoneddu ef. Hefyd, 
mae gras yn codi y sercbiadau lie bont yn rby isel : mae yn 
rboi y brif eisteddle ynddynt i Dduw i ac'yn tynu i lawr bob 
gormeswyr, pa un bynag ai perspnau ai pethau; a gwneutbur 
iddynt orwedd wrtb ei draed cf, Ps. Ixxiii 25, " Pwy ^ydd. 
genyf fi yn y nefoeddond tydi } ac ni cwyllysiais ar y ddaear 
neb gyda tbi." Mae Duw yn cael ei garu er ei fwyn ei bun, 
a phersonau a pbethau eraill er ei fwyn ef. Yr byn sydd yn 
hawddgar ynddynt bWy, i'r anian newydd, yw rbyw belydr o 
ddaioni Duw sy'n ymddangos ynddynt 5 canys i eneidiau 
grasol nid oes llewyrcb ynddynt, ond llewyrch bentbycoL. 
Mae byn yn dangos fel y maeV saint yn earn pob dyn, ac eto 
yn casau y rbai sydd yn casau Duw, ac yn dibrisio y rbai dry- 
gionns, fel dynion gwael. Maent yn eu casau ac yn eu difrio 
^m eu drygionr -, nid oes dim o Dduw yn byny, ac felly nid 
oes dim dyoiunol nac anrbydeddus ynddo : ond maent yn eu 
cam hwy o berwydd eu rbinweddan canmoladwy. pa un bynag 
fa naturiol ai moesol fyddont ; canys yn mhwy bynag y byddo 
y rbai byn, o Dduw y maent, a gellir eu bolrbain byd atto cf 
fel eu ffynnonell. Yn ddiweddaf, mae ailenedigaetb yn gosod 
J icrcbiadaa mor sefydlog ar Dduw, fel y mae y dyn yn c^el 



STgitized by Google 



If)^ Jfalur A'U'Hnedigaelh, 

ctdueddu, ^r orcbymyn Pusr, i oUwng ei afael o hob petf^ 
araDj Tr djfben o ymlynu wrtb Grist ^ i ^asau tad a roam^ 
mewn cydmariaeth i Grist, Luc xiv. 26'. Mae'n gwneutkiir 
petbaucyfreitblon fel manl^.i Joseph i fodyn rhydd am ddyn, 
fel y gall ymadael i bwjDt, pan fo mewn peiygl o gael ea 
rwydo o'u ple^yd. 

0« na thrSwyd ffrwd ein sercbiadau fel bjn, yr ydym yn 
royned gyda'r ffrwd i golledigaetb.Os y w chwant y cnawd,chwant 
y Ibjgaid, abalchder y bywyd, yn cael yr orsedd yn ein calonau, 
yr hon ei ddylai gael el nieddiahnu gan y Tad, y Slab, a'r Ys* 
pryd Glan ; os i^ cbawsom fwy o gariad at Dduw nag atom 
ein biinain jo$na fu pecbod ya cbwerwach, n» cbystudd, le^ ya 
cbwerwacb na*r boen sydd o*n diddyfuu ni oddiwrdio -, siicr 
yw ein bod yn ddieitbriaid i'r tro acbubol hwn. Canys mae 
gras yn troi y sercbiadau a'u wynebau yn isaf, pryd bynag y f 
delo i*r galon. 

Yn bedweryddM^^ y gydwyhod yn cael el badnewyddu. Vq 
aw, gan fodgoleuni newydd wcdi ei roi yn yrenaid,yii|yr ailened- 
igaetb,naaeygydwybod}ncaeleigoleiio,eibaddysgu,a'i byfforddi 
Mae •* canvvyll yr Arglwydd'* (Diar. xx» 27,) yn awr yn cael 
ei dwyn i ddysgleirio ; fel y raae yn tywvnu ac yn goleuo 
congku pellaf y galon, ac yn canfod pechodau na wycLIai y^- 
^naid ddim am danynt o'r blaen y ac, yn enwedigol, mae yiv 
canfod llygredigaetb natur, y gwreiddyn, a'r had, o'r hwn y 
tardd yr boll becbodau gweitbredol. Mae hyn vn peri iddo 
waeddi Rbuf. vii/ 27, *' Vs truan o ddyn w}f h ! pwy a'm. 
g wared oddiwrtb gorpb y fnrwolaetb hon ?'* Mae y gydwy- 
bod oeddyn cysgu yn raynvves y dyn o*r. blaen, yn awr wedi 
ei deffroi, ac yn peri i'r boll enaid glywed ei Hals : ac ni chaiflT 
orpbwysfa mwy i gysgu yn ei wely ; rhald iddo.godi a gweith- 
io, brj/sio a diangc am ei enioes., Mae yn dwys annog i ufudd- 
dod, le, yn y gweitbredoedd mwyaf ysprydol, y rbai ui wel y 
gydwybod anianpl ; ac yn nertbol ffrvvyno pecbod, le, y pecb" 
cvlau mivyaf dirgel* Mae'n gwasgu y dyn i ymostwng i oruchel 
ly vvodraeth Duvy, 4'r hon y mae'r galon yn. awr wedi ei cbyra-^ 
modi, ac y mae 3 n ewyllysgar blygu. iddi* Felly mae hi yft. 
rhwyrao y dyn i'w ddyledswydd, yn wyneb pob perygl yn y 
hyd : canys mae hi yn Uenwi y galon ftg ofn Duw, fel y mae 
ofn dyn yn cael ei dori. Mae byn wedi peri i lawer 
osod eu hiinioes yn eu Haw, a dilyn ci-efydd, yr hon oed/lyot yr^ 
ei ddibrisio o*r blaen, ac ymfoddi i gerdded y ffordd oeddynt 
o'r blaen ya ei cb^sau } Gql. i. 23, •* Yr hwn oe<ld gjnt yti. 



Digitized 



by Google 



Natur AiUenedigaeth, \Q5 

. cin berlid ni, yr awrhon yn pregetbu y iFydd, yr lion gynt a 
anrheithiasai/' Mae enogrwydd yii awr yn gwneuthur iV 
gydwybod ferwino. Mae hi yo poeni yn ddirfawr am y pech- 
odaa a neth beibio^ yr byn s) 'n llenwi yr enaid ft galar a 
bunan-ffVetddiad, Ac y mae pob golwg adnewyddol ar y 
pecbodan byn, yn effeitbto am*', ac yn perl i*r clwyfau waedu 
a gofidio o newydd. Mae yn cael ei gwneutbur yn dyner 
mewn pertbynas i becbod^a dyledsvvydd, am yr amser i ddyfod: 
Tfedi ei llosgi nnwaitb mae hi yn ofni 'r tftn; ac yn arswydo 
tori y car, lie o*r blaen y bratbwyd bi gan y sarpb. 

Yn dritweddaf, Mae y gydwybod wedi ei badnewyddu, yn 
gyru y pecbadur at lesn Grist, fel yr iinig feddyg a all dynu 
y colyn o euogrwydd, a gwaed yr bwn yn unig a all ** buro y 
gydwybod oddiwrth weithredoedd melrwon," (Heb. ix. 14.) 
gan wrtbod pob esm^vytbdra a gynnygir iddi o un Ue arall. 
Ac y mae byn yn brawf fod y gydwybod, nid yn onig wedi ei 
thanio, fel y dicbon iddi fod mewn cyflwr nator, ond befyd ei 
J)od wedi cael bwrw olew iddi trwy ail-enedigol ras. 

Yn bummed, Gan fod y cof wedi ei lygru, mae yntau befyd 
yn cael ei wellhan yn yr ailenedigaetb. Mae'r cof yn cael ei 
wanbau mewn pertbynas i> petbau nid ydynt yn deilwng o |e 
ynddo 5 a dysgir dynlon i arigbofio cam, ac i ollwng digter 
dros gof 3 Mattb. v. 44, 45. " Gwncwch dda i'r sa-wl a*cb 
casant, a gwedcb'wcb dros y rbai a wncl niwed i cbwi, ac a'cb 
erlidiant j fel "y byddocb (hyny yw, fel yr amlyger eicb bod 
yn) Mant i'ch Tad yr bwn s.ydd yn y nefoedd/' Mae yn cael 
ei nertbu at bethan ysprydol. Mae genym gyngbor Solomon 
j gof drwg, Dian iiJ. 1. '« Fy mab," eb efe, " oa ollwng fv 
ngbyfraitb dros gof." Ond pa fodd y cedwir bi yn y cof? 
"Ond cadwed dy calon fy ngorchymynion ** Mae gras yn 
gwnetitbur i'r gal«n gofio He byddo cof y pen yn ddrwg. Pa 
cxix. 11 " Cuddiais dy ymadroddioq yn fy ngbalon.'* Mae 
y galon trwy brofi mciusder y gwirionedd yn nertbu y cof i 
dddl arno. Pe gwnaetbai y gwirionedd fwy o argraff ar ein 
calonan, bwy gawsent ddyfnacb argraff ar ein cof, Ps. cxix. 
Q3, *' Bytli*nid angbofiaf dy orcbymynion, canys A bwynty'm 
bywbeaist.** Mae gras yn sancteiddio y cof, Mae gan lawer 
gof belaetb, ond yn ansanctaidd, nid yw dda i ddim ond I 
gasgia gwybodaetb, a tbrwy byny cbwanegu eu damnedigaetb. 
0«;d mae y cof adnewyddol " yn cofio ei orcbymynion iV 
gwneuthiif," Ps. ciii. 18. Ystofdy sanclaidd ydyw, o> bwn 
y cynnysgaeddir y CristioD ar ei daitb i Sionj • mynycb y 



d by Google 



l66 Nalur Jil-cHedi^aeth, 

mae ffydd a gobaUh yn cael. eti ponhi o bonaw^ raewn. awr 
dywyll. Ystordy y profia(!au ^ynt yw ; ac y mae y rliai hyn 
Fei arwyddion ftbrdd Vr credadyn, drwy giaft'ii ar y rhai y naae 
efc >n gwybod pa le y mae, ie ar dvliwrnoxl cyniraylog, Vs. 
xlii. 6, " Fy enaid a ymddaros^^vng y^^of : atn byny y cofiaf 
di, o dir yr lorddonen," &c. Mae befyd ya cynnorthwyo yr 
enaid i alar duwioi, a biinaii-ffieid<liad,trwy ddangos ben euog- 
rwydd o newydd, o flaen y gydwybod ; a gwneutbar iddi 
waedu o new^dd^ er fod.y pecbod wedi ei faddeu. Ps. xxv. 7» 
" Na cbofia becbodau fy ieuepgctyd/* A He mae euogrwydU 
heb ei symud yn gorwcdd ar y^dvvybodgysglyd, mae weitblaii 
yn dwyn gair i mewn sydd mewn mumid/yn cyffroi yr boll 
enaid : meo^is pan " gofiodd Pedr eiriau yr lesu— ^efe a ,aeth 
allan ac a wylodd yn chwerw dost, " Matrb. xjtvi Jo, Mae 
trysori gair Duw yn y cof yn nerthu dyn i wrthwynebo budol- * 
iaetbau, yn rboi y cleddyf yn ei law yn erbyn gelynion ys- 
prydol, ac y mae yn oleuni i gyfeirio -ei diaed yn ffordd crefydd. 
a cbyfiawnder.' - 

Ynchweched, Mae tro vn cael ei wBeatbur ar y corpb, a'l 
aelodau, o ran eu ^gwasanaetb : raaent yn cael eu cyssegru i'r 
Arglwydd. Mae y " corpb— i'r Arglwydd/* 1 Cor. vi 13, 
*' Teml i'r Yspryd Glan" yw^adn. I9. Y llygaid, yr bwa i 
oedd yn trosgiwyddo dycbymBiygipn pecbadurus i*r galoo, 
sydd yn a\yi* dan ammod (lob Kxxi I.) na wnelo efe byny 
mwy ; ond y bydd iddo wasanaetbu yr enaid .trwy edrycb ar 
waitb yr Arglwydd, a darll^n ei air ef. Y gUist, yr boa a fii" 
yn borth aiigeu i oliwng pechod imcwn^ sydJ yn awr wedi ei 
^wneuthur yn bortb y byvryd, trwy yr hwn y mae gairy byw- 
yd yn myned i*r enaid. Y tafod, yr bwn, oedd yn gosod boll 
uatur yn fflam, a adferwyd i*r byn y bwriadwyd ef gan y cre- 
awdwr j sef, i fod yu ofteryn LV ogoneddu ef, ac i glodlbri ei 
enw. Mewn gair, mae yr boll ddyn dros D.c?uw, gorpU ao 
enaid; , trwy y cyfnewidiatl rbyfedd hwn tt*u gwneir yu 
eiddo ef. 

Yn olaf, Mae y cyfnewidiad grasol bwn yn dysglaerio yn 
ei ymarweddiad. Mae y^ dyn oddiallan yn cael ei«Kinewydchi. 
Mae calon uewydd yn gwneutbur bucbedd newydd. Pan fa 
" merch y Brenin oil yn ogoneddus o fewn, gemwaitb aur yw 
ei gwi«g bi/' Ps. xlv. 13. "O bydd y llygaid yn sywij yr 
boll gorpb fydd yn oleu/* Mattb. vi, 22. YnKldengys y cyf- 
Dcwidis^ bwn yn mhob rban o ymarweddiad dyu^ yn aeillduol 
yn y petba\j caulyuoU 



d by Google 



Natur JiUenedigaeth. l67 

1. Ya newidia^i ei gyfeillach. Er iddo nnwaith cldiyslyru 
CT feillach.y" saint, ynawr y niaent '• yn rhai rhagorol, yn y 
rbai y mae ei holl hyfryclifrcb/* Ps. xvi. 3. " Cyfaill ydwyf fi 
i'r rbai oU a'tb ofnant/' Medd y Psaliiiydd, K. cxix. 63. 
Mae y dyn a ail-anwyd yn»ymnno ft'r saint i canys maent liwy 
ac yntau o'r un feddwl yn y ]>efhaii mwyaf j maent oil wedi 
cacJ anian newydd 5 maent yn teithjo i dir Immanuel; ac yn 
cyd-ymddiddan yn iaitb Canaan, Yn ofer y ftiae dynton yn 
crefydd'a, tra' maent yn dewis cyfeilfion annuwiol ; canys *' yr 
hwn sydd gyfaill i ynfydion a gy?tuddir/' I>iar. xiif. 20. Gwna 
crefydd ddyn yn ochelgar rbag myncd at deulu annuwiol, neu 
nnrbyw gyfelllgarwcb afraid gyda* dynion drygioniis 3 fel y 
gwna dyn iacb, ochelyd myned i df a'r jda ynddo. 

2. Mae yn ddyn ne^vydd yn ei sefyllta bertbynasol. Mae 
gras yn adnewyddu dynion yn en bamrywiol amgylcbiadau ; 
ac yn ca harwain o ani^in, i gvflawni yn gydwybodol cu boll 
ddyjedswyddau pertbynasol. Nid yn unig mae yn gwneutbar 
nieibion d«a, a- mercbed da ; ond mae'n gwneutbur dciliaid da, 
gwyr d&, a gwragedd da, gweision da, jdant da; ac mewn gair, 
mae yn gwneathur rbai yn flyddlon yn yr e^^Uvys, yn y wladwr- 
iaetb, ac yn eii teuluoedd Cyfiawn y mae yr wrtbddadl bono 
yn cael e> cbodi yn erbyn crefydd llawer j sef, en bod yn wyr 
drwg, yn wragedd drwg, yn fejsfriaid, ac > n weision drwg. 
Pa fodd y p.rofwn ein bunain yn greaduriaid newyddion, os 
ydym yn debyg ag yr oeddym o'r blaen > 2 Cor. v. 17, " Od 
oes neb yn Ngbrist, y mae efeyn greadur newydd ^yrben betb- 
au Bi aetbant beibiojwele, gwnaetbpwyd pob peth )n neuydd." 
Fe ddwg gwir dduwioldeb dystiolaetb i ddyn o gydvvybodau ei 
bertbynasau agosaf, er y gwyddant fwy am ei wendidau pecb- 
adurus nag eraill, fel y gwehvn yn yr acbos bwnw, 2 Bren. iv 
1. " Dy was fy ngwr a fu farw j a tbi a wyddost fod dy was 
yn ofni yr Arglwydd.'* 

3. Mae wedi cyfnewid yn fawr yn ei waitb yn trin y byd, 
Nid y cwbl a fedd efe ydy w y byd bwn yn awr, fel y bn efe o'r 
blaen. Mae y saint yn trin y byd, cystal ag eraill, eto nid y\v 
yn cacJ eii cafonau. Mae*n eglnr en bod yn masnacbu ^Vnef, yn 
gystal ag Ql't ddiear : Pbil. iii. 20. " Canys ein byniarwcddiad 
tii sydd yn y nefoedd.'* Ac y maent yn gwneutbur eu gorch- 
Wylion bydol fel dyledswydd a roddwyd arnynt gan Arglwydd 
ycwbl; gan wneutbur eu gorchwylion cyfreitblon, megisir 
Jirglwydd, Epb* vi. 7. Mae'n gweithio o beryrydd iddo ef 
ddyvredyd, ** Na ladrata." 



d by Google 



l08 Natur JU en^tTtgaeih, 

4. Maent yn gofulu lUirer am faelaetbiad teyrnaa Crist vn 
y byd. Maent yn cofleid'iQ achos yr efengyl, ac yn " codi Je- 
rusalem goruwcb eu JIa«enydd penaf." P«. cx^txvii. 6, Pa mor 
guddiedig bynag y byJdont byir^ mac gras yn eu gwneuthur 
ynddvnlou eyboeddus, i weitbio gydag arch ac. achos yr Ar- 
glwydd, i garu ei bobl, ie y rbai ni welsaiit erioed. Felly 
maent yn blant Duw, am byny maent yn gofalu yn naturiol 
am y pethau byn j pae ganddyut ofal ne^ydd a neillduol am 
ddaioni ysprydol eraiil : a cbyn gynted ag y profant allu gras 
eu bunain^ maent am fod yn dystioa dro9 pduw a sancteidd- 
rwydd yn y byd , fe) yr ymddengys yn y wraig o Samaria, yr 
bon, wedi i Grist egluro ei bun iddi, ** a aeth i*r ddinas, ac a 
ddy wedodd with y dynion, Deuwcb gwelwcb ddyn yr bwn a 
ddywedodd i mi yr byn oil a wnaetbum -, onid bwn y w y 
Crist?*' loan iv. 28> 29- Gwelsant a tbeimlasant ddrwg f 
pecbod, ac felly maent yn tosturio tros y byd sydd yn gorwed J- 
mewn drygioni. Maent yn awyddus am gipio peatewyn o'r 
t^u, trwy gofio eu bod hwytbau wedi eu cipio o bono. Vm- 
drechant am ddangos gwerth crefydd i eraillj mewn gair a 
gwetthred ) a gwell gaAddync arbed ea rbyddid eu bunain, na 
ihrwy ei arfer mewn angbariad, distrywio eraill, 1 Cor. viii. 
13, *' O h<»rwydd paham, os yw bwyd yn rbwystro fy mrawd^ 
ni fwytaf fi gijy; bytb, rhag i mi rwystro fy mrawd." 

5, Mite cyfnewidiad mawr yn eu hymarferiad o gysuroD 
cyfreithUwn. Nid ydynt yn ymorpbwys ynddynt fel eu prif 
ddyben ; ond yn eu b4rferyd fel moddion i*w cynuorthwyo ar 
eu taith. Maent yn tynu ei cysuron oV ffynnonau ucbod, paa 
fo y ffynnonau isod yn rliedeg. Hannah, pan gafodd hi fab^ 
ni Idwenychodd gymmaint yn y rhodd, ag yn y Rhoddwr : L 
Sam. ii. 1 "A Hannah a wedci'iodd, ac a ddywedodd/ Ila- 
wenycbodd fy ngbalon yn yr Arglwydd/' Ve. wedi i gysuron 
b) wyd -ldarf(»(l, gallant fyw bebddyot, a '* gorfoleddu yn yr 
Arglwydd er i*r ffigysbren na ilodeuo;*' Hab. iii. IJ, 18 Mae 
gras yn dysgu i ddynion i arfer petbau y l)yd bwn fel pe.th yn 
myned heibl«, ac i ^rt>r cymmedroldeb sanctaidd y*mhob 
petb.Mae y galon yr bon oedd o'r blaen yn ymleawi o*r petbau 
byn beb arswyd, yn awr yn gywilydd gafiddl gael ei boddio 
ganddynt, a thrwy ganfi^d y perygl, mae yd eu defnyddio yd 
gynnil : fel cxt^n yr Aipbt^yn rbedeg vVrtbleibio dwfr afon Nilusj 
rhag ofn y Crocadiliaid sydd ynddi 

Vn olaf, Mae y cyfnewidiad bwn i*w we!ed y'ngwaitb y dyn 
^n cyflawai dyledswyddau crefyddok Er iddo unwaitb eU 



d by Google 



NaUr AiUenedigtieth, \6g 

beage^lfiso,. nivUnoA /tVy Jnv^ys os umniUb yr ymwnl gJ^^-f^f: 
^f. .OsJbyW dyiv wedi ,ei ail-cni, fe " chnk'enoyqh d^i^wyll 
J<i€tli y gair i" 1 P*dr ii. 2,.3. iBiin .gynted. y caffo dyn di- 
weddi yspryd gras, bydd iddo *' yny»pryd^ra$ a gweddiaij/' 
:Z«ch. ^ii. 10. . ^e4TU>rxial;ar4ol i nn wedi fi.ail-^Di.we4di'o, 
agyw i hleQty,n o^wy^d eni i le^ain^ Act. bc.,Il. '^ W^ y 
mae efe yn g^ed^io/* '&ydd e\ gajon yji dend i IMuw^ 
a'i dy yn 9gli>iiy«. .^lae ei .ddyred9wyddau crefydd^l, y 
thai oeiil o*r7>WnryA rl^agritluol .a..ffurfioU yn awr yn ysprydol 
a bywLol : /yn gyoimaint a bod y «galon a*r tafod wedi eu 
cyif wrdd A iinanworyn a*r pefoedd : tdc, ^id ywyn g^rpbwya^ar 
.gyflawni^yMswyddauvyn u^^g, a'u cyauiiefyd fel ta$g i*\v 
•gocpb^a; ondiy'iAbpl) 4yM9wydd, Joae-ynyagaisaingyip- 
. de'^thas «d Diiw yn Ngbrist, gan i^u hiawn gyfrif bwyotlel 
fiMKiriiaoa pfrdeiniwyd gs»i pduw Tt dyhen.bwn.w ^ ^c qs na 
cbaiffbyny^ bycid w^di caelei ^omi* CynHuaiq^a.biariini 
O^tur ailenedlgaeUi. 



.^Jligii^ggigffSSSgTi;^^ I II \ III Jil l 

vFf Cyffelybrwydd sydd rhvng Genedfgaetknaturiol^ a 
fG^m^digaeth Vsprydal. 

.II. Clif dd^Dgos.pa.bani.y gelirir y cyfnewidiad btvnyn 
, : ^liA^digaetK ac y n eni tiMchefn. GeUir cf felly, a bexwy^dd 
.y tebygolrwyddayddrhvrng/genedigaetb.nttiu'wl ac ysprydol^yr 
byn a.gyBDwyair'yn yrp^tbau.a gauJiyD : , 

iYngyntaf,Ptt\^ dirgvlaiddyw cenbedliadiiatiirioi; frcfiolly 

• 3»jma«.adgeQhedU9d» loan liL^S. ''^ V'utae*! gwyoty.n chfty- 
tbq He y myno ;. a tbi a.glywi ei swn ef, ond.ni wyddost o.ba 
Ae y.tnac' yn dyfod, nac i ba 2e y oiaeyo BBfraed : Mly y nae yr 

hwn aaned o'r Yspryd." -Fe d«mlir,/g(o/iik/« yr* Y^firyd, ond 
fV'tnaeei dcfu/loweitbtoyftddirgelivcfalQa allwnfii ei. amgyffred. 

Mae goleuni newydd yn cael ei roi yn y meddwl^ a'r ewylJys 
j^ncael ei.adi|ew|rdda i.ond pafxtokiymae ygoienntbvnivyD cael 

.elddwya yao> y tnoM y nae* y6 i^ivyHya yn cael d lyiffHiiairio 
r:ft<Tbefi'yDau cariad^ a^rmradd y iinae yf^rti^yfidffi^r. jn caetei 

wnetttbur ynnfudd, nis gMryddoaiy mity «A^(y gwyddcwa, " y 

iDodd y ffurfbeir yr esgym j*nghrotfa y.&iohiog/* £i;eg..)ci< 5. 

Fel y mae gwr yn clywed awn y gwynt, acyn.gweled ei61,Qnd 

• ni.wp.pa ley mae'n decl^reu nacyn diwed/dn ) '^ felly, y^nae • 
. ,fM>b ai> a aued.o'p Yspryd ;** .mae yn gweUdj ^yfoewidiad a 



d by Google 



^ifO YCfiftlpbrWyddstddrlhtng Genedigaeih 

Wnaed ani6, ond y modd y gwnaed ef ms gwyr. Un petti n 
i/ryr tfe, Ik yr oedd efe gynt yn ddaU mae efe yn awr pn^ 
gweled ; ond '' y mae had gras ya tyfu mewn modd oas gwyr 
tie/' Marc i?. 26^ 27- 

Y» ail^YVnhobuoo'r ddau, mae creadur yn caelbod nad oedd 
ganddo o'r blaen. Nid yw y plentyn mevlrnf bod \\t% ei gcfii- 
hedlu ) ac nid oea gan ddyn fod grasot^ nes ei adgenbedht. 
Kid iachaii y claf y mae aliened igaetli, ** ond cjfodi o felrw/' 
£ph. ii. 1> 5. Mae dyn yn ei gyflwr natCir yn un di-lod mewii 
gras ; ac fe'i dygir i foo nevvydd, trvvy allii yr burn '' 8y*n 
gal^ y petbaa nid ydynt fel pe byddent ; wedi ein creu ya 
Ngbrist lesu i weitbfedoedd da.*' Epb. ii^ 10. C«an byny, ein 
Harglvvydd Iesu» wrtb osod sail gobaitb i'r Laodiceaid yn eu 
#3^wr trueniis a gresynoU mae yn ei gyhoeddi ei b&n yii 
''ddecbreuad |:readigaetb Duw/'Dat. Hi. 14, sef, ei decbreuad^ 
gweitbredol; canyf trwyddo ef y gWnaetbpiryd pob peth," 
ar y dechreu, loan u 3. .0*r hyn y galleot gasglu^ gan iddo 
ef eu gwneutbur o ddini, y gallai efe eu bail wneutbur, pao 
oeddynt yn waetb cla dim f yr un llilw ag a'u gf^naetb bwynt 
yn greaduriaid, a allai eu gwneutbur yn greaduriaid newydd^ 

Yn drydydd. Fel y nta<j y plent/n yn ei enedigaetb yn 
oddefus yn unig, feily y mae plentyn Du# yn yr aiienedigaeth. < 
Kidyw y naitlyn cynnortbwyo dim yn ei genbedliad el bun^ 
ac nid yw y Hall yn cynnortbwyo dimj fod yn acbos o*i adgen* 
bedliad. £r y gall dyn orwedd wrtb y llyn, ^txy ni pherdiyn 
iddo ef gynbyrfti y dwfr, ac nid yw mewn mt modd yn 
teilyngu ei wellbad. Qtnif rbai yn blant l)renbinoedd, ac 
eraiU yn blant car«lot#yf, ottd nid oes gan y plentyn un Haw 
yn y gwabaniaeth |iwn. Mae Duw yn gadael rbai yn eu 
cyflwr natur ; mae eraill yn cael ea dwyn i gyflwr o rai neii 
adenedigaetb. Os anrbydeddwyd di fel byo, nid oes diolch 
f ti, '' canys pwy iydd yn gwneiftbur rbag^r rbyngot ti ac 
arall?" I Cor. ir. 7. 

Yn bedwerydi; Mae eysiylltiad rbanau mewn modd rbyfedd 
yn mbob an o*r ddaa entdigaetb. Tra rbyfedd y w gwneutbur-* 
lad corpb dyoi fis fr bwn y ma* cynnifer o wabanoi beirian* 
nan— -dim yo aidcay mi dim yn ormod. Mae Dafydd wrtb ys- 
tyrlcd ai gorpb IH bun, yn edrycb arno fel dernyn o waitb rby- 
fcMol: ''Ofaadf^y a rbyfedd y'm gwftaed/' meddai ef. Pa. 
cxxxix. \4, ac y'm cywreiniwyd yn iselder y ddafear, adn^]5 ; 
byny yw, yn y bru, lie ni wn i pa fodd y mae yr esgyrn yn 
tyfu, mwy iiag y gwn beib 8y*n cm( ei wneatbur ya iselder f 



d by Google 



Naturiol, a GenedigaHh Y^prydol- 171. 

ddaear. Fe*n cy vrreinir yn. rbyfedd yn ein cenhcdliad naturiol, 
felderoya o waith edau a nodwy^jd^ fei y mae ygairyiiar<- 
wyddoeau ; felly befyd y mae hi yn yr aiUncdigaeth j ** mevn 
gwaith edau a nodwydd y dygir bi at y brenint'* Pt. xlv. \A, 
gwisg wedi ei gwneutbur yn gywrain. Yr ud gair yw yn y 
ddau destun* Ac y mae yr Apostol yn dywedyd wrtbym beth 
yw y wisg hoi^ Epb. iv. 24>» y dyn newydd yw, '' yr bwn vn 
o\ Duw a grewjd mewn cy^awoder a gwir gancteiddrwydd." 
I>yna y wisg, y dywaid ef yn yr un lle^sydd raid i ni ei gwisga; 
nid i gaii allan gy6awnder cyfrjfol Crist. Gwaith cywrainyw 
y ddau, fel pefi-gorchwylion amryir ddoethineb Duw. O ry* 
•redd gydw&iad grasusau yn y dyn nawjdd I O greadur go- 
goneddus wedi ei greu o newydd yn ol delw Duw ! Graa an^ 
r^s ynNghristyiiy^n gwneutbnr i fynu y dyn newydd bwn,Ioan i. 
^ If} i M mewn genedigaetb natoriol, mae gap y plentyn ado4 
am aelod iV rieni ; mae ganddo bob aelod ag ^^dd gan y rhieni, 
mewn cyfattebolrwydd. 

Yn bummed, Mae hyn oU, yn y ddau, yn tarddu o*r byn 
ynddo ei bun sy'n dra bychan a di*gyfrif. O fawr allu Duw, 
yn gwneutbur y fatb greadur o bad llygredig^.a llawer mwy yu 
d|^>Q y creadur newydd o ddecbreueS mor fycban ! llnmt 
" fel y cwmmwl bychan megts cledr llaw gwr, yr bwn a ddu* 
4>dd yr .boU .nefoedd gan gymmylau a gwynt; a bu gwlaw 
i^awr," 1 Bren. xTiii. 44, 45. Mae dyn yn dal ar air yn y 
bregetb, a llawer yn ei ymyl yn ei ollwng i golli : cod y mae 
yii aros gydag ef, "yn gweithio ynddo, a« nid yw bytb yn ei 
adael, nes iddo droi y byd bychan a'i wyn^ yn ii^ j hyny 
yw, pes delo efe yn ddyn newydd. Mae fel yr agerdd a Ian- 
wodd beii Abasferus, ac a wnaetb i'w gwsg gilio oddiwrtho, 
Esther wu 1. Yr byn a brofodd yn ffynnonell y fath weithed- 
i^au, na orpbwysasant, nes i Mordecai mewn gwychder 
breiniol, gael ei ddwyn ar farch trwy yr beolydd, a Haman yn 
cerdded wrtb ei draed. Yr Haman bwn a grogwyd, a Morde- 
cai a ddyrcbafwyd, a> eglwys a waredwyd rbng bradwriaeth 
dieflig Haman. " Y gronyn o bad mwstaid — yn myned yn 
bren,*' Mattb. s^iii. 31^ 32 Mae Duw yn caru d\9yn pethau 
mawrion allan o ddecbreuad bychan. 

Yn chweched, Mae cenbedliad naturiol yn cael ei ddv^yn yn 
mlaen yn raddol: lobx, }0, ^ Oni thywilltaist fi tcUlaetb j 
ac oni cheulaist fi fel caws?** Felly yn yr adgcnhcdlidd. Mac 
bi ar yr enaid yn gyffredinol yn yr adgenbedliad, fel ar y dyn 

Digitize by VjOOQIC 



172 Y Cyffelyhrity^ 3pdd rhtmg y ddau Btiedigaeth. 

dall- aiachawyd gufVQHst, yr hwn ar f cytftaffa'walodd '^dllfn'- 
iori megft pretifatr yii rbodio, wedl b^nf—^a Weiat bawli o bell 
ac yii eglur, Mfapeviri: 24, 25: Maeyii wff, mewn y^tyr fanf- 
ylaidd^ tnai inymHllad d fafWbla'etfr i fywy^yw a¥igenbedliad> 
trwjr'r byn y byfrbe^r yr ett«(id ihewfr mumidun; yn gyflMyb 
pirn ddygir yr anelwig ddefnydtl j befflfelthrwydd yrt y grorbj, 
. y rhoddir yr eAaid ytf y ttlpyti marit*. Ei iiywy, gfalhvtt 
ddycbyitimy^u rbyw betb tfeby]^ i g^eu^^dliAd naio^iol mewo 
adgeirbedilad^ trwy yr byn y parotttiryrenaidtitiywhadracy mae 
yr aniati nevt^ydd o iiatur ^atiyddol; 1 Pedr iu 7f, a bfmyd yn 
heiaethach, loanx. 10. • 

Yn seithfed, Yn y ddau naae |ferthyrtas«fo fi^WyMott. Ma© 
y^rbai adgenedledi^ yn galw Daw yn Dad i cafnys ei hloMt ef 
ydynt, loan-i. 12> t3, w^df «u ceiih^lu gaitddo ef» 1 Pedr L 
5. Prioddsferch yr Oht, (bynf yw) ffT eglwy$, y^ efu* obani)^ ^ 
Gal. iv. ^6. Maem fn p«lrtl»yn M brodyr a cbwioi^dd i atigw 
ylion a saint gogoneddus, teulu y nefoedd. tf«ent o deulii *p 
nef : a'r gwaelaf d hcmynt, '" petbau diaftadl y byd," (1 €dr. 
i.'2a) y rtiai drtertbynas (M y liiae y gatr yn tfrwyddotan) y 
rKal DB a!tat(t ynafirodtio oV gwaed sydd yn rbfedeg yH eo 
^wytbteni, a ddygir trwy afilenedigaei*, i bertbyiltts' &'r Ail 
rfiJrfgofor y ddeievtr, 

Yn apthfed, Mae tebygc^^dd rbWrtj y rfil^rii a'l' pl^atyiir • 
Mafe pob peth sy'n cenbedlu, yn cenbedlii el dl^bji^^ acy itfate-' 
yrfcrai'adg^edl^g '•yn gyfrrfnogian oV ddawiol anian/' 2- 
Pedr ii 4. Mk^.peiflfeitttwtt moesiol yUartur ddwyfol mewti 
nlesur a gt^ddjiu, yn' (fael ei- gyfiranu Tr e«ald grasoi-; leMy« 
iriae de!w Dow yn cad et badferu ; ac M y tebygd pkfityn i*W . 
dad^Huae y cteadtir ne^ydd yn tcbygtt f Ddow et'biii}> mae'il 
sanctaidd megis y mat yntati yn sanctnidd, 

Yn olaf, Gau nad oes genedtgae^b beb boei^^ Tr fartf fiV 
plentyn, Mly ma^ p6en fai?^r y*Dgcncdigaetli'y cteErtiur nt^tv^ 
ydd. Mae y plant yn cael' itiwy n^u lai o> poenstu efegof hyiVr 

Spiry yr byn y " dwys-bigir h^ yn y galoii/^ Act. ii. 37. 
ae*r €nAu\ yu cael pben^ dirfkvrr paii y mae yn cael ei 
ddarostmig giin' sfrgyhoeddiad. " Yspryd cystoddiedig 
pwy a i cyfyd V Mac y fam th^h poehaii, " Giatw 
*'ycbbdd Sion/' Eaay Ixvi. 8-. Mae III yn ocbeneidio; yn 
gr'uddfan^ at yti gwaeddi, ac rtiewn Maftil' ckled yn el gw<iinid« 
d^ion a'i brfelodaa i ddtv^n jrfant i> ili^gitrydd : Gal. iv. ig^ 




d byCqogk 



Cymhu^ysiad Q-r Athramaeth. \JS 

]}bl^nt. Ond> yr hyn sy'n fwy oeillduol na hyn oil> ni ddarllen- 
wn yn unig am lafur {neu boen) enaid eiii Harglwydd lesn,- 
Esay liii. 11 ; ond^ (yr hyn sy*n £wy priodol ar y mater) ei 
boen neu ei loesion fel llatur gwraig yn 'esgor ; felly y mae y 
gair a arferiryn Act. ii. 24, yn arwyddo, lawn y gall ef alw 
y creadur newydd^ fel y gn(wpdd Kahel ei roab drudfawr yn 
Benoni, b.-r-y. mab fy ngalar : ac fel y galwodd hi un arall yn 
Napbtali, h. — y. fy jmdrecb j o herwydd i loesion y liafur 
bwD, beri iddq lejain cryfa dagrau, Heb. v. 7> le, ymdrech (\ 
chwj9 gwaediyd, Luc xxii.44.Ac yn y diwedd bu fansr o'r loesT 
iop hyn ; ie^ daechant iddp ^n ofidiau angeuj Act. ii. 24« 



Cymhwy^iad o ^thrawiaetb yr AiUnedigaeth* 

Defnydd 1. Wrtb yr hyn a ddywedwyd, gellwch boU eicb 
hunain, a ydych cfawi mewn ''cyflyrr o ras/' a'l peidio. O9 
dygwyd cbwi o gyHwr dinystr a digofaint i gyflwr o ras, yr' 
ydycb yn greaduriaid newydd, wedi eicb ail-eni/-Ond fe allai * 
y dywedwch, " Pa fodd y gwybyddwn a ail-anwyd ni ai peid- 
io ?" Atteb, Pe gofyna^ech i mi a gododd yr haul, a pha 
fodd y caech wybod a gododd efe ai peidio ? Para$WE) i chwi 
edrycb i fynu i'r ffiirfafpn> a*i weled A'cb -llygaid. Ac oa 
mynwcb wybod a g6doc)d golcuni yn eicb catonau, ednrcb- 
wcb i mewn a gwelwcb. Goleui\i yw graf, ac mt^e yn ei 
ddangoa ei bun. Edrycbwch i*cb meddwl, a gafoddeffi pi oleup 
jr*ngwybodaetb Dilw. A ddysgwyd chwi yn dvifey^nol i wybod 
beih y w Duw ^ A edrycbaist di erioed i ti dy bun i wybod 
betb ydyw dy gyflwr pecb^duriis a thrqenu^^ pecbadurusrwydd 
dy natur, pecbodau dy galon a*tb fywyd > A gefaist ti erioed 
plwg ar fawr ddrwg pechod ? A welaist ti y brenin lesuyn ei 
degwcbj mawr amryw d^oethineb Duw ynddo ef, ei ragorp( 
ikrddercbawgrwydd, a'i gyfiawnder anfeidrol, y*Dgbyd a gwag< 
ter pobpeth aralH Yn nesaf> Pa gyfnewidiad a wnaed ar dy 
ewyliys ? A yw y cadwynau wedi eu tori, a f u yn ei rvrymo 
rhag gogwyddo atbetbau nefpl ? Ac a oes tuedd newjdd yn 
yr fwytlys ? A wyt ti yn gweled gwrtbwynebrwydd at bcch* 
od/ A tbuedd at ddaipni yn dy galon ? A ydyw dy enaid wedi 
troi^itt Dduw fel ei brif ddyben ? A ydyw dy ewyliys wedi ti 
phs^ymffuriio i ryw raddau fig.ewyllys gorcbymmynal a rbag^ 

P 3 . . 

4 

Digitized by VjOOQIC 



174 Ctf^mfmiffiad oV Aihrmokidhi 

lQni««thol 0«\i^ > A gytBmodwyd'cK o*tif galotr 4'r cyfW- 
rood gra9^ a« a duedd^^d d i woeyd d^rbyoiad o Grist fel y. 
cynrtygiref yn yt efengyl ? Ae ji\y\0 eick. serchiadati wedi e* 
gosod ar yr iawK ^rrhJdrychau f A ytr eicb dymamad yn 
niyiicd arr ol Duw } at ei enw aM> at ei gofikdwrtaccfaef ? Esay. 
xavi. 8.' A yvr ekfc^ gobarftb ynddoef ? A ydyoh'' cfavi yq 
ei garu e(, ac yii CRsau peihod > A yw« eiefa ^aiHryndigia 
DiiW yn ofiid i'ch cak>n, ac a ydych cbwi yo ofni pec bod yn 
fwy iia*r gosj) ^ A reoletdcliwyd eieh serobmdau? A ydynt 
li»vy iirefH caiH e^T diddyfbti oddivertb betbau 'r grend^aetbi a 
darostvmg eu bnvbctdi^em V A-c a dclcfchafWyd bw.ynt I garu- 
Duw yn Ngbrist. Ai efe sydd ar ursedd eicb calon? Ac a ydych 
yn bwrw eicb boll fwynuuiit bydol oyfs^itbloo wrtb ei draed I 
A oleu.wyd ac a ddefiiowyd eicb cydwybod, i wrtbod pob es- 
rawytbad, ond* t^^ gytmiwy8hd> o waed^ Crtet ^ A yw cich 
cof vvedi ei sanpteiddio, ac a yw eicb corpb wedi ei gysscgra 
atvt^sanaeth Diiw? A wyt di yn rbodk) yn awrniie?H>*'n«iM- 
ydd-debr bucbedd ?** Fel (iyn gelli w^led a ait*aiswyd df ab 
ppidio. 

Ourd i'cb cymiortbwy^ yn mbelhicb yn y mirter b>vfi, tiraetb* 
af ycbydig atn anvydd araH' sy'n dango9 ailenedigaeth^ seft 
*' cani'r brodyr." Tystmliietb, trwy yr hon y cafoddy saint 
g^ranaf a mwyiff ofnii^, lawer o gysuf, pau na allferrt; gaetoiuK 
ycHydig o gy^vN* oddiwTih un arwyrld' araH'. Gfesyd yr Alpo^fol 
byn i lawr, l loan iti. 14' *' Nyni a tfyddom diilarfod uln »y- 
mudnio farwolaetbi fytvyd, oblegydem bod yn care y bno- 
dyr'/' Nid o« i ni ffrddn'l ft)d yr Apostoi yn y >Je bwn wrtb 
fi^odyt, yn meddtrF brodyr twy berfliynas fiV AtMacjwtHtv 
ond yt Arl Adda, Jesti Grist. Er tnae'n mr fod c«reetlgnvydd 
cyffiidrno!, ac etryllys da thag af bdi ddyno!ry^«, yn qyinmev* 
yd 1^ yn'y.i''ailene(Hgrteth,gaBei ft»d'yn dwyn cymmaint tebyg* 
olrtrydd i ddclW Dttvr; cto mac'r IwW adtiodtfu yn llefa^u am 
y rbai. sydd' ''feibion i Dtluir," ddnoA 1 . 2, •' Pfaiit Dow/^ 
adn. lOj "' Wedi e« gfcni o Dciuw,*' ridb. g-j yn g^bantaetbu 
rUv^ng piiint Bitw, a ** phUui diuM,"* adn. I©, rhvnifs y 
rbai '* sydd o'r d'lhM," adn. 8. aV rliai Byn* 8yd<l " o 
DdUw,'* adn. 10: Ac y mae'r tfetttn^ yn dyfod ftjt: rfieswm i 
ddiirtgOsr pabam na ddylem ryf^ddu fbd y bydyo casau y bro* 
dyr, " Plant DuV adn. 13, Pft fodH y rbyfeddWn wrthJiyo, 
ghnJbtf" cattry brodyr'^ yn Irawrf fod un X^edl ei symiid o 
farvtofaetb i fyj/vyd} JicfeWj afresymol fy<lda4 edrycb am. y 
cariad bwn y'mhlith dyniop y byd, y rbai sydd yn feirw inewn 
oarowfsJdau a pbecliodau. Ni allant gqru y brodyr 5 nid rby-. 

Digitized by VjOOQIC 



€i/,mAfB§f^iad o*r Mhrdwiatth' 1?^ 

feM gun kyii.y)'«a:l)ot(4 yn eu ca^tt» Fdljr rone'n amjivg iQai 
wmb ftociy.!' y; mecJd^ir^ UreUy;- 1| wy. aileq«digaetli. 

Yn awr i ddangos y nod hwn o ailenedigaetb vU'EIhIw^, 
ystynwcby tri pheth hyn. (1.) Afae y cariad Invn at y bcod* 
yr, y n gariad atynt fel y cyfryw. Dyna 'r pryd yrydym ni ytt 
eo^caru yn ol ystyr y test on ^ sef pan fb graB a d«lw> Jiu4if yn* . 
dtfyntyn-biifaehos 6'n c.artadatynt. Pan garom y tUiwiolion 
o ran en duwioldeb, a*r saint o berwydd eu savicr^ddrwydd a'u 
ditmoldeb 3 yna yr ydym yn cam Dttw- ynddyni j ac t'eliy 
galhrn bendcrfymi ein bod wedi cia geni o IVkiw j ** J^biin 
ar sydd yn caru yr bwn a genhedlodd, sydd yn cciru befyd jv 
hwn a genbcdlwyd o hono/* I^mn Vi 1. Gall rbAgritbwy» 
gain y.stint o benvydd eu perthynas wladol d bitynt; ac o 
herwydd eu byniddygiad caruaiditj a herirydd eu btid- yr un 
fam&bwyam byngciau crefj'ddofj ac ar ]aw«r o'r cyfryw 
acbosion, y gall yranruwiol gael ei dueddu" i garu y duwioK 
Oud dedwydd yxy y rhai sydd yn eu caru er ipvyii eu gras yn 
iinig ; o berwydd eu rymber a'u tue<id nefolaidd ; y rbai a atU 
ant gojli y |)err hwn o dommen y g^vendida« sy ynddynt ao 
o'u bamgjlch J d^l ^afne} arno, a'u caru er ei fivyn. (2) 
Ciariad yw a roddh* i* bob nn a achubii trwy ra8 Yr bwn 
9yd(i yn caru un s<)nt am oi fod yn &ant, bydd ganddo gariad 
*'^t yr boll s^iut/' Eph. i. 1-5. Garant bawb y barnont fo<l 
delw l>u.\v a^nyn^ Y* rbai na cliarant ddyn duwiol yn ei 
frRtiau, pnd 9. gyfyngant en carioid at y rbai sydd yn 'gwisgo 
(lill^d gwycbion,«ydd ymddifad o'r cariad bwn at y brodyr. Y • 
rbai a gyfyngant eu cariad attmrhyw bkiid o bobl i*r riiai ni 
cbyfyngo(UVI>ti\v ei ras, sydd ei^eidinu rby gulion i*w rboi ym- 
bb'th y pfant. Yn mba beth bynag y gwabaniaetbo dynloQ 
oddi wrtbym ni yn eu ba^n neu eu flbrdd ; eto os byddant yn 
cytimo S ni, mewn cariad at Dduw a'n lacbawdwr ksu^rnst, 
ac yn dwyn ei ddvlw ef, ui a'ii carwn bwynD fel brodyr^ ot 
yd^m ni ein hunain o dculu > ncf. Ac yn (3.) Ob yw y eariad 
hwn ynoH)^ po mwyaf grasol y^bo un ynyniddangos^ mwyaf y 
cirwnef. Pb mwyaf angerddol y bo t»Aft sanctaidd gras. y a 
ilpsgi ynddynt, bydd' calona^i gwir Gi'isfiooogion yn fwy cyn- 
n/es mcwn cairiad atynt. Nid y\v y saint fej y tnae lia^'er^ yn 
goscH] eu bunain yn brawf-i-eol i eraill^ ao yn en carucyn be>K 
cd ag y maent yn debyg iddytit bwy. Otul us byddant yn 
ddysgjaeriacb na bwy,' ac yn eu tywyMn, tr6ir eu cariad yn 
gas a cbenfigCTi { a lleibant glod dyladwy eu, dawioidebi 



d by Google 



1 J(5 C^mhwysiad oV Aikrawiaeth, * 

tcilwng I canys nul oes dim yn fodtlhaol ganddynt mewii 
crefydd, a fo ya myned tii hwnt iddynt bwy ; hi wna by wyd 
a grym duwioUeb a ganfyddont meirq eraill, ond codi ceofi'^ 
gen sarpbaidd yn eu' calon Pbariseaiddr Ond mae cariad y 
rhai a ailanwyd, tu ag at bob un mewn cyd-mariaeth i'r 
graddaii o ddelw Duw fo'n yipddangos ynddynt. 

Yn awr, os mynwcb ddefnyddio y petbau hyn cr gwybod 
eicb cyflwr> Cynghorwn chwi yn (I.) I neillduo rhyw g^fraix 
•'cb amser^ pan fyddocb gartref, i fvvrw galwg ar eich cyfiwr^. 
ac i brofi eich bunain wrth yr byn a ddywedwyd. Mae llawer 
yn caei cysur. a sicrwydd mewn pertbyua^ Vw cyflwr^ wrtb 
wrando pregetb^ ond yn ei golli yn fuan : canys vrth giywec^ 
y gair, gwnant gymbwysiad o bonOj ond nid ystyriant y petb- 
au byn yn fwy d>vy8 pan fyildont ar en |)enan eti btins^in. Mae. 
y weitbred yn rby ddiaymmwtb a byr \ roi cysur parbaus ; ac y 
mae yn fynycb moranmbwytlog^ ^el y mae iddi ganlyniadai^ 
drwg. Aro byny, ymaflwcb yn y gwaitb hwn gartref, gan. 
daer weddio am gymmorth gan.Ddu^. Na cbwynwcb o eis- 
ieu amser, canys maeV nos yn dilyn y dydd p rysuraf ; nac o 
ei^ieu lie, oaqys m^e y caeai^ a*r tai i cbwi i'«y cael. (2) Ad- 
newyddwcb eicb edifeirwch ger bron yr Arg!w>dd. Gall 
euogrwydd fo'n gorwedd ^r y gydwybod, heb ^ifi^rwcb o'i 
blegyd, dywyilu eicb boll broliadau a'cb podau o ras. Mae*n 
cymbell Yspryd graa i ymadael ; a pban ymadawo efe^ fe 
ddiflPydd-eicb golauni. iSlid yw'n amser cyfaddas Yr saint 
ddarllen eu nodau, pan ddiffodder y gann^yll gan ryw i^i fo'n 
briwio'r gydwybod. Yn olaf, I^aethwcb yr anian oewydd , 
ymddangosed gr-a^qsiau yr Yspryd ynocb mewn gweitbrediAd. 
0,8 itiynwcb wybod a oes t^n sanctaidd yq eicb calon a i nad 
pes, chwyrhwch y marworyn ; canys eriddo fodyno, abod 
yn farworyn byvv, .etq os bydd dan y lludWi ni rydd Icwyrcb 
i cbwi* Llawn-fvvriedwcb yn eicb calqn trwy gymuiortb gras 
Crist, i ymart^er^ phob dyledswydd, ac i wylio rhag pob pecb- 
od, ac o barodrwydd meddwl i gymmeryd eich dysgu yn yr hyu 
ni wyddpch. pe chwiliai eneidiau gre^sol fel byn i'w cyflwr, 
caent ganlyniad cy9urIawQ ; a p.be cymmerai ejaill y fath sulW 
difrifoT, a phrofiei<iyflwr y.Q ddiduedd, ^an osod eu bnnain 
ger bron brawd-le ei^ cydwybodau, gallent gael datguddiad 
prydlpno'u drygioni; ond Y roae escewluso bunan-ymholiad 
yn gadael llawer mewn twyll gresynol, o ran eu «yflwr, ac yni 
ymddifadu iiawer o'r saint, o gael golwg gysurus ar ras Du^' 
yncjdynt. 



d by Google 



Atkhion i Amkeu^fK 17Z 

€>nd^ i gynnerthvi^yo. *r Samt yif mbellach yn y gwaith o 
cliwiUoi'iv cyftwrj roioyo^fo'di Maen rai o achosion am* 
lieaa^h^ ynghyd ag aftelnad- byr iddyat, j rhai fe aliai sy'n 
cadw arorywTbagcael golwg; ar eu cyfiwr dedwydd. Ni ddylid 
attal bara>> plant; er^ y gall y ewa ymgyraedd alo, wrtb ei 
estjnef iddynt. 

YrachosI. Yr wyf yh ammena ail-anwyd Jt^ 
am ha tan amser pennodoljy nhroedigcuth; ac nis gail» 
of otrham yn mhajfbrddneillduoly cymmerodd efte, 

Atfeh. Er raai tra dymunofl iV galiu rboi banes di^cbreuad 
a chynnydd graddol gwaitb yr Ai'gln^dd ar ein heueidiait, fel 
y gall rbaf saint Wneyd yn groyvir (cr byn oil mae dull yr Ys- 
pryd o weitbio yn ddirgelwch^) eto nid yw byn yn wir angen- 
rbeidici i brofi gwirionedd gras. Dedwydii yw'r bwn a. all 
dd#^d fel y &fsi datt yn yr efeitgyl uii petl* a wn i,. **Ua yr 
oeddwa i gybt yn ddall, yr wyf yn awr ya. gweled/' Yn de- 
byg, pan welom fflain, ni a wyddom fod yno dSn, er na wydd- 
om pa fodd na pba bryd y decbreaodd : fblty gellir capfod 
gwir ras ynom xix, er na wyddom pa bryd na pba fockl y daetb 
i'n cdon. Os getli ganfod y tro {^tasfol a w&aed ar dy euaid j 
08 canfyddi fod dy fciddwl wcdi ei olleuo^ a*i ddwyn i gyd^syo- 
io ftg ^wyttyg Duw yn mbob peffa/^ti c*nWedig^i gofletdio irefh 
fawr yr jecbydwriae^b, trwyOnst cfO«shocriedig.^ gwaitbofer 
yW i ti' ymboeni a gVrtliod' ct*nt^ ata na wyddost.pa bryd na 
. pba fodd y dygwyd hyu 6<jldiamgylcb. 

XL AcHos* Pe buiiimfni.yH'griiadur^ neteydd ni orthrechai 
pechnA cariaf fel fjimae f 

Aiteh. Er na ddylem osod clastogftii i ragritbwyr orpbwys 
en peDau arnyfit, y rbai sydd yn byw mewn pecbod, ac yn 
gwneutbur atbrbWiaetb gra* Duw yu wasanaetbgar i'w 
cbwantaur afc yn ymfoddkmi yn rbwyknyn aowiredd^ fel dyn- . 
ion fo'n bdtf o gadwynau aur ; «to rbnid addef fod y cyfiawn 
yn isyrthlb s^itb-waitb yn y dydd 5 ac y g«ft pecbod ortbrtcbu 
plant Dbw. dnd os wyt tt yn gruddfda dan bwy» corpb y 
farwolaetb, Hygredigtteth dy natnr, yn ffieiddio dy ban o her- 
wydd p^diodka dy galdn a'tb yniddygiad^ yn ytiidrecba i farw- 
bau dy thwant &u, yn ffbj yn wa&tiid at w^ed Crist am faddeu- 
aut, ac yn gWtddio Am yr Yafpryd Ql§n i*«b sMrctelddi<i ; er y 
bydd raid \V ddweyd f;yda*f Psalmydd. " Peibau anwir a'm 
gofcbfyglasaut i" eto geffi ytbwanegti •' <fD cai»wedd»tt ni^ 



d by Google 



178 AUebioji i Amheuon, 

ti A\\ glanbei/' Ps. Ixv. 3. Nid yw y crea^ur newydd eto yn. 
cael y T^ iddo ci ban : niae*n by w yo ymyl cymroydog drwg j 
sefj gweddill llygredd, gw«ddiIlion Uygredigaetb natur. M«Q 
-y rbai byn yn ymdreebu am yr oruchafiaetb, " Mae*r cnawd 
yii chwen nycbu yn erbyn yr Yspryd, aV Ysprydyncrbyn y 
cnawd/* Gal. v. 17. Ac;^veitbiau niae llygredd yn gorcbfygn, 
ac yn dwyn plenty n Duw '* yn gaetb i dclcd<]f pecbod^** Rbuf. 
Tii.. 23. Na fydded gan byny i rym Jlygrcdd beri i ti binder* 
fynu nad wyt yn blentyii Duw ; ond daronynged di, i fod 
yn fwy gwylia(!wru8, ac i biraetbu niwy am lesu Grist, ei 
waed ef a'r Yspryd j'a rtue^d bwn a brawf fod ynot cgwydtl- 
or o Tn^j ag sy*u ynigais am ddinystr y pecbod sy*Q dy flinQ 
mor fynycb, 

IIL AcHos. Tr wyftfn ieivilo pechad, yn fy ngha^ 
Ion, yn gryfacht wedi i'r Arglwydd ymweUd a mi, na 
chynhyny. A gydsaif hyn a chyfnewidiad cyflwrf 

AtUh, Trwm yw meddwl aingyflwr Ilawer, y rbai y gweitb- 
redodd yr Arglwydd i raddau ar eu heueidiaUj, er eu diwygioj, 
taQasant' ymaith bob rbwymau, ac a aeibant yn gyboeddua 
lygredig ac annuwiol $ fel pe dycbwelasai y diafol iV calon- 
augyda saitb yspryd gwaetb nag ef el bun. Cymmaint ag a 
ddywedaf 3?vrtb y cyfryw yvi, fod e^ cyfiwr yn dra pberyglus j 
nment uiewn peiygi o becbu yn erbyn yr Yspryd Gl&n : am 
byny edifarbant cyn iddi fyned yli rby ddiweddar. Ond os 
nad yw fel byn gyda cbwi ; er fod Uygredd yn ymgynbyrfiiyn 
tfymicacb nag o'r blaen, fel pebyddai boll alia uffem yn cael 
eu codi, i ddal gafael^ ac i ddwyn y ffoadur yn ol ; gall y cyn- 
hwrf bwn fod He bo gwir gyfnewidiad grasol. Pan fo gras yn 
dec^ireu attal Uygredigaetb^ nid rbyfedd ei fod ef yn gweitb- 
reduyn gryfacb nag o'r blaen; yn " Gwrtbryfclayn erbya 
deddf y meddwl," Rbuf. vii. 23. Mae pecbod yn ymgr£u« 
loni pan roddir anian newydd i^w fwny ef allan. Ac megis y 
niae |)elyderau ybanltrwy ffeueatr yn dangos y brycban yn y 
ty, a*u symraudiadau, y rbai ni welid o*r blaen $ felly gall go-* 
ieu^i.gras ganfod codiad a gweitbrediadau llygredd, mewn 
dull nasgwelodd y dyn bwynt (Etrioed o'r bUen ; er mewQ 
gwJrionedd^ nid ydynt yn codi nac yn gweitbredu dim mwy, 
Nid yw pecbod yn gwbl farw yn y duwiol -, ond mae yn marWj 
a marw o farwolaetb nycblyd \ liiae wedi ei groesboelio, nid 
rbyfedd fod cymoiaint o ymladdau, pan mae ei galon yn claf* 
ychu ac angeii wrtb y drws. Heblaw byn, gall temtasiynaci 



d by Google 



Miebion i AikheUon, 179 

fod yn lliofiocach a obryfach tra byddo satan yn cyffroi i geis- 
lo eich dwyn yn o1, wedi dtangc o bonocb, na phan o^4 
yn Geisio eicb attal rbag diangc : *' wedi eicb goleao, y dy- 
oddefa^ocb ymdrecb mawr o helbnlon^ roeddai yr ApostoV at 
yr Habreaid, pen. x. 32. *' Am hyuy na fwriwch ymaitb eich 
byder/^adnod 35. Cofiwcb mai digon i chivi ei ras ef>ac y bydd 
i Dduw yn ftiansathru satan dan eicb traed cbwi. Niinroaeth 
Pharao a'i Aipbtiaid eHoed y fath . ymosodtad arswydus yn 
erbyn Israel ag wrtb y M6r Cocb^ w^di iddynt gael eti dwyn 
allan o'r Aipbt t ond y pryd bwnw yr occW }rer]idwyr nesaf 
i*w dinystr, Exod. xiv. Na %ddcd Tr acbos bwn gan hyny 
ddiwreiddio eicb hyder) ond gwagbaer cbwio bonoch eich 
bun, ** yronerlbwch yn yr Arglwydd, ac y'ugbadernid ei allu 
ef/' a cbwi a ddeuwcb allan yn orchfygwyr. 

IV AcHos. Pan gydmar*ojff fi fy nghariad at Dduw, d 
fy hghariad at hethau i ddaifod, yr u>t(f yn ttimlofy hun yn 
cartt y creadur yn fwy nar Created tor. Pa fodd y ffcllaf fi ei 
nlw ef yn Dad? IS, er fy ngofid! y mae cynbesrwydd fy ngha- 
Ion, a gwresogrwydd fy sei^cbiadau tu ag at y rhai a (Wioakia 
dro yu ol, wedi colh* j fel yr wyf yn ofni nad oedd fy ngbar- 
iad at yr Arglwydd ddiin ond tymher fyrbwyll i gyd,.yn gyff- 
elyb i'r petb mae rbagritbwyr yn ei gael. Aiteh, Nis gdlir 
gwadu uad yw cariad gormodol a( y byd yn nod anffael- 
(fedigjo gyflwr diras, 1 loan ii. 15, *' O cbdr neb y byd., nid 
yw cariad y Tad ynddo ef.*' Er byny, nid y sercbiadaii 
cryfaf yW y rbai niwyaf tanllyd, bob amser. Gall sercbiadau 
dyn> ar rai acbosion, gael eu deno yn fwy at wrthrycb a fvddo 
yn ddistadl yngohrg dyn, nag at un a. fyddo efe yn ^ei wir 
fawrbau j yn gySelyb i ffrwd fechan weithia^i yn gwneutbur 
mwy o drwat nag afbn fkwr. Mae grym ein sercbiadau> i gael 
eii mesar wrtb gaderni<ha cbryfder y gwreiddynytiid wribrym 
ctt gweitbrediad^ Pe bai dyn yn cyfarfod a cb|faiUid.do fydd- 
ai wedi bod yn bir^ oddi cartref, mae ei 9^i(<?bia,dan yn fwy 
tanllyd a to ar acbos felly, na thu ag at ei wraig .a*l blant } a 
ddywaid efe gan b;ny, ei fod yn fwy cyfail) iddo ^f Ba,^ iddynt 
Jjtry ? Na wna. Felly gaily cristion weled fi hujo yn cam 
niwy ar y creadur nag ar Dduw 5 eto ni pbrawf tbyny ei fod 
ynearu y creadur yn fwy na Dnw; gan fod cariad tu ag at 
Dduw wedi gwreitldio yn fwy aefydlog yn y galon rasol, n^g 
•t. UD gwrtbrycb arall ; fei yr ytnddengys pan fo ymryson yn 



d by Google 



:iSO Miebkn i Amheuon. 

co<ii yn jfaih fodd f«l ymae^n vhM i-r saiil A^?r iUall gael y 
• Uaeneriaeth. >A ddeallech chwi eiob oyflwr yoiyftilh tm* 
.gy4clii^d? Trowch i-ch caloD ekb kun^ a rhowoh^y^ddatiyn 
y dorian, a my » web wybod ^jia im o'r ,ddmi yw*rtrymaf» 
Holu«€b eich bunain, fel y'ngwydd Duw^a ymadaweoh ehwv 
A Cbmter mwyn y creadur, neii a ymadawecb k\ creadnr ct^. 
mwyn Crist, pe rboddid eicb dewisiad i chwi } Os ydych jyn 
teimlo elcb calonyn tueddu i- ymadael A'r pctb anwylafyn y 
byd genych am Grist, wrth Jei fSlwad, nid y\« yii'tbeyymol i 
cbwi ddywedyd eich bod yn earn y creadiir yn.;fivy na:Duxv 5 
Olid i'r gwfihwyneb.^icb bod* yn cam Daw yn f»iry"Da'r cre- 
adiir,- cr nad ydyoh yn teimb eicb cariad mor gt yf agiat bcthau 
•darfodedig, Mat tb.x. 37/* Yrhwrn sydd yn caru tadneuiaoayn 
fvvy na myfi, nid yw deilwDgo hooof fi." Luc. Jtiv. 26. '*Os 
daw neb attaf d, ac ui chasao ei dad a'i fam — ni allefe fod' 
yn d<iisgybli oii/V Wrth gydmaru y tc^tunau byn, gallwn 
•ga«g1u, fjjd yrbwn sy'n cas^u h.y. ayddliaroid lyinada^l A thad 
a mdiw ermwyn^Crist, y'nghyfrif Duw, yntiij sy*»ea«caru iskw 
iddo ef, acnid yn un sy'*n eu cum yn fwy nag^ef. v¥mbeUacb, 
ystyriwch fod cariad deublyg at Grist. (1.) Mae oariad (irof'- 
iado'l teimladwy at Gri«t,yr bwo a deimltriel saetb yay gaion, 
ntsy mae yr enaid yn clafychu o gariad sanctaidd, yn cbdi 
naiill ai oddiar biraetb am ei fwyiihau, fel y ddyweddi yn Ctin. 
v.8."Merched lerusalem, gorcbymynaf i eb\vi,>os eawob fy^n- 
wylyd, f ynegi iddo fy mad yn glaf o gariad/' neu ^dia^ 
' fwyiibad llaww o bono, fiel yn Cftn ii. 5. " Cynhdiwch fi ft 
photehu^ cysurwcb fi Sgafalau j oaays dof ydvryfvfi o'^ar- 
lad.** Mae y teindadau tterohog hyn \\w «tteL iynycba£iiiie«irn 
proflFeswyr iei^aingc, y rbai yn fynych. sydd yii **' rliai 5 n 

eanu ynnyddiau eu bieuengctyd^*' H«s.iJ..14»Panfyddotfts cariad 
yn y proffeswr ieaaugc, wrth edrycliar eraiUfen oatbeuoyf- 
rif • yngrcfyddol^ ac beb eu oanfodyii yr un dyiaher>a bwylag 
•«f ei hiin^ mae efcyn barod iV diystym bwynt, ac i' feddwl 
fod llai o grefydd yn y byd nag aydd. Ond pan mae' hi yn 
decbreu treio gydag ef, ac iddo wiled- ynddo ei bun, yr hyn 
oedd yn peri iddo ammeu am eraili, mae ^fe. ynfwy gostyng- 
edig, acyn teimlo nuvy 6 angenibeidrwydd o ddydd i ddydd 
am waed Crist er maddeuant oM bc^cfaodau, ad.alra Vsprvd 
Crist iV sancteidiHq j ac felly mae yn cyonyddti mewm gos- 
tyngefdd^wydd, bunari-ffietddiadya biiBan-yiiiwadiad. .(2.) 
J^ae.eartad pwyilog ^t Grist ,«^r^bvDihebiaw.y caj^d t^m-^ 



d by Google 



AtmioH i JfHkeuiin. ill 

\^\ a gfyb#ylhvyd, ^fn ^liilygit «i him fakiwh dfiHid^dd ' 
piit^ds i lywodraeA Cri* a*i bfcbyniyn. Ptiii fyddtf >an yti 
X^rt Ct'm, er fddd goHi ^i deiMlndau ^fclmg, «to fHafi al*fi« 
ofn d>^o y Ddfw. da ^ at y mflfc yn yrndfeeiifi i rmWo ^t ^ 
f^6n i bdb iOiyngd bodd iddd> hie y nhete yh gofe!%ti yn «i g^oft 
pah Wfteio ddiid ,i> artfoddltfdi ef, I loafl V. ft. " Cahyt 
li^^6 y w caHad Ehi^, bod i rii gadw ci dfchyftiyiMoil ef /» Yh 
nwt, et irtid ydyW y 'catitfd tlSirtrltrd^y hwhW bob iliris^ Itifcwii 
mwynbad genyebj ^td ni ddyteicb tfi gyfrif yn dyrnfh^ rag** 
fUhicA, tta y ntae y -Cai^^ad pwylldg a aofiiWyd bi^b ytaadael ft 
thiAn, mvlry nag y dyiai g^aig ^ddle^n aftiitrleu el tfhariafd at 
d gfv¥, 4vedi r# boMtibiaetb til ag at^ NbaU. 

V. Ac»os. Mae tyrhaeddiadOu a idnmu rhagrithwyr a 
'gwfihgUwyr yti ddychryn % mi, etc ijn di/fod fel tymkesH 
gref ttmafy pari fyddttf am hroji fy hutitctih y fiodau o ras 
flfddafyri eif^ddtvi iydd yMpp AHth. Dyltfi y pet1*a<i hyii 
■:yn wir beri i ni chwillo eia hun&fn mfe^^'rt inodd dffrrfd a 
^yml, orid tT tlyFent «ta cadw meiirn ambeuaefh parharus ani 
ein t?yfllwr. Yt ydych yfi givded y tu alllari i ragritbtvyr, t\i 
dyledsityddaaj ctSi donnau, eu da^afu, 8cc. otid nn! ydycb dhwi 
yn giveltfd y tu firewn i(Mynt, aid ydych chwi yn canfod eu 
cai<y(iftu, a tbtuedd cu ffyspryd. Odditfr yr byn ydych yn ei 
\^e!tid o botxyut, yr ydycb yn bafdu afm feti cyflwr nne\tii bam 
catiad j at yr ydych yn gmv^titbtit' yn mWn frfrnh yn gatoviidd 
aiii €u cyflvfrf yn y cylVyw aiclioe^ am na ciHU'Cb wybod ^li 
dybenion dirgrfaidd yrt «n gwcitbrtdoedd : 6xii\ yr ydyeh chvfi 
yn ymofyu am^-a ehwi ddylech ddyfod i farn henderfynol^ 
am CTch cyfl^r eitfb Iniiiai^ ; a chart hynjt dylech wyboil am 
y tffjin \\dnb 6 grdfydd, yt bbtf rta all neb yn y byd» wybod 
mik tfatfl 6fA <Ai\i\ eitfh hanQiu, aiJ na eHWcb €\ chaftfod yh 
efaHJ. ftft/H ei^fydd rtia^ritbiwr y*i<Wafngos' yn fvry o lawcrr \ifi 
cftrefydd t^\t gristhWi : 6iid, yr byn sy*n ymddafngds fwyalf 
y'ngolwg dynioh,sydd leWf yh ^rtycby'rfgbyfrif Daiv. BydJhIi 
fMl genyf an-fon i fytm tin o'r ocfbwfielditfu y rtiae yr Apdstol 
yn^ifilli am danynC yn Rbcif. nWV, ii6, na thywalh dagran fisaii, 
iia chi^l ysp^t-yd * fVtffitii^fioW^th Balaam, rieu lawenydrt 
gwrrfiidti#yt y t$r crelgibg. Y tAn yr bwn a brant^ i^aitli 
paWb, ftbrawf y g#a1di, itfd #Ttb « f{finftfolj,ond Mrfthi^ 
kmttHr^ I Co*, ill. 1^. Yn airr, g^Hwcli wybqd beth yw 



dbyC^opgle 



Ifl Attebion i Amheuom 

hiaiot crefydd eraill.: a phctji os bydd crcfydd un firall yn fwjr 
ila'ch crefydd cbwi ^ aid yw Duw yn sylwi ar hyny : pa bam 
yote yr ydycb cbwi yn petruso cymmaiut yn ei gylcb } Mae 
yn anmbosibl i cbwi^ beb ddatguddiad dwyfol, wybod yn sicr 
am natur crefydd no arall ; ond gellwcb wybod yn sicr beb 
un datguddiad anghyffredin^ am natur eicb crefydd eicb bun ; 
pe arogeQ nt buasai yr A|>o8tol yn aniiog y saint i fod yn 
'',ddiwyd i wneutbur eu galwedigaetb a'u betboledigaetb yn 
sicr/* 2 Pedr i. 10. Am byny ni ddylai doniau rbagritbwyr 
a gwrtbgilwyr eicb aflonyddu cbwi yn eicb ymofyniad dif- 
rifol i'cb 9y0wr eicb bun. Ond dywedaf ddau l)etb wrtbycb 
yn y rbai y mae y sant gwaelaf yn rbagori ar y rbagritbiwr 
manylaf, ( 1 ) Mewn bunan-ymwadiad ; niaent yn ym wrtbod 
it pbob byder ynddynt eu bunain, ac yn eu gweithredoedd 
eu bunain ; mae trefn Duw yn yr iecbydwriaetb fawr | 
trwy iesu Grist yn bollawl wrtb eu bodd, ac y maent yn rboi 
eu bunain^ gorpb ac enaid^i gael eu cadvtr trwyddi^ Mattb. v. 3. 
" Gwyn cu byd y tlodion yn yr Yspryd, canys eiddynt.yw 
teyrnas nefoedd.** A'r xi. 6. **Dedwydd yw yr hwn ni rwys- 
trir ynof fi.*' Phil. iii. 3, *' Canys yr enwaediad ydym ni, 
y rbai ydym yn gvvasanaetbu Duw yn yr Yspryd, ac yn gor- 
foleddu yn Ngbrist Icsu, ac nid yn ymddiried yn y cnawd.** 
(2.) Mewn gwir gasineb at bob pecbod ^maentyn ewyllysgar 
i ymadael ^ pbob cbwant, beb gadw un, aci gyfiawni pob 
dyledswydd a ddatguddia yr Arghvydd iddynt, Ps. cxix. 6^ 
*• Yna ni'ra gwaradwyddid, pan edrycbwnar dy boll orcb- 
ymynion.** Profwch eicb bunain wrtb y pethau byn. 

VI. AcHos. Yr ydwyf yn gweled fy bunan yn dra h^v wrtb 
y saint y ciybwyllir am danynt yn y BibI, ac wrtb lawer pa 
enwog wyf yn ei adnabod j fel pan edrycbwyf arnynt bwy, 
nis gallaf ond prin edrycb arnaf fy bun fel un o'r un teulu a 
bwy. Atteh, Yn wir, mae yn acbos o ddarostyngiad i ni am 
nad ydym yn ymestyn at y meeur hwnw o ras a sancteidd- 
rwydd ag sydd yn gyrhaetldadwy yn y byd bwn. Dylai byn 
cin gwneutbur yn fwy awyddus i gyrcbu'at y nod : ond sicr 
yw niai 0*r diafol y mae fod cristionogion gweiniaid yn 
gwneutbur arteitbglwyd iddynt eu bunain o broiiadau belaetb 
rbai cryfion.' Ac y mae ymoilwng i'r demtasiwn bon mor 
afresymo), a pbe byddai i blentyn wada ei.bertbynas &*i dad, o' 
lierwydd nad yW o'r un maintioU ^*i ben frodyf. Mae saiiyt 



d by Google 



jittehion % Anxheuoii, 183 

wabanol raddau yn nheulu Crist j rliai yn dadau, rliai yn 
wyr ieuaingC; a rbai yn blant bythain,* 1 loan ii. 13, 14. 

VII. AcHos. Ni ddarllenais i erioed y'ngair Duw, ac ui wy- 
biim erioed am neb o blant Duw yn cael eu temtio, ac yn cael 
eu gadaci ganDduw, fel yr wyf fi; ac am nad oes neb o*r saint 
fel myfi, yr wyf yn penderfynu nad wyf o'u nifer hwynt. AtleK 
Yr acbos o'r wrthddadl hon gyda rbai, yw eu hangbydnabydd- 
laeth o*r ysgrytbyrau, ac ft cbristionogion profiadol. Buddiot 
yn yr acbos hwn, lyddai i cbwi ddywedyd eicb cwyn wrth 
ryw gristion profiadol, neu i ryw bregethwr duwiol. Bu byn 
Q fenditb fawr i lawer j ac yn foddion i ddangos iddynt fod 
Hawer o'r saint wedi bod yn yr un cyflwr a bwythau. Mae yr 
.jYsgrytbyraa yn dangos fod temtasiynau ercbyll wedi bod yn 
ymosod ar y saint. Temjiwyd lob i feliditbio j a: dyma y petb 
mawr yr ymgeisiodd y diafol ato gyda 'r ^ant blodeuog bwnwj 
lob i. 11. " Efea'th fellditbia o flaen dy wyneb," Pen. ii. 
9* ^* Mellditbia Ddnw a bydd farvr/* Temtiwyd Asapb 1 
feddvel mai ofer oetld byw yn grefyddol,yr byn yn y canlyniad. 
yw ymwrtbod k chrefydd yn hoUawl, Ps. Ixxiii. 13. "Diau mai 
yn ofer y glanbeis fy ngbalon." IS, Crist ei bun a demtiwyd 

1 fwrw ei bun i lawr oddiar binacl y demi, ac i addoli y di- 
afol, Mattb. iv. 6, g* A Uawer o blant Duw, nid yn unig a 
demtiwyd gan, ond a ymollyngasant gyda tbemtasiynau tra 
«rcbyl| dros amser. Fe wadodd Pedr Grist, ac a dyngodd 
ac a regodd na.adwaenai mo bono'. Marc xiv. Jl* Pan oedd> 
Paul yn erlldlwr, efe a *' gymbellodd byd yn nod y saint i 
gablu,'* Actau xxvi. .10, 11. Gall llawer o*r gain t, oddiar 
brofiad galarus, dystiolaetbu fod temtasiynau ercbyll wedi bod 
yn ymosod arnynt, nes peri i*w byspryd synu, a gwneutbur 
i*w cnawd grynn, a*u cyrpb nycbu. Mae saetbau tanllyd 
satan yri gwneutbur gwaitb dycbrynllyd ; a mawr fydd y boen 
i'w diffodi, trwy ymdrecbu yn egniol gyda iharian yffydd, 
15pb. vi. l6. Wcitbiao mae efe yn gwneutbur rhutbriadau 

• ffymig, fel na fu yr un erioed yn brysuracb yn rbedeg yn ol ac 
yn mlaen yn ddibaid i ddiffodtl bwledi poetbion a tyddai yn 
cael eu taflu yn ddiorphwys i'w d^ gan un fyddai yn bwriadu 
llosgi ei d^ o*i amgylcb, nag yw y cristion teratiedig, i wrtb- 
wynebu saetbau satan. Ond er fod y saetbau a'r temtasiynau 
#fViadwy byn yn oiid dirfawr, eto nid pecbodau y rbai a demtir 

Q2 

Digitized by VjOOQIC 



)#4 4ltf}4on i 4mhem>n, 

yd]rnt« oddielthr iddyot fu g^wnantbur yq ^tddyiU fcwj t.r^y 
gydsyoio (I hwynt: fe*u c69(>ir ar y umtiivr ei Imp o^ na «byd- 
•ynir ft hwynt j-ac rii ofynii hwynt gan y rhai a demtir^ mwy 
D^g V gwnfi bwrw ba^dard lyrtii ddrvi^ gwr diwair 91 wq««i^- 
wr e/ yn euog p't bai, , . 

Ond, fe aQ^i na pi] priegefliwr n^g un cristioQ arall, ^t y 
rUai yr ydvch yn myned, d'dywedyd wrtbycb aip. neb a fii yii 
yr ui> cyqwr a cbwi ; eto ni d<l:yle;cb gasglii pdcjiwrtb bypy> 
^ad oes cyflwr neb fel eicb cyj3\vr cbwj,. a Uawer Ibi myned t 
anol^aitb ; panys ni ddyFid meddwl, fod^ pqb gweinidog; duw- 
iol, qeu qnrbyw g^istion arall^ wedj profi pob tywydd • y gqil 
l^lant Daw fyned iddo ; a diamheuot yw fod rhai wedi caei 
ttatlodion na wyr neb am danynt Qnd Duw a\i cydwybod^u 
fju bqnainj aq y inae y trallodipn hyn i eraHTfrfpe na byddeat. 
J^, er fod ysgrytbyrau yn cynnwys cvfarwyddiadau addas i 
l^tentyn^ Duw y mbob awgylcbiad y ga}| fyned itfdo,, a'r rbui 
Ivyaw^di en beg)ura tjrwy arorywrol smqjplau j elio ni ddyli4 
ty>ied ifad siampl berfWib am bob petb ueiHduol a all ddy^- 
wydd Vv s^nt. Gan h]jny, er na allwcb, weled ua <xyflwjr 
cv&lyb i'ch cyflwr cbwi yn. yr ysgrytbyrau^ ettq dvgwcb 
cuch achoa ymlaon^ a cbeA'ch weled meddyginlaetb add^ xClAo 
jodidynt. A definyddiwch Gv\^ ar bab acbos^^ g^n yr hwn 
y mac efi at bob glwy, yn fwy nag am wybpd a ft neV yn yr 
HO pyflwr a cbwi, Br y gallai tjn ddangos aiaoipJ ^*cb cvflwr 
oliwi m^wn mi a fyddai yn wir gristion^ etoni.alJai neb a^daw 
yn aJcr y gWqai byny >icb ^amwytban, cbwi : qanysj^g9il« 
lyddai cydwybod amhtlus ryw wahaniijtetb yn fnan. Ac oa im 
>vna CiSm cticli bo.(]dloi))> pnd. b^d cyffwr un airalt yn hoUawl 
yr UJd fatb a!cb cyflwr cbwi, bydd yn fmb^.wdd iawn, P9 xxiA 
y«* apmftowbl eicb bpddlpni qbwi. , Cany? y nvae cvflyicaii 
dyoion fel eu gwynebey \ er ipai o*x up gwnentburiad y roae 
gwyw^b p«^wb, a bod rbai yq b);uod q debyf iV gilydd^^idi ar yr 
plwg pynmf byddwn yn barorf igymmerydy n^ifl yn Jle y U^jJ j 
.?XQ^ PS qraffwcb yn fanyboh t^rpynt, ce\y«;b weled rby w betb 
y'nibob vyneb yn ei wabrinia^tbu pcWiwrlb bab i^i araB 5. er fe 
aUai nti fedlrwcij ddy wedyd bfith ydyw. Qan byiuy yr wyf 
yn penderfynu ps gelhvcb wtled s^pch eick bun nopHu ajlened** 
igaelbf ya pI g^ir Pnw, dylecb benderfynn, deb bpd niewn 
cyfltw p raa^ cr nad pej? cyflwr neb yr nn fatlj a > eidda cbwi, 
yr byn yn wir sydd Lynod p annbebyg. 



d by Google 



Aitebion i Amheuon, 185 

hcfio% olaf, Mae y tralloilion sydd yn fy nghyfarfod i yn • 
fbai ang^yffredin a dieithr* Yr wyf yn ainmeu a oes un plen^ 
tyn i Ddaw yn cael y fath ragluniaethau chwcrwon a myfi. 
Aiteb, Gall yr hyn a ddywedwyd ar y mater o'r blaen fod : 
yn gymmorth yn yr aclios hwn. Ymosodvvyd ar lob dduwiol 
gyda'r demtasiwn hon, lob ▼. 1. *' At bwy o'r saint y troi 
di V* Ond efe a'i gwrthwynebodd hi, ac a safodd yn ei un- 
londeb. Yr oedd ^r Apostol yn meddwl y cai cristiono^ion 
eu t^mtio i gyfrif *f yn ddieitbr ganddynt am y profiad tian- 
Jlyd/' 1 Pedf: iv. 12.' Ond rhaid iddynt hwy gael profiad 
belaethach na Solomon, y rbai a feiddiant ddywedyd, '^dyma 
betb newydd,'* Preg. i. 10* A pheth os yn nhref^ allauql 
goruchwyliaetb rbagluniaeth y " mae yn dygwydd i chwi yi 
ol gwaith y drygionas ?'* gellwch chwi fod yn gyfiawn er 
byny ; yn ol dywediad Solomon, Preg. viii, J4. Weithiau yr 
ydyni. ya rbodio llvvybr lie ni allwn ganfod (A troed dyn nac 
anifailj eto ni allwn' benderfynu oddiwrtb hyny na bu neb 
erioed arni o'h blaen ni : felly, os na ellwcb ganfod ** 61 traed 
y )>raidd** yn eich cysCuddiau, ni ellwcb oddi wrtb byny ben- 
derfymi mai cbwi yw y rhai cyiitaf a gerddodd y iTordd bono* 
Ond. betb e* hyny, pe baech y cyntaf ? yr oedd yn rbaid i 
ry w sant neu gilydd fod yn gyntaf, yn yfed y naill gwpan a'r 
IJall sydd iV lleill yfed o boni. Pa sail sydd genych chwi na 
cbenyf finnan t *^ osod terfyn i sanct yr Israel'* i*n barwain ni 
ar byd Hwybrau bygyrcb yn ei oruchwyliaetbau (u ag atom ? 
** Dy ffordd sydd yify^wAr, a'th Iwybrau yn y dyfroedd mawr- 
ion : ac ni adwaenir dy 61," Ps. Ixxvii. \g. Pe dy'gai yr Arr 
gtwydd ebwi \v nefoedd, ar hyd ffordd ueillduedig, a'cb dwyn 
1 mewn trwy y drws cefn, (mewn dull o ddweyd) ni fyddai 
genyeb un achqs i gwyno. Cydnabyddwoii eangder penar- 
giwyddiaetb Duw ; gwnewcb eich dyledswydd ; ac na adewcfa 
i nn cystiidd dafiu gorchudd' ar un prawf a gawsoch o*cb bod- 
inewn cyfiwr o ras : canys '' ni ^yr dyn gariad, neu gas, wrth 
yr hyn oil sydd o'u blaen/* Preg. ix. 1. 

IT Dd^fnydd. Chwychwi ag sy yn ddieitbr I'r enedig- 
aeth newydd, gwelwch yr angenrheidrwydd anbepgorol o 
honb. A ydyw pawb sydd mewn cyflwr o ras wedi eu hail- 
(5ni?/eUy nid oes genych chwiy rhai niailanwyd na rhan nft 

Q 3 » 



d by Google 



cfayfritn jbcMd.' Hhmd i mi Mfvedyd vmbfcb y'agvbilitt 
Oist (8€ Q aa lefam e€t hwynt wrtb eiob eaioiMitt) *' rfaaki 
citfb i^eAi fAwi dr^thefn, lohn iri. 7. Ac i*# dyhe« c'cb Aiigy« 
boeddiy yftfyriwcb yr ycbydig betbatt MOlyDoL 

Yn gpnimf; Mm aiknedigaetb yn llwyr a^f^eftrfaeyioli i* eift 
9fifiasiv eb'^^i i gyflawni yr byo sydd dda a chyneradwy g«»> 
bram Daw. Ueb eich aikBt, md yvf «i«h gwc&tbvsckiedd gioreit 
ond ptcbo^au AjBghut 3 or iV iiMit«r foA yn «Ma> t«» itB*i« 
lltiryr dulitsyatm yn tn gwnt«lb«riad« Yatyriwcb {l} Nid aw. 
fTydd bd> ^iiewdieMtb, ae ^* beb ffydd amnbotibl y# rbyngi^ 
bhdd I>uw/* Hefak xi. 6« Gwathred fytviol yr eniiid ftdciQir* 
yikk)l y«r £Fjrdd. Mae yr e^Mgyiwr wriib (Mangos y gwa fcaw oi r 
groesawttid a galbdd Crist gaa aimrywiol bersoliau, thait yn el 
<ld«rbyB, a fhai.ya et wrtbod, yn pfwyiKia at aiknadigaetb fet 
y gwir aeboa o*r gv^abacnaatb bwow; heli yr byo ni buatai ncb^ 
yn ci dderbyn cf< fife n ddywed» iiiai ^ cymifor ag a'i dar^ 
byniataDt ef/' oedd y rbai ^'^ • anwyd o DditW^'** l^mLlU 
la, 13. Gall dyoion dittdgatiedladig ryfy^, ond ni alkul wir 
gntdo. Biodenyn yw ffydd t>a tbyf yn maet natlir ^Stim^9H 
pran diyfn b«b wreiddyn, Miy ol aU dyn gredia bab yr aniack 
iiewydd» o*r bon y mae yr flgvryddfv o gredn yn ohan* (2]i 
Heb ailenefUgaetb nae gwvitbredo^hl dyn yn Weitibr^doed4 
imirwiMi. ¥t\ y byddo yr agiryddot » laUy iiiaa*ii Hitid i> 
effaitfa fad f 01 Uygra yr yagyl'aiat, bydd jt aoadi y* dch^eUr* 
\\y^ ; nW bwn aydd cr y g<^an yn farw mawa fiacb Jd« ni fydd; 
ei ^aitbred^dd ar y g'orau ond ^ifattbredoadd neirwoii* 
*' Eiit^r hr rhai baiioigadtg, aV diiydd, nid ptardia^^-^-gm fed pk, 
5m&d, at yn anafuddy ac ait bob girvitbrad dda yn angbjoioj^ 
erndiry/* Tit. i. I6t I& Fe girUeni ddyivedyd am wr at fod: 
yli firy difai yn ai Aiebedil as aeb y« y byd ; ai fad yn coapl 
elgotpk trnry ymfryd, ao yn garneatbaf ai IbiUru lal cym, 
wrtb wadd'io} oad ai M faab ei afkni^ fi» fyddai i> gwaM 
bwDw ddinystrlo y cwbl oil : M pa dy#adai rbf i^ on vcrtla. 
gorpb prj'dfertb, ond y niae yr eoaixl wedi myned ymaitb, nid 
yw ond taljiyn tiMrir. Matar Abwya yar bwik ¥r if yt yn 
gwncaClMrMnwar abatbaudaomny da^wyddo btpnyal; ond 
naa Dux^ y« c^edfd„ Ni febyma yr boll bctban byn cyhiy4 
ag y g«abd yr bad aniaii fn UyarodraaHni f o y dyo, Gai. vtv 
15. *' Canys yn Ngbrist lesu ni ddicbpn enwaediad ddiniA na 
dienwaediad, ond creadur ae#y«U.*' 



d by Google 



Ok M %i|laivwyd 4ij. (l) Mte dy boll ddiveygiad ya ddim ger 
Kron D«w« Ti a §Mimt y dtwi, qifd y n»a«'r liekir yn y t^,. 
Fo pliai, mU wyt y f^tb a fiiott ; eto qid wyt y petb a raid i 
tl £od, ov fti di bytb i*r nefoedd | c«nyS(j '* odciieltbr geni dya 
driiGhefQ, vi, ddicfoon «f« weled teyrn^as Duw," loto iii. a» 

'(^.) Mae dy wHldfaa yn *• ffaidd gam y? Arghvycld/' Dhr. 
XV. 6. Fe albi fbd cr^ttl yn rhyfeddu dy symtrwydd 5 yr wyt 
yn gwaeddi fel atn dy fy^^d : ond miic Dutr yn cy/ilf fiigonnd 
*ff wfb, ft! y tyiVjfai on ftgoriad bwM yn liairA pydredd. 
Mbnf, iK. f3, ♦♦ Bedd agored yn en ceg." Mae dy werddlhu 
yn cfitlefsithar rai eraiflr ac y maent yn yrnddangos iddynt 
hwy fe! pe bacnt yn rliwygo y nefodU ; ond y mae Uttw 
yn tu oyfriF feludfe cl; " Ac ni lefasant arnaf ft'u caloA, pan 
udasa^t »r eu gtrelyan/* Hos. yii. .1 4. Mae eraiU yn dy gy- 
frif di yn ymdrechxvr a gorcl)fygivr gyda Buw 3 ond ni all 
efe ymhyfrydu ynot ti na'ih weddiau, " Yr hwn a laddo ^ch, 
«ydd M yr htm a laddo wr, yr twn a abertho oen, «ydd fel yr 
liwn a dorfynygfo ji,' yr titvn a arogl-flartho tfitts, sydd fe! p0 
bendrgaf ^rJan," Esay Ixti. 3. Pa ham ? o hertrydd dy M 
yn aras niewn bu»tl chwertr det a ihvryniedfga?tb an\tiredd. 

(9) Miio ]pob petb « wnaetbest yn y byd tros Ddow a'i aGhos^ 
ef y giaJiaat gael fu di|>n 6 gwobrwryop tymbarol, yn fyro 
gymrttoraUivyi^tb gyda Dittw. Ma^^yn yn amlwg oddiVvnh 
\ekvkt yr hmn% wobrwyityd 1^ tbeyrnas mh ddKal ftr di AbMb ; 
c»fty« gwaUb da oedd o ran y defnydd o bono^« )i<er\vydd ei 
or^ymyiigfav IHaw, f«l y gwel^cb, i;^ Bren^ x. 13. et^fe'i 
ooipwyd ef #aiby«y yn eiliUiogactkij am na wna«tbai efe dyny 
mewn «(Ddd hwo, Hq9« i. 4^ " PMaf waied (egreel ar d^ leliii.'' 
M»e ]>«iw y«i cdyycb yn iwnaiat y galon : o»feIIy^ djau ery 
gaU fty ymddaiigoftUd «Hailol lixi yn wl\ m ^awcr, m- byii.y 
mae cuddiedig ddyn y gaion ynffiaiddjt yr xfji yn edrycb'yn 
hardd ger bmn dynion, ond heb fod fel Moaes, yn '* dlws i 
PdtfW/' M y nrHMS «r ymyi y ddaleo, Aet, vii. 20. O y ftth 
wfthaniaetb tydd rbwi^ Af« m Anoasiab \ /' Qn4 m fwlrjlwy4 
ym«i(b yr ticMfeydid | tio culoi^ Am «Qdd bfrf»itb gyda yt 
/ Argiwydd ei boU ddyddiaii «f^'' ^ Iken. xv. H^ " AoMMeiah 
» wnncOi yir hyu oecid ^i^m y^ngfoiwg yr Axglwydd» ond »id 
9 tbubin Wfiiilb," .!^ Cf;«p, xky, 2,, Fe alUu eitk M y9 
9di«g yn erbfn pe^kkod ysk ^hHU »'^ bod yn en rbyliufliUe^am 
eurfyfedivy4d^ rn li9J^bo«d4^ 4^ eu |^hot(> My wteBt 



d by Google 



1 B8 ' Tf angenrheiddrwydd 

yn dy gaabau di o hervirydd dy fod yo gwneathar dy ddyle^U 
swydd : ond rhaid i mi ddywedyd wrthyt^ mne Duw yn dy 
gasbatt di hefyd, am nad wyt yn ei gvvneutbur mewn modd tin- 
iawn ; ac ni elli di byth ei gwrneutbar heb dy aileoi. Yn olaf, 
Nid yw dy boll ymdreob yn erbyn pecbod, yn dy galon a*tb fyw-» * 
yd ond dim. Yr oedd y Pbarisead bal<;b yn cyatuddb ei gorpb §g 
ymprydy ac ar yr un pryd fe gond«mniodd Duw ei enaid , Luc 
xviii> Ymdrecbodd BaUam &'i galon gybyddlyd i'r fatb radd-t 
au, er ei fod yn cant gwobr. angbyfiawuder, eto ni fynai el 
ennill trwy regu Itrael ; ond Jiu farw o farwolaeih y dryg- 
ionus« Num. zxxi. 8* prosot dy bun yr wyt yn ginroeutbur 
y cwbl tra yr y'dwyt yn dy gyflwr natur : a cban byny daw \ 
t\, yn gyffefyb i was brenin, yr bwn, wedi iddo ddarostwng y 
gwrtbryfelwyr^ sy'n gosod y goron ar ei ben ei bi\n y ac felly 
yn colli ei boll ddefnyddioldeb, a*i ben befyd. 

Gwrlhddadl. Os fel hyn y roae gyda ni, yna ni ddylen 
gyflawni yr un ddyledswydd grefyddol. 4tteb» Mae^eich 
casgliad yn gyfeUionms. Nt all un anallu eicbrbyddbau cbwi 
oddfwrtb y ddyledswydd ag y nxae cyfraitb Duw yn ei osod 
arnocb : ac y mae yn llai pecbod i cbwi wneutbureicb dy- 
Icdswydd na'-i besgeuluso. Ond y roae gwahaniaetb rbwng^ 
csgeuluso dyledswydd, a'i cbyflawni bi fel yr ydych cbwi yn 
gwneutbur. I'e gorcbymynai rby w un i seiri adeiladn XS iddo;. 
OS llwyr esgenlusent y gwaitli, ni byddai byny yn gymmerad- 
wy J pe decbreuent arno., a*i adeiladu ar yr ben sylfaen bwdr^ 
Bid cymmeradwy fyddai byny cbwaitb : ond tbaid iddynt 
cbwalu yr ben sylfaen, ac adeiladu ar salk gadarn. Pos di-. 
thau a gwna yr un modd. Ar yr un pryd, nid'gwaitb ofer i 
ti, ie, i ti, yw ceisio yr Arglwydd : er na by^do iddo dy> 
barchu di, eto fe all barcbu ei ordinbad ei bun, a'i benditbio i^. 
ti,.fel y dywedwyd o'r blaen. 

Yn ail, Ni ebetr oymdeitbas & Dttw beb aiknedigaetb. Mae 
cymdeitbas o ddynioi^ ar y ddaear^ y rhai y mae eu " cym-' 
deithas gyda'r Tad^ a cbyda ei Fab cf lesu Grist," 1 loan i.' 
3. Ond nid yw y rhai diadgenedledig yn y gynuleitbas bon ;• 
canys y maent bwy oH yn elynion i Dduw, fel yclywsoch yn 
belaeth o'r blaen. Yn awr, *' A rodia dau y'nghyd, bfeb fod 
yn gytun ?" Amos iii. 3. Maent oil yn ansanctaidd ; a ** pba 
^ymmuQdeb sydd rbwng goleuni a thyv^yllwcb ^'i^Qrist s^.B<f«' 



d by Google 



o jiilenedigaeth, 189 

lial V* 2 Cor. vi. 14, 15. Gall fod ganddynt yroddangosiad a 
jph«tli o mncteidilrwydd ; ond rnaent yn ddjieitlNriiiy i wir taoct^ 
eiddrwydd', fic feMy ** feeb Ddiiw yn y byd." Mot drwni yw 
y cyflwr bwn, i fW yn cyflawwi dyledswyddau^ ac b«b gyra- 
dei<ba9 A Ouw yndityot. Ni fodrUa»Avcii ar eicfa bw.yd, onj 
phortba efe ebwi; nac av eich dilittdoiii ciiadHMui* cbwi yo 
^lynnes : apba fuld y'eel^ch foddloni arr efid) dyjedswyddaa^ 
tra nad ydynt yn eSettoiol i*eb dwyo i gymdeitbai^ ft Dtivr. 

Vn dryd^dd. Mflie aiienediga^b yn holla^rl aiigenrheidl<4 
i'cfc cymltwyso i*r neloedtt. Nid oes i»eb yo inytwd i'r nef* 
••dd ond y Him^ sy^n gyipinwyi iddi. Cot, i. 13. Magityr 
oedd gyda themi SolMi^n, 1 BrtiBw vl. 7, Wly y ntae gyda'r 
4em( u€boii: '^Fel badffiUjchpyd o gtvtg wadi eu cwhii tmddvk 
«yn eiVdwyin yn.oj^^^ef, fDeini bj^iol t Pedr ii. 5, " wec^itfti 
gtBeitkia i htfn yma,**^ Cor. v. 5. Canyt n* ellir eo goaod yn yi? 
d^ifod ogOBedickia b6n»; M y daetbant aHan o d^oildfa oaMir 
^9^^^* N4d y«r giBWau aqr yn addas i foeb, a llAwtr anadd-* 
SMJeb yiv gaeoau gogoi^ianil i bockaihir annyobweJedtg. Nid 
yw cardotwyr yn tu carpiaw ya gweokhi t dai bvanbHioedd $ n» 
pbeebaduHsdd i fyned i mtwin i lys y btromn, 1Mb wisg^o 
'^ waUh e^tm a nodtrydd^'* Pa. xlv. 14,. 15. P^ «qr tyohwya* 
ol a €k>ygatby«go4 0*v dwvfr i ynbortbi yn ei faasydicl? nau a a«i« ' 
fonm « ycben i ymhorfhi yn y m6v > Mar angbymmwya a 
byny jw y rbat cliad|(€nedivdig i'r ikrfoedd, Dt« y ntfoedd 
iddym bwy ? nid ymboiiiDt ynddlbytb. 

9a wem y rba| diadgeoedlvdig fai af y nefoedd ar aoMryw 
ysmiaetlkaa. M«git> (!•) Am di bodbi yA vlad ddialtbv. V 
iMf y w gwlad aniedigol y dviwioi t- ^ Mae «i Dad yn y ncfoadd ; 
ei Ami yw y lerfisalem ucbod/^ C^ai- iv^ 36. *' Mm wadi ei 
ent o(Mi utfhod/^ iiMb wi. a. V ncf yv ei gaytn^^ 2 Cor, v. 
Y« Oan byiiy» mae yn cy^l ei bun ftl diaitbrun. ar y ddaeai?)^ 
si wyneb tt> ag adref, Hab. )d. l6. '' Gwlad 'wdL y maent 
bwy yn 6i cbwenyck> byny ydyw^ nn peM/* Qnd ^' dyn 
daaard'^ yw y diadgenedW^;, Fs. x. 1^ wcdi ei '* yagrifena. 
yn y ddaear^** lar. xvii rd. Tn Bwr> cMrtrtf yvr carlf^^ boaid 
dkitatt y bn : gan liyny mae efe '* yn tynied petban daaarol/' 
Phil. ill. tg. Mae y fitb byfrydw^b Vwv gauti yn nbir em gwlad 
ein biinain, fel y maaVi anluiwdd cad gan neb «i gadael, a 
by w niewn gwlad ddieithr. Nid yw byny yn gry&^b ar ua 
acboa sagyo bwa. Canys ni bopnai yr anmiwio) ua basvl 



d by Google 



iQO Yr angenrheidrwydd 

yn y nefoeddi-pe gwyddent am ryw ffordd arall i wneatliuf jn 
well. (2) Nrd oes yno ddim o'r pethau yr ymbyfrydant 
fwyaf yoddynt^ sef y pethau anwylaf i galon goawdol^ Dat» 
xxi. 27, " Ac nid k i mewn iddi dd»m aflao/' Pan ddywed* 
odd \ (ihoniet fod Paradnrys )'n lie o d<lifyrwcb cnawdoJ, cof- 
leidiw ^d ei grefydd gyda mawr awydd -, canys dyna'r nefoedd 
niae dynion yn naiuriol yn ei dewts. Pe gallai y cybydd gael 
digon o aur yno^ a'l* glwth gael digon o'i bieseran cnawdol, 
geliid eu cyiumodi a*r nefoedd, a byddent yo gymmwys iddi : 
ond gan mai nid felly y mae, er y gallant lefaru yn deg amf 
dani> eto nid yw yn cael ond ycbydig o*a calonau. (3.) Mae 
pob congl o'r nef yn llawn o'r petb sydd fwyaf anhofiT 
ganddync 5 byny yw, sancteiddrwydd, gwir sanoteiddrwydd^* 
perSaith sancteiddrwydd. Pe gwaboddid rbyw un sy^n ga* 
ganddo gig moch, i wledd. He mae }>ob dysglaid wedi ei gwneyd 
i fynu o'r cig bwnw^ er o wahanol driniaetb ; efe a feiat ar 
yr boil ddysgleidiau^ er defnyddio pob celfyddyd iV gwneutbiir 
yn flasus. Gmr yw, fod llawenydd 3m y nefoedd, ond lla- 
wenydd sanctaiddywj mae pleseraa yn y n^oedd, ond pies- 
erau sanctaidd ydynt ; y mae. He i sefyll arno yn y nefoedd^ 
ond daear sanctaidd ydyw. Y mae y fAth sancteiddrwydd yn 
mfaob man ac y'mbob petb yno, fel y diflasai y cwbl i'r dyiK 
dtadgenedledig. (4) Pe dygid bwy yno, nid yn .unlg newid-^ 
lent eu lle,yr.byn a fyddai yn doriad calon mawr iddynt j ond 
newidient eu cyfeillion befyd, Mae yn sicr na charent bytb y 
gymdeithas sydd yno, os ydynt yn byw heb gymdeitbas & Duw 
yma, ac beb wertbfawrogi cymdeitbas ei bobl, yn enwedig yn 
y petbau sy'n pertbyn V fywyd crefydd a dawioldeb» Mae 
llawer yn ymgymmysgu 4V duwiolion ar y ddaear, i enuill enw 
iddynt eu hunain, ac i guddio drwg eu calondu ) ond ni ellir 
gwneuthur byny yno. (5.) Ni boffent bytb y gwaith sydd 
yn y nef, gan eu bod mor ddifater am dano yn awr. Byddai 
gwaitb y saint yno yn faicb annyoddefol iddynt, gan ei fod 
yn groes i*w natur bwynt. Byddai syllu ar, rUyfeddu, a 
cbanniawl yr bwn sydd yn eistedd ar yr orsedilfaingc, a'r Oen, 
yn waitb angb^faddas gan yr enaid diadgenedledig, ac felly yn 
Uwyr ddiflas. Yn olaf, Hwy feient befyd ar byn^ sef, fod y 
cwbl o dragyw^'ddol barbad. Cbwerwai hyn y cyfan iddynt. 
Fa;fodd y gwnai y rbai sydd yn awr yn cyfrif y Sabbotb yi» 
faicb iddynt, odd«f cadw gi^yl o Sabbotb tragy ivyddol yn y 
nefoedd^ 



dbyGoogk 



b Jitenedigaetti. jQi 

'. Yn olaf. Mae ailencdigaetb >n hollnwl angenrheidiol i g«el 
clerbyniad Tr nefoedd, loan iii. 3. Ni cheir nefoedd hebddo. 
Er pe galfai imeddwl cnawdol ddefnyddio yr holl bethau sy'n 
gwneuthur y nef yn anaddas iddynt, eto ni oddef Duw byth 
iddynt ddyfod yno : am byny rhaid dy aileni di 5 onid e ni 
cbei di byth fyned i'r nefoedd, fe'tb goHlr am bytb, Canys 
(1.) Mae ysgrif gwrtbodiad yn eich erbyn yn Hys y nefoedd, 
ac yn erbyn pawb o'ch baib j " Oddieithr geni dyn dracbefn, 
ni ddichon efe weled teyrnas Duw/* loan iii. 3. Dyma folk 
o dy flaen, n^ afll dynion ndc aupylion ei symud. A gobeithio 
am y nefoedd ar draws y ddedryd bendant hon, yw gobeithio 
y geilw Duw ei air yn ol, a dileu ei wirionedd- a*i IFyddlondeb 
er mwyn dy gad^ di 5 yr byn sy yn anfeidrol fwy, na gobeith- 
io am Tt ddaear gael ei hangbofio ei^ dy fwyn di, ac i'r graig 
gael ei symud b'i lie. (2.) Nid oes sancteiddrwydd heb aiU 
enedigaetb^ *' Y dyi^newydd a grewyd mewn gwir sancteidd- 
rwydd" ydyw, tiph. iv. 24 : ac ni cheir nefoedd heb sancteidd- 
rwydd, canys " heb sancteiddrwydd ni cbaiff iieb weled yr 
Arglwydd," Heb. xii. J 4. A agoi-ir y porlb grisialaidd i gwn 
a mocb i fyned i meWn ) Na : oddi ailan y niae eu He hwynt, 
Dat. xxii* 15. Ni oddef Duw it cyfryw ddyfod i*r gymdeitbas 
sanctaidd bon ag ef yma; ac a oddef efe iddynt fyned i'r 
sancteiddiolaf ar ol byni A esyd efe blant y diafol i eis-^ 
tedd gydagef ar ei orseddfaingc ? neu a ddwg ete yr aflan i*r 
ddinas, yr bon y mae ei heolydd o aur pur ? na thwyller chwi. 
Mae gras a gogoniant wedi eu cyssylltu y*nghyd yn anwahan- 
ol. Nid oes neb yn cael eu ttaws-blannit i*r baradwys uchod, 
ond allan o blanbigfa gras ar y ddaear. Os byddi yn an- 
sanctaidd yn y byd bwn, byddi yn drtienus dragywyddot yn y 
byd a ddaw. (3) Mae yr holl rai diadgenedledig heb Grist, ac 
felly *' Heb obaith tra yn y cyflwr hwnw," Eph. ii. 12. A 
fydd i Grist, barotoi trigfahau mewn gogoniant i*r rhai sycfd 
yn gwrthod ei dderbyn i*w calonau ? Na, yn hytrach, Oni 
*'"chwardd efe yn eu d'laledd, am iddynt wrthod ei boll gyng- 
6r?*' Diar. i. 25, 26. Yn o/q/*, Mae cyssylltiad anwabanol 
rhtrng cyflwr llwyr diadgenedledig a damnedigeeth, yn tarddu 
d natur y pethau eu hunain^ ac o arfaeth y nef, yr bon sydd 
roor gadarn a diysgog a mynyddoedd o bres, loan iii. 3. Rhuf. 
Viii. 6, " Synied y cnawd marwolaeth yw." Uffern yn y 
bluguryn yw cyflwr diadgenedledig : dinystr tragywyddol 
jrdyw yii ei annelwig ddefnydd ; yn tyfu yn barhaus^ a tbithaof 



d by Google 



i'gi iV angenrheiddrwifdd 

bel) el weled. Mae angeu wedi ei yssrifenu ar lav^^r wyta^tl 
glan yn y byd ^\vo> Mae oatur Tygredj^ yn cymbwyso riyi^-^ 
ion i gael rl>an o ietifeddraeth y damnedigioiv yn y tv^ryFltrch 
eithaf^ (1) Mae y galoR gareg o'th feiVd yn dy bwyso m 
ddJrfawrj fel y mac careg yn natiiriol yb inyned i lawr, felly 
mae y galon gareg galed sydd ynot yn tiieddu i f^yned i lawr 
i*r pydew heb wa^^lod. Yr wyt yn ymgaledu yh erbyn rby- 
buddiou. fir dywedyd eirb fei*ygl wrtbychi eto nid ydyob 
yn ei weled, nl cbredwch ef. Grid cofiwcb, fod cydwybodf 
wedi ei serio 3. baiarn poeth yn arwydd tr\vin olosgf^dd tra- 
gywycWol (2) Mae eich difirwytidra o dan foddioagra^, yu 
eiob addaarii i fwyall barnedigaetb Du^, Alatth. tii. id. *' l^oh 
pren gin hyny yr bwn nid y>v yn dAvyn ffrwytb da, a dorir I 
lawr, ac A deflir yn tj^n.*' Tan*ydd i*r tan y^ cangen ddii 
ffrwytb, loan xv. 0. Crynwcb wrtli byn^ (fdirmygwyr yr efeng- 
yl ; OS na wneir cbwi trwyddi yti 'gynmiwys iV nefoedd^^ 
cb\yi fyddwcb Fel y tir diffrwyth yp d\vvn<!ra!in a raeiri, '^agoji 
i feUditb, diwedd yr bon yw ei llosgi/' tieh. vi. 6. (3) Tu- 
eddiadau uffernol y meddwl, y rbai sy yn lori allan yn y fiicb- 
edd balogedig, sy*n addasu yr eiiog i wlad y dycbrynfftu. 

Diwedd truenus a fydd i fywyd balpgedig, *' Ni oliaiff y 
rbai sydd yn gwneutbur y cyfryW betbaii^ etifeddu teyrnad 
i)u\v,'* Gal. V. IQ, 20, 21. Meddyfiwcb ambyn, O cbwi' bbbl 
ddiweddi, cbwi watworwyr crefydd, tyngwyr a rbegwyr, cbwi 
rai adan ab angbyfiawn, y rbai rtid oes genych gyimilaint^a 
moesoldeb naturiol i'cb cadw t-bag dywedyd celwycld, twylloj 
a lladrata. Fa fath meddwcb cbw'^ yw y pren ar yr bwn y 
mae y frwythau byn yn tyfu ? a*i pren cyfiawnder o btaniad 
fiuw ytlyw ) ynte pren sy'ii diftwytho y tir ydyw, yr bwn a dyf 
Duw i lawr yn danwydd i d3n ei lid ? (4) Mae eicb bod ya 
'••farw mewn pechod" yn eicb addadu i gael eicb cau i fyuU 
roewn fflamau brwmstmj, fel mewri amdo, a^ch claddu yn y 
pydew l>eb waelod, fel uu wn bedd. Gwaeddi mawr oedd yrt 
yr'Aipbt, pan oedd y cyntaf anerfig yn mbob tculu yn fairw; 
ond onid oes llawer o deuluoedd oil yn feirw ? IS^ y mae llatw- 
er ddwywaitb yn feirw, wedi eu diwreiddio'. Weirtiiau feM 
deffroir gan ofn niaTvV, a'i ganlyniVidau ; ond yn awry macnt 
cyn beileil ar y ffordd i dir tywylhrch, fel braidd maent yft Ckel 
ii» llewyrcb o oleuni o'r nef. (5) Mae tywyllwch dtffi 
taedctwl yn arwydd o*r tywyilwcb tragywyddol.' O y fath 
anwybodetb dycbrynllyd ^ydd yn af03 fel pla ar ainryw^ tti 



d by Google 



AUenedigaetK jgs 

maec*atHsydd,wdi cael ycbydig p oleuni natur iV peiiau 
yn hoMawl wag o oleiini ys^rydol yn eir calonau. Pe baecH 
yn adnabod eieb cyflwr, gwaeddecb allan; O ! dyivyITwcb» 
dywyDwcb L tywyll^rcb yii gwneutbur ffordd i niwJ ,ty wyllwcb 
tragywyddol !, Mae gorcbudd y wyneb arnaf ti eisoes' fel ar 
cUlyn collfapnedig^/ mor agos wvt i'r tywyllwcb tragywyddol* 
Crist yn unig a aJI attal y dienyddiad, tynu y napcyn oddiar 
wyneb y drt^g-weitbredwr collfarnedig, a rhoi maddpuant yn 
ei law, Esay XXV. f, ''Ac efe a ddifa yn y mynydd bwn 
y gorcbudd sydd yn gOtcbuddio yr hoU' bobfoedd," byny yw 
gorcbodd wyneb ycallfemcdig, fel yn acbos Haman, Estber 
vH. 8. *' Hwy yn gyrrtaf ag yr aetb y gair allan o enau y 
orenin, hwy a oitbuddiasapt Wyneb'^ Haman.*' Yn olaf, Mae 
y cadwynau tywyHwcb, sydd yn eich rbwymo cbwi yn eick 
cyflwrnatur, (Esay Ixi. I.) yn eich addasu i gael eicb taflu- 
•' i ffwrn o dan poetb." O rfdynlqn truenus ! Weithiau raae eu 
cydwybodau yn ymgynhyrfu ynddynt, a d'echreuant feddwl actt. 
ddiwygio. Onfd ocb I y raaent niewn cadwynau/ ni ajlant 
gyflawni byny. Maent wedi eu cadwyno gerfydd eu calonau : 
mae eu cbwantau yn glynu mor sicr wrthynt, fel na allaat, ie 
ni fynant ymysgwyd oddiwrtbynt. Felly cbwi. a welwch y 
bertbynas sydd rbwug cyflwr.. diadgenedledfg, a cbyflvvr y 
damnedigion, cyftwr bollawl drufcnus ac anadferadwy. Argy- 
boedder di gan byny, fod yn rbaid dy aileni'di j mawr brisia 
ailenedigaetb, a thaer ddymuna am daiio. 

Mae y testun yn dywed>d, mai y gair yw yr had o'r bwn y 
fftirfiry creadurnewydd : am byny cbwiliwch e^; perch wch^ 
ef, canys eich bywyd yw. Llwyr yoifoddwch i ddarllen yr 
Ysgry thyrau. Cbwycbwi y r hai ua ellwcb eu darlfen, perwch • 
i arall eu daillen i cbwi. Disgwyliwcb yn ddyfal dan bieg. 
etbiad y gair, fel y mae efe trwy ordeiniad Duw yn foddion 
neillduol trOedigaelb 5 canys— '* fe welodd X)uw yn dda trwy 
ffolineb pregelbu pdw y rhai sydd yn credu," 1 Cqr. i ^\ 
Am byny ymgedWch yn ffordd Crist j na wrthodwcb foddion 
gras, rhag eich cael yn cyfiif eich bunain yn annheilwne a 
fywyd tragywyddol Byddwcb ddyfal Gwrandewcb yn astud 
ar y gair a bregetbir. Gwrandewcb bob pregetb fel pe baech 
yn gwrando am dragywyddoldeb : a gocbelwcb rhag i'r adar 
gipio oddiarnocb yr bad yr bwn a bauwyd. *' Myfyria ar y 
pethau byn, ac yn y pethauhyn aros,»* I Tim. iv. J5. '' Der- 



R 



d by Google 



194 Yr angenrheidTwydd, 4'C' 

byoiwch ef — nid fel gair dyn^ eitbr (fel y roae yn wfr) ynair 
Duw," 1 Tbess. ii. 13. A gwrandewch ef gyda chymtfiwys- 
iad^gan edrycb arno fel cennadwri wedi ei banfon o'r nef atoeh 
cbwi mewn modd neiljduol, er mai nid atocb chwi yn unig» 
Dat. iii. 22. *^ Yr hwn sydd gaocldo glustiau i wrando, 
gwrandawed betb y mae yr Yspryd yn ei ddywedyd wrtb yr 
cglwysi/* Cedwcb ef yn eicb calonaii^ myfyriwch arno : ac 
na fyddwch fel yr anifail aflan sydd heb gnoi ei gil 5 ond trwy 
daer weddi'o, erfyniwcb am i*r gwlitb o-r nefoedd ddisgyn ar 
eicb calon, fel y tyfo yr bad yno. 

Yn fwy neillduo!^ (1.) Derbyn dystiolaetfa gair Duw am 
drueni cyflwr natur> ei becbadurusrwydd, a*r bollawl angea- 
rheidrwydd ani aileiiedigaetb. (2J Derbyn ei dystiolaetb mewn 
pertbynas i Ddiiw, un mor saiictaidd a cbyBawn ydyw. (3.) 
Prawf dy ffyrdd witHo -, sef, meddyliau dy galon, ymadrodd- 
ion dy enau, a helyntdy fywyd. Edrycb yn o\ trwy'amryw- 
ibl amseraii dy fywyd, a gwel dy becbodan yn groes i reol y 
gair ; a gwel yn y bygythion, yr byn yr ydwyt yn ddarostyng- 
edig iddo am bechod. (4) Sylla ar lygredigaetb dy natur, trwy 
gymmorth gair Duw, fel drycb 3rr hwn sydd yn dangos ein* 
wynebau budroc i ni mewn modd eglur. Pe gwreiddiai y peth- 
au byn yn ddwfn yn y galon, gallent fori yn bad yr ofn a'r 
galar hWnw, mewn pertbynas i gyfiwr eicb benaid, sy yn an- 
genrbeidiol i'cb parotoi a*ch cynbyrfu i ymofyn am lacbawdwr. 
iiyllwch arno fel y cynnygir ef i chwi yn yr efengyl, yn gwbl 
addas i'cb cyPiwr^ wedi^ trwy ei ufudd-dod hyd augau, bodd- 
loni cyfiawnder Diiw> a dwyn cyfiawndef tragywyddol i 
niewn. Gall byn fodyn bad gostyngeiddrwydd, dymuniad, gob- 
aith; a [^heri 1 chwi estyn allan y Haw wywedig wrth ei orcbym- 
yn ef ei bun. 

Bydded i'r petbau byn gael lie dwfn yn eicb calonau, a def- 
nyddiwtb bwynt. Cofiwch, betb bynag ydycb, rhaid etch 
geni chwi drachefn, onide^ gwell fuasai pe nas ganesid cbwi 
eribedl Gan byny, os byddwcb fyw a marw mewn cyflwr 
diadgenedledig, byddwcb yu Udiesgas^ cawsocb eicb rbybudd* 
io yn deg am 6icb perygl. 



d by Google 



PENH. 

T& CI9DI1 SIRGEUEDIG STD0 BBWNO CftZST ▲ ChR«DIKWTA* 



lOAN XV. 5. 

ffyfi yy>y winwyddm, chwithau yw y canghenau. 



"^I^EDi son amy cyfbewkiiad a wDeir trwy ailenedigaeth^ar y 
rbai oil a gant etifeddu bywyd tragywyddol^ ar gyfer eu cyflwr 
natur, sef eu cyflwr diadgenedledig ; mi af yn mla<!D i ddy* 
We4yd am y cyfiiewidiad a wneir amynt yn eu hundeb a r 
.Argiwydd leftu Grist^ ar gyt'er eu cyflwr natur^ sef ea 
cyflwr a drueni. Mae athrawiaetb uodeb y saint ft Christ, ya 
cad ei tbrin yu amlwg a belaetb yD y bennod ban, o*r dechr 
reiiad hyd y ddeuddegfed adood 3 yr byo sy^n rban o bregeth 
4>laf Crist i'w- ddiagybliou. Yr «iedd galar yn awr yn lleowi eu 
calonatf 3 yr oeddynt yn barod i ddywedyd, Qcb ! beth addaw 
o boaom m\ pan ddygir ein . Meistr oddiarnom } Pwy wedi 
byny a'n dysg ni ? Pwy a ddeongi ein dadieoon ? Pa iodA y 
cynbelir nt dan ein cyfyngderau.a'n digaioncUd ? Pa fodd y 
byddwn ni byw heb ein cyii^deitbas feunydiiiol 6g ef ? Am 
byny mae e^n Uarglwydd yn «u prydion ddysgu hwynt am 
/ddirgeiwcb eu hundeb ag ef ; gan gydmaru ei bun i'r winwyddr 
^vk, a hwythau i*r cangenau. 

MaeefeNyn cydmarn meddaf, (I.) Ei hiinan i winwydden, 
" Myfi yw'r winwydden." Yr oedd efe wedi bod gyda'i 
4disgybHon yn gweinyddu y sacrament o*i swper, yV arwydd 



d by Google 



196 Eglurhad y Te$tun, 

a'r sel bono o undeb ei bobl ag ef, ac wedi dywedyd wrtbynt, 
' " Nid yfaf o byn allaa o ffrwyth hwn y winwydden, byd y 
dydd bwnw pan yfwyf ef gyda cbwi yn newydd yn nheyrnas 
fy Nbad/' Ac y mae efe yn awr yn dangos mae efe ei ban 
oedd y ivinwydden, o'r bon y |arddai gwin eu cysur bwynt. 
Nid yw y winwydden mor bardd a llawer o goedydd, eto y 
mae jn dra fFrwytblon ; mae bi yn addas lawn i ddau^os y 
cyflwr isel yr oedd Crist ynddo y pryd bwnw, eto yn dwyn 
meibion lawer i ogoniant. Ond ei brif amcan yn cyffrlybu ei 
bun i winwydden yw, i tWarfifos ei bun fel cynnaliwr a 
maetbwr ei bobl, yn yr bwn raaent yn byw, ac yn dwyn 
ffrwyth. (2) Mae yn eucyfiBetybn bwy i gangenan j cbwi ^fw 
cangehau y winwydden bono ; cbwi yw y cangenau a inip- 
iwyd yny ac sy'n tyfu ar y.'.winwyddi&n.boB,,^c yjidert)yn eich' . 
boll fywyd a*ch nodd o boni. Cydmariaeth addas yw hon j * 
fel pe dyweda8ai, Yr wyf fi . raegis y winwydden, yr.ydych 
cbwitbau fel cahgenair o'r winwydden "bono. Yn awr mae 
dau fath o Gangenau. 1. Cangenau naturiol, y rbai sy yn 
tarddu gyntaf o*r pren : dyma y cangenau sy yn y pren, ac ni 
^uont erioed allan o bono. 2, Mae cangenau hiipt«c(ig ; nine 
y rbai byn yn cael eii tori odciiar y pren y tyfatant woo gyn- 
tat a'ujgosod me wn pren arall i dyfmarno. Fdly,/dygir oang^ 
cDau i dyfu ar bren, nad oeddynt amo o*r decbreuad. Y 
oani^enau a feddylk- yn y testun. yw y rbai olaf a onwyd ; 
caiiigenftu wedi eu torri ymailh, (fiel y aiee y gatr yn yrjaitb 
WJ-eiddiol yu arwyddopAu) $ef, o'r pren a foddes fywyd gy«t«f 
ididyat; nid oes nebo feihion dynion yn gangenau naturiol oV 
|iii-Adda^.sef, Jesu Grist, y wir winwydden 3 oangeuaii nat- 
uriol yr Adda cyntaf, y winwydden lygpedig bono y<^f>t oM : 
rtnd y mae pob nn o'r «tb(»ledigioa, ryw bryd, yn cael e« 4ori 
o'r winwydden naturiol, ac yn cael eu bimpio yn Ngbrkt y 
wir winwydden. ATHRAWiAEfK. Mae pawb sy m^WtJ <?yf- 
bve o ras wedi eu bimpio yii, ji'u btmo ll'r Arglwydd lesu , 
6rist. Maent wedi eu cymmeryd allan o'r boneyff naturio^, 
a'u tori odd iwrtbo-: ac y maent yn awr wedi eu faimpio yn 
Nghrist fel boncyff newydd. Wrtb dri«i y petbau byn, cwf 
draethu am yr uhdeb dirgeledig, (1) Yn gyffredinol. (2) Yu 
ncillduol. 



d by Google 



Golygiad Cyffiredmol aryr Vndeb Dirgdeilig. 



Yn gyniaf, Yn gyfiFrediDoU er mwyo deall yr undeb sydd 
rbwng yc Arglwydd lesu Grist, a*i etholedigion, y rbai sy yft 
credu ynddo. 

1 . Uodeb ysprydol ydy w. Mae gwr a gwraig trwy eu bun« 
deb priodasol yn dyfod yn un cnawd ; ac y mae Crist a gwir 
gredinwyr trwy yr ondeb bwn yn dyfod yn tin yspryd, 2 Cor* 
vi.. 17* Fel y mae un enaid neu yspryd yn rhoi y pen a'r boll 
aelodau. ar waitb, yn y corph naturiol j felly mae yr un Ys- 
pryd Duw yn trigo yn Ngbrisc a'r Cnstion : canys, " Od oe« 
neb beb Yspryd Crist ganddo^ nid ywbwnw yn eiddo ef/'Rbuf. 
Tiii. 9. Undeb corpborol a wneir trwy gyd-gyffyrddiad ; felly 
y mae yr undeb rhwng y meini mewn adeilad : ond y mae yr 
undeb bwn o wahanol natur. Pe bai y fatb betb ag i ni 
fwyta cnawd, ac yfed gwaed Crist> mewn modd corpborol a 
<^inawdol,ni le9ai ddim,lo€Ln v\.63,l^\d bodMair yn ei ddwyn 
ef yn ei cbrotb, pnd ei bod yn credu ynddo a*i gwnaetb yn gnst- 
ion.Lnc xi.87>28. Rhyw tofoig-r^a ddywedodd tortho, Gwynfyd 
y groth a*th ddug di, a'r bronau a svgnaisL . Ond efe o^ ddy- 
wedodd, Yn hytrach, gwynfyd y thai sydd yn gwrando gait 
DwD, ac yn ei gadw, 

2. Undeb gwirioneddol ydyw. Y fatb yw ein gwendid yn 
ein cyflwr presennol, mor ddwfn ydym mewn pecbodj fel yr 
ydym yn dueddol i ffurfio yn ein dycbymmygion, ddelw o bob 
petb- a gynnygir i ni. Ac am bob petb a waberddir i ni, yr 
ydym yn dueddol i'wfarnu yn ddim amgen na dycbymmyg, neu 
betb disylwedd. Ond nid oes dim yn f wy sylweddol na phetb- 
Hu yaprydol : fel y maent yn tebygu yn fwy i uatur yr bwn 
?ydd yn w'reiddyu pob sylwcdd, sef Duw e} bun. Nid ydym 
yn gweled i*n Uygaid yr undeb sydd rbwng ein corpb a*xi 
benaid ; ac pi allwn ni ei amgyffred yn i^wn yn eiii 
meddyliau, fel y gwnawn gyda pbetiiau teiniladol; eto ni 
ddylem ammeu y gwirionedd o, bonaw. Nid dychy^myg yw 
^dd, ond sail y'pethau yr ydysyn eu gi^ithiq, Ueb. xi/ 1. Ac 
Uid^yw yr undeb sydd rbwug Crist a'i bobl.yn betb .d<lycbym» 



d by'Googk 



iga ' Yr Undeb Dirgeledig. 

mygoJ, ond gwirionedd ^icr yw-^'Oblegyd aelodnu ydym o^i gorph 
ej, o*i gnawdy ef, ac oU esgyrn ef," Eph. y. 30. 

3. Utideb flgas a cbyfeillgar ikwii ydyw. Mae oredihwyr, 
y thai a ail-anwyd, ac sydd yn gwir gr,cdu ynddo, ac yn 
yraorphwys arao, tcedi gwUgo Cfist, Gal. iii. 27. ^s nad 
yw hyn yn ddigon, y mae cfe ynddynt, loan xvii. 23, wedi ei 
ffurfio ynddynii fel y phentyn y'nghroth ei fam. Gal. iv. Ig, 

Efe yw y sylfcctn, 1 Cor. iii. 11. H wy nth^vy yw y meini 
bi/wiol wedi eu hadeiladu arrio ef, 1 Pedrii. 5. Bfe yw ypen, 
a hwythau y eorph, Eph* u 22, 23. le, y mae efe yn byw 
ynddynt hwy, fel y mae eu beneidian yn en cyriA, Gal. ii 20. 
A pbeth sy'n fwy ua hyn oH, maent yn un yn y Tad a'r Mab, 
fel y mae y Tad yn Nghrist a Christ yn y Tad, loan xVii, 21. 
" F^l y byddont oil yn uh, roegis yr wyt ti, y Tad, yaof fi,fel 
y byddont bwylhau un ynom ni." 

4. Ermai nid undeb deddfol ynunig ydyw, eto y maeya 
iindfeb ag y mae y ddeddf yn ei gydnabocJ. Crist fel meich- 
iiiydd, a'r Cristion fel y prif ddylcdwr, ydynt un y'nghyfrif y 
ddeddf. Pan aetb yr etholcdigion fel erafll o ddyoolryw i ^ 
ddyled cyiiawnder Duw, daetb Crist yn felcbinydd iddynt, ac; 

a daiudil eu rtyled. Pan gredont ynddo, fe'u bunir ftg ef 
• inewn undeb prtodasol ysprydol) yr hyn sydd mor rinweddol 
fel y mae yr hyii a wnacth ac a ddyoddcfodd efe drostynt, yh 
cdel 'ei gyfrif mewn cyfrairb, fel p^ buaseut hwy eu buiiain 
wedi ei wncutbur a'i ddyoddtf. O herwydd hyny y dywedir 
cu bod wedi eu " croesboelio gyda Christ,*- GaL ii. 20, ** Eu 
claddu gydag ef," CoK ii. 12 Ig, y maent " wedi eu cyd- 
gyfodi (sef gyda Christ,) a'u gosod igyd^eistedd yn y ncfolioii 
feoedd ynNgbri^t lesu," Eph. ii. 6. Yn y lleoedd a ettwyd, 
ni elHr dywedyd fod y saint ar y d<laear, am y rfiat y nwie'r 
-Apostol yn son, yn eistddd yn y \iefolion leoedd, 4>i>d trwy eu, 
golygu felly niewo cyfraitb. 

5. Undeb annattodol yd3w, Os onwaith yn Nghrist, 
ymkloefbyth. Wedi iddp unwaith auneddu yii y gak>n nld 
ymedy ef byth. Ni all 'neb ddattod y cwlwra dethvydd hwn. 
PaS'V a wahana yr undeb bwn ? A wna efeei feun? Na wna j 
mae genymeiair ar y mater, '** Ni throat oddwrtbynt/* ler. 
xxxii. 40. Olid fe allai y gwna y pechador ei hun ei ddat- 
tod, mi 3^ Tii chaifFefe, '* mi a osoilaf fy ofn yn eii calonaq fd 
pa cbiliont oddiwrtbyf,'* medil eu Duw. A all cythr^uli^id ei 
^dattod? Na Kllant, oddieitbr iddynt fod yn gryfacb pa^ 



Digitized by VjOOQIC 



Yrundeb DirgeUdig. >9ft 

Cbrist aVTad hefyd. " Ni <kiwg neb hwynt aUan o'm \\aw 
i^" medd eia Uarglwydd, loan x. 28. *' Ac nis gall n^b eu 
dwyn bwynt ailan o law fy Nhad i. adn. 29. Ond beth 
meddech am aingeu^ yr hwn sydd yn ysgar gwr a gwraig ; ie, 
yn ysgar y corph oddtwrtb yr enaid } ^ ddettyd angeu mo 
bono ? Na wna, mae yr Apostol yn Rbuf. viii. 38j 39. Yn 
ddiogeJ, na ali angeu er mar ddycbrynllyd yw 3 nac einioes^ er 
mor ddymunol y w ; na cbytbreuliaidy yr angylion drwg byny* 
pa gorncbwyhvyr' ertedigaetbus y cytbrauJ, pe baent dy wys- 
ogaetbaii neii awdiirdodau ar y ddaear j ' n^ pbetbau drwg 
prescnnol, sy'n gorvvedd arnom 5 na phethau drwg sydd i 
ddyfod arnom ; nac uwchder dedwyddwcb daearol 3 na dyfnder 
trueoi daearol ^ nac un creadur arall,.da na drwg, '/ ein gwa- 
banit ni oddiwrth g.«riad Diiw, yr bwn sydd jn Ngbrfst lesa 
ein Harglwydd." Alegis y g\Vabauodi[i angeu gbrpbac* enaid 
Crist oddiwttb eu gilydd, ond na allai wahanaei gorpb aai 
^naid oddiwrth y natnr ddwyfol : felly, er y gall y sainl gael eu 
gwahami oddiwrth eu ptrtbynasau agosaf yn y byd, ac oddi- 
wrth bob cystiron daearol; le, er i*w faeneidiau gael^u gwa- 
banu oddiwrth eu cyrph; ^c i'w cyrpb gwel eu chwahi yn 61 
o ddarnau, a'r. hes^yrn gael eu gwa^garu, fel pan fo un yn 
naddii neti yn boHfi coed : er byny y corpfa a'r enaid > ie, bob 
darn o> corph, y Hwcbyn HelAf o bono a erys mewn undeb ft 
lesii Crrist ; canys yn angeu maent -yn huno yn yr lesu, 1 
Tbess. \y. 14. Efe a geidw eu boll esgyrn bwynt, Fa. xf xiv. 
20. Undeb k Christ yw y graa, *' yrt yr bwn yr ydym ya 
sefyll," yn gadarn a di>sgog, *' fel mynydd S«^ion, yr hwn ni 
syfl." ' 

Yn olaf, Undeb dirgele<lig yw; Atbrav^iaeth dirgeledig- 
aethau yw V efengyl. Mae ' hi yn dangoji i ni yr undeb syl- 
-weddol rbwng y tri pberson yn yr un Duwdod, 1 loan t, 7. 
Ytri^tyn tinydynt:, undeb personol y nalur ddynol a'rnatiir 
ddwyfol, "yn mberson yr Arglwydd lesu Grist, 1 Tim. iii. 16. 
'* f)uw a ymddang6s6dd yn y cna^vd.** A'r undeb dii-geledig 
sydd rhwng Crist a chredinwyrj '' dirgelwch mawr yw bwn," 
befyd, Eph, v. 32. O' y fath ddirgeledigaethaii sycfdyma^! Y 
pen yn y nefocdd, yr aelodau ar y ddaear, eto me^vn undeb 
gwiri^oneddol ! CriJit yit y credadyn, yn byw ynddp, ac yn, 
rhodio ynddo ef: a'r credadyn yn preswyHo yn Nuw, yn, 
gwisgo am dano yt Arglwydd lesfi, yn bwyta: ©i gnami cft^acj. 



d by Google 



^00 Yr undeb Dirgeledig. ' 

yn yfed ei waed ef ? Mae hyn yn gwneutbor y saint yn ddir* 
gelwcb iV byd j ie, yn ddirgelwch iddyot eu bunaiD. 

Yn ail. Deuaf yn awr yn fnry neillduol i draethu am yr. 
undeb hwn A ChrUt, a'r ijnpiad ynddo ef. Ac, yn (I.) Ystyr- 
jaf y pren naluriQ), o'r bwn y cymmerir y cangeoau. (2.) Y 
preii goniwch natiiriol, Vv bwn yr inipif bwy. (3.) Betb yw 
y cangenau a dorir alian o'r ben breOi ac a ddodir yn y new- 
ydd. (4*) Pa fodd y gwneir byn, Ac yn olafy lles^ a'r buddl 
sy*a tarddu o'r undeb a*r impiad bwn.. 



^m y Cyff naturiol, a'r Cyff - goruwchnaluriol^ a> 
cangenau yn cael eu cymmer^d o*r naill, a*u himpia 
ynyllaLL 

I. Sylwn ar y cyfF oV bwn y cymmerir y cangenau Y 
ddau Adda, sef Adda k Cbrist yw y ddau gyff ; canys y mae 
yr ysgrytbyr yn son am y ddau byn, fel pe pa buas&i neb ond 
bwy yn y byd, 1 Cor. xv. 45. '* Y dyn cyntaf Adda a wnaed 
yn enaid byw, a*r Adda diweddaf yn yspryd yn bywbau/' 
adn. 47, " Y dyn cyntaf o*r dda^ar yn ddaerol ; yr ail ddyn 
yr Arglwydd o'r nef. A'r rbeswm yw, ni bu neb erioed beb 
fod yn gangenau o un o!r ddau hyn $ mae pob dyn yr uii o*r 
ddau gyff byn ; canys yn y.ddau gy^ byn y mae boll ddynolr 
ryw yn sefyll ar waban, adn. 48, *' Fel y mae y daearol, felly 
y mae y rbai daearol he/yd -y ac fel y mae y nefol, felly y mae 
y rbai nefol befyd.** Yr Adda cyntaf gan hyny ywy cyff nat* 
uriol 'f ar y cyff bwn y mae y cangenau yn tyfu gyntaf ; y rbai 
■wedi byny a dorir yraaltb, ac.a impir yn Ngbrist. Mewu 
l^ertbynas i'r angylipn syrtbiedig, g&n nad oeddyut mewn 
pertbynas &*r Ad4^ cyntaf, felly nid ydynt mewn ^lertbynas 
ft'rail. 

Mae pedwar petb i*w bystyried yma : (1.) Fod boll ddyu- 
olry w (oddieitbr Crist yn unig) yn gangenau naturiol o'r Addj» 
cyntaf, Rbuf. v. 12, *' Trwy uo dyn y daetb pecbod \t byd, a 
marwolaeth trwy becbod }■ ac fe^ty yr aetb marwolaetb ar bob 
dyu.-* (2.) Y rbwymedtgaotb sy'n ein daJ yn y cyff naturiol., 
yw y cyfammod gweitbredoedd. Adda, oedd ein gwreiddyu, 
nattiriol; ac ie'i gwnaed yn >tr€iddyo ipocsoli ni befyd } yp( 



Digitized by VjOOQIC 



Adda y Cyff Natuml. 2C1 

•ynnal ei hoU biliogaeth fel yr ^edd efe yn eu cynnrychioli 
hwynt yn y cyfanamod gweithredoedcl j ^' Oblegyd— trwy 
anufudd-dod un dyn y gwna«tbptvyd'Hawer yn bechadunaid/* 
^buf. V. Jtp. Yn awr, yr oedd yn ofyne(!ig fbd pertbynas neiH- 
diiol rbwng yr ua d^n bwnw ar Uawer, fel af\il i gyfnf ei 
becbod ef, iddynt bwy, Ni tbarddodd y bertliynas bon oddiar 
y rb^wymedigaeth naturiol rhyngddo ef a ni, fel ibwng tad a*i 
blant; canys yr ydyni yn perthyn felly, i'n rbieni digyfrwng, 
pechod. y rbai ni cbyfrifir i ni, fel y cyfi'ifir.peQbod Adda. 
Rbaid iddo gan byny darddu o hvymedigaeth moesol4^iwng 
Adda a ni ; rbwymedigj^eth eyfaramod, sef y ' cyfamraod 
gweithredotjdd, trwy yr h^n yr unwyd ni ag ef, fel cangenaa 
yn y <^ff. Ond nid oedd Crist, er ei fod yh fab Adda (Lyfe 
iii. 23— 38 )yn pn o*r cangenau byn 3 canys ni ddaeth efe o 
^ Adda trwy rinwedd benditb pfiodas, yr byn.a roddi^yd cyny 
c^vymp, (Gen. i. 28. *' Ffrwytbwch ac aihlbewch,'* &c ) ohd 
trwy rijHvedd addewid neillduoli a wnaed ar ol y cwfmp (Gen. 
iii- 15. " Hady wraig a ysiga ben y sarph '*J Ni allasaj ^dda 
ei gynddrycbioli ef mewn cyfammod a wnaed cyn ei gwypap. 
(3.) Fel y mae yn a»inbosibl i gangen fod mewn dan gyff ar 
unwaitbj felly ni all neb ar unwaitb fod yii Adda ac yn 
^ Nghxist yr ail Adda. (4,) Yna mae'n canlyniyn arrilwg fod 
yr boll rai sydd heb eu bimpio yn Ngbrist, yn gangenau o'r 
^ ben^yff, ac felly yn cyfranogi o'i oatur ef. Vn awr mewn 
pertbynas i.Adda ein cyff naturiol, ystyriwn; [ 

Yn gyntaff Pa fatb gyff oedd efe ar y decbreuad. Gwin- 

wydden o blanniad yr ArgUvydd ydoedd, gwinwydden dde- 

1 wiaedig^ gwinwydden enwog, or iawn bad oil. Ymgyng- 

I horodd y Drindod wrtb bl^nnu y wiriwyddeii bon. Gen. i. 26, 

" Gwnaw^ ddyn ar ein delw ni, wrtb ein llun ein biinain." 

I Nid oedd dim pydrni yq ei cbalon bi. Yr oedd digon » nodd a 

sug ynddi, i faetbu yr boll gangenau, i ddwyn ffrwytb i Dduw. 

Fy naeddwl y w, fe wnaed Adda yn alluog i gadw gorcbymyn- 

ion Duw, yr byn as fuasai yn sicrbau bywyd tragywydaol 

iddo ef a'i boll biliogaeth : oblegyd gap fod pawb yn marw 

trwy a%ufudd-dod Adda, cawsai pawb fy\vyd trwy ei ufudd- 

dod ef, pe safasai efe. Ystyriwch 

Yn ail. Pa fatb gyff yw efe yn awr : O ! tra annbebyg i'r 
petb oedd efe pan blannwyd ef gao awdwr a ffynonell |)ob 



d by Google 



202 Adda y Cyff Naturiol 

daioDi. Awel fall, mallJod o uffern^ *a brathiad -k dannedd 
gwenwynllyd yrhen sarpb, a*i gvvnaetb ef yn yfi gyff afryw- 
iog, yn gyff uaarw 3 ie, yn gyff yn lladd. 

Ucf. Cyff afrywiog a dnvg y \v. Am hyny y dy wedodd 
yr Arglwydd Ddtiw wrth Adda ar y dydd galarus hwnw. Pa 
le yr wyt ti ? Gen. iii. 9» • Y*mha gyflwr yr wyt ti yn awr ? 
" Pa fodd y'tli drowyd im» yn blanhigyn afrywiog, gwjn- 
Mrydden ddxeithr ?' Neu, Pa le yr oeddit tl ? Pa haw nad 
wyt yn y lie cyfarfod a lui ? Pa ham yr wyt cybyd yn dyfod ? • 
Beth yw yr acbos o'r cyfnewidiad (Jychrynllyd hwn, yr 'yra- 
guddio hwn (wldiwrthyf? Och ! y mae y cyff yn afrywiog, 
wedi ei andwyo, yn ddrwg oil, ac yn d\vyn grawn gwylltion. 
Gwell gauddo wrando ar y diafol nag ar Dduw. Credodd sa- 
tan» ac angbredodd y Duw digelwyddog. Mae yr bwn oedd 
yn gyfaill i Dduw, yn awr mewn bradwriaeth yn ei erbyn ef. 
IJaetb tywyllwcl^ yn Ue goleuni ; anwybodaeth sy'n llenwi y 
meddwl ^ He bq goleani dwyfol yn yraddysgleirip. Mae yr 
ewyltys a fii nnwaith yn gyfiawn a rbeolatdd, yn awr wedi troi 
yn wrtbryfelwr yn ertyn ei Arghrydd y ap y mae yt boll ddyn 
ibewu aunhr^fn ofnadwy. 

Cyn yr elwyf y'mhellach, mi arosaf, ac a sylwaf, mae yma^ 
ddrych i*r d^wioi a*r annuwiol : annuwiolion sefwch yma, ac 
ystyriwcb beth ydych ; a cbwilban saint, ystyriwch beth 
oeddych. Yr ydych chwi annuwiolion yn gangenaii o win- 
wyddea afry wiogt Gellwch ddwyn ffrwyth, mae*n wir • p.nd 
gan fod eich gwinwyddeq yn >viqwydden Sodomy mae eicU 
grawnwln yn rawnwin bustlaidd, Deiit. xxxii. 32. Mae*r 
Bibl yn dywedyd am ddau fath o ffrwytb> sy'n tyfn ar y cang- 
enau ar y cyff qaturiol ^ ac eglur y w eu bod o*r un natur 
o'u cyff aiPry wiog, (1.) Grawn gwylltion drygieni, Esay v. 2. 
Mae y rbai hyn yn tyfu yn doreithiog tr^y gael maeth o qffern. 
Gwel Gal. v. 19, 20, 21. Wrth en drysau mae pol? math o*r 
ffrwythydd hyn, newydd a hen. Mae ystormydd yn dyfod o'r 
nefoedd i'w euro yn ol ; ond y maent yq tyfu yn barbau^. 
Mae cleddyf yr Yspryd, sef gair Duw, yn taro i*w herbyn, ac 
y mae cydwybod yn rhoi anil ddyrnod dirgfelaidd iddynt ; er 
hyn oil maent yn tyfu. (2) Ffrwyth iddynt eu hunaiu, Hos.* 
X. 1. Beth arall yw holl weithredoedd o ufudd-dod ydynan- 
ianol, diwygiad, ymarweddiad sobr, ei weddiau, a'i weitlireil- 
ocdd da? Mae'r cwbl er ei fwyn ei bun, nid er gogoniai)^ 



dbyGoogk 



Mda y Cff Naturiol. \^ 

Duw. Mae y ffrwytbau Iiyn fel afalaii Sodom^ yn 4eg yr olwg 
arnyot^ ondyn myned yn lliidw wrth eu trin, Vr ydych cbwi 
yn meddvrl, nid yn unig fod genych ddail proffes, ond ffrwyth 
ymarweddiad sanctaidd hefydj ond, os na tborwyd cbwi 
oddiar yr ben gyff, a'ch impio yn Ngbrist, nid yw Duw yn 
cynimerad^o nac yn parcbu eiqh ffrwytb cbwi. 

Yraa rhaid j mi gymmeiyd acblysiir i ddywedyd wrthycb, 
y gwel Duw bum bai ar eicb ffrwytbydd goreu. (1.) Eu 
crhwerwder j mae eicb grawnsypiau yn ckwerwon, Deut. xxxii. 

32. Mae rhai yn dyfod ger bron yr Arglwydd mewn yspryd 
cbwerwder, i gyflawni dyledswyddau crefyddol, yn byw mewn 
cenfigen a malais : ac y mae rhai pro£feswyr fel hyn tu ag at 
eraillj o herwydd eu bod yn byw yn fwy Sanctaidd yn eu byw- 
yd na |iwy, neu am nad ydynt o*r tin farn a bwy. Pale 
bynag y mae y pethau byn yn teyrnasu, maent yn arwyddiou 
dycbrynllydogyflwrdiadgenedledig. Ond^ nid wyf yn nieddvvl 
cymmaint am hyn, a'r byn sy*n gyfiredia i*r boll gangenau 
yn yr hen gyff; sef, surdoes rhagrith, Luc xii. 1 j yr bynsy'n 
8uro ac yn cbtP'erwi pob dyledswydd y maent yn ei cbyflawni. 
Mae y doethineb sydd yn llawn o Srwytbau da, yn ddiragrith, 
las^o iii. l?. (2.) Eu drwg arogl. Mae eu gwaitb yn ffi« 
aidd». am en )}0d bwy eu bunain yn llygredig^ Ps. xit. I. Mae 
arogl yr hen gyff arnynt oil, ac nid y newydd. Braint fawr 
i'r saint'yw eu bod yn *' ber-arogl Crist i Dduw,*' 2 Cor. ii. 15. 
Kid yw ^wythau y dyn anianol yo arogli o gariad Crista 
o waed Crist, nac o arogl -darth . ei eiriolaetb ef -, a 
cban hyny ni chymmeradwyir hwynt yn y nefoedd. (3.) Eu 
hanaddfedrwydd. Mae eu grawu yn rawn anaddfed, loh xY^ 

33. Nid oes dim o effeithiau haul cytiawnder arnynt Tw 
dwyn i berffeitbrwydd. Mae ganddynt Jun ffrwytb, Sit dirii yn 
rbagor. Mae defnydd dyledswydd ynddynt ; ond. mitettt yA; 
fyr o ddyben ac egwyddor gy wir : nid yn Nuw y gwnat^d eu . 
gweitfaredoedd hwynt, loan Iii. 21. Mae eu gwedd'iau yn dy- 
fod tros eu gwefusau cyn i*w caldnau gael eu ileawi ft nodd < 
bywiol yspryd gweddi : mae dagrau yn dyfod o*u llygaid cyn 
i'w caion wir feddalhau : mae eu traed yn troi i Iwybrau new- 
yddion, ac y maent yn newid eu ffyrdd, tra y mae eu banian 
heb ei cbyfnewid. (4.) Eu bysgafnder. Wrth eu pwyso yn-. 
yn y clorianau^ fe'u ceir yn brint Dan. v. 27. I broti hyn, 
ystyriwcb, nid ydyntyu darostwng eu beneidiau, ond yn eu 
eodi i fynn mewn balcbder.. Mae ffrwythau da sancteicid- 



d by Google 



204 Adda y Cyff NatuxUiU 

rwydd yn dwyn y cangemiu y maent yo tyfu amy»t i lavr, 

ac yn gwneutbnr kidyiit gyfarcW y lltvcb, 1 Cor. xv. 10, " Mi 

a lafuriais yn belaethach na hwyot oU : ac nid myfi cbwattb, 

ond gras Duw yr hwn oedd gyda mi/' Ood y mae flfnvytbati 

niall gweithredoedd dyn aniaiiol yn cr6gi yn ysgafn ar gang* 

*nau yn ymgotli tu a*r nefoedd. Ham. xvii. 13. /* Yn awr 

y g^n y gwna yr' Arglwydd ddaioni i mi \ gao fod Lefiad 

genyf yn offeiriad.*' Maent yn wir yu edrych mor uebel fel 

Da all Duw edrych arnynt, Ksay Iviii. 3. Pa bam meddant, 

yr yroprydiasora ac nis gwe^aist^ Po mwyaf o ddyledswyddaa 

a gyflawnant, a pbo oreo yr ymddengys en bod yn eu cyf^ 

lawni, lletaf fydd en daro«tyngiad> a mwya£ fydd ^a balcb-* 

der. Mae y tueddiad bwn yn yr annuwiol> yn b(dla\v:l groes 

i'r fayn ageir yh y saint. Mae dyledswydd y. rhat sydd beb 

fod yn Ngbrist, nac yn taer erfyn am gael bod ynddo, fel 

pledrenau llawn gwy'nt, aV rbai y roaeot yn meddwl nofio i dir 

ImfDaniiel : ond fe fydd y rbai hyn yn »icr o dori, a bwytbaa 

a suddant ; canys nid ydynt yn cymmeryd Crist yn dd^rck* 

aftfdd cu penally Ps. iii. 3. Yn olaf, Nid ydynt o bob rbyw 

odidog ffrwytb, Caa. vii. 13- Mae Crist yn frenin, ac y mae 

yn rhaid et wasanaethii ef kg amrywiaeth. ' Lie mae Duw yit 

gvirneutbur y galon yn. ardd iddo, mae yn ei ptklanDU> fel y 

gwnaeth Solomon, & pbrenau o bob ffrwyth, Preg. ii. 5. Ac 

o ganiymad, mae yn dwyn "ffrwytb yr Yspryd y'raliob da- 

ioni," Epb. v. Q, Ond nid felly y bydd yr annuwiol : snid yW 

eu buftidd-dod un amser yr gyffredinol -, mae rhyw betb yn ' 

fyr bob amser. Mewn gair, ffrwytb oddiar bren drwg yw eu 

ffrwytb, maent yn angbymmeradwy yn y nefoedd. 

2il. Cyffmarwywr ein cyffnaturiol iii, yti ol y bygythiad, 
Gen.ii. 17» ** Yn y dydd y bwytei o bono, gan far\v y byddi 
farw." Mae ein gwreiddyii yn awr yn bydredd, nid rhyfedd 
fod y Modau yn troi yn llwcb. Mae y dyrnod vvedi myned iV 
galon, mae'r nodd Wedi colli, ac y mae y pren wedi gwywo. 
Mae meliditb y cyfammod cyntaf, fel mellten o*r nef, wedi 
disgyn arno, a'*l ddiuystrio. Mae wedi ei felldithio yn awr fel 
y: ffigysbren bwnw, Mattb. xxi. \g, " Na tbyfed ffrwyth 
ariiat byth towyach.** Yn awr nid y w dda i ddim, ond i ddi- 
ffrwytho y tir, a bob yn danwydd ufifern. 

Gadewch i mi ychwanegu ycbydig yma befyd. Maepoh 
dyn di-ailenedig yn gangen o gyff roarw. Pan gaqfyddiyO 



dbyGoogk 



Jdday CyffNaturigl. 205 

lUchadur, foncyff marw pren, wedi eiymddifadu o'i lioll nodd, 
ai gangenau yr un modd, edrych arno fel darliiniad cywir 
o gyBwr dy enaid. (1.) Lie mae> boncyff yn farw, mae]r 
caijgenau yn rhwym i fod yn ddlffnvydi. Och ! mae di- 
flfrwyihdra JIawer o broffeswyr yn pro6 yn audwg ar ba gyff 
maent yn tyfu. Hawdd i un gynimeiyd arno fod ganddo 
ffydd, ". ond dangos i mi dy ffydd Leb dy weitbredoedil," os 
^elli, lagaii, 18. (2.) Ni all boncyff nianv diosglwyddonodd 
Tr cangenau, j beri iddynt ddwyn flfrwyth. Y cyfammod 
gweitbredoedd oedd rhwymedigaeth ein hundcb ni k'r cyff nat- 
uriol 5 ond yn awr mae wedi dyfod yn wan trwy y cnawd j 
byny yw> trwy ddirywiad a llygredigaeth y natur ddynol, Rhuf. 
▼iii. 3. . Mae yn ddigon cryf i orcbyniyB,ac i rwymo beicbiau 
trymion ar ysgwyddau y rhai sydd beb Grist; ond nid yw yn 
rhoi un cymmorrh i'w dwyn. Mae y nodd oedd unwaitb yn y 
gwreiddyn, yn awr wedi colli > ac y mae y ddeddf yn awr fel, 
gofynwr didnigaredd, yn dal biliogaeth Adda, gan ddywedyd, 
*' tal yr byn sydd ddylediis ,** pan, ysywaitb ! y mae efe wedi 
trenlio ei gyfoetb trwy loddest. (3) Mae pob traffertb a tbraula 
gymmerir gydapbren mafw yn ofer. Gwaith ofer yw i ddyn- 
K>Q geisio ffrwytb ar y cangenau, wedi i'r nodd fyned o*r 
gwreiddyo. Yn gyntaf, Mae traffertb y garddwr yn ofer : 
mae gwejnidogion yn liafurio yn ofer ar y'cangenau tra y maent 
yn aros ar yr ben wreiddyn, Llawer pregetb' sy*n cael ei 
pbregetbu yn ofer tra y parbaont arno, am nad oes bywyd I 
deimlo dim. Gellir deffroi dynion cysglyd ; ond ni ellir cy- 
fpdi y meirw beb wyrth : felly rbaid i*r pecbadur marw aro$ 
felly, OS na fywheir ef trwy wyrtbiau gras. Yn ail, Mae dy- 
lanwadau y nefoedd yn ofer ar y cyfry w bren : ofer yw i*r 
gwlaw ddisgyn arno } ofer yw ei adael yn agored ioerder a 
rbewdod y gauaf. Mae Arglwydd y winllan yn cloddio o 
arogylcb llawer enaid marw, ond nid yw yn gwell^u dim. "Er 
pwyo y ffol mewn morter, eto nid ymedy ei ffolineb ag ef " Er 
ei tod yn cyfarfod a llawer o groesau, eto mae yn dal gafael 
yn ei cbwantau : er ei ddodi ef i orwedd mewn claf wely, fe 
oi-wedd yno fel anifail claf, yn gruddfan dan ei boen 5 ond nid 
yw yn gruddfan am, nac yn troi oddiwrtb ei becbod. le, pe 
edrycbai angeu eibun yn ei wyneb, fe ddaliai afaelyn eiobaiib 
yn rbyfygus, fel pe bai am syllu y cenadwr gwgus nes ei gywil- 
yddio ef o'iolwg. Weitbiaumaegweitbrediadaucyffrediholyrys- 



d by Google 



12.06 Adda y Cyff Natufiol. 

pryd QUn arno : inae*n cael ei yru adref gyda chalon gryned- 
ig, a saetbau argyhoeddiadau yn glynu yu ei en aid : ond nijewh 
aipser mae yn llwyddo yu erbyn y pethau hyn, ac yn myned 
cyn iacbed ag erioed. Yn drydydd, Mae baf a gauaf yr iiu 
peth i*r caugenau ar y boncyff marw. Tra mae %eraill o'u 
deutu yn blaguro, yn bloileuo, ac yn dwyn flfrwyth, nid oes uu 
cyfnewidiad arnynt bwy ; nid oes tytnmor tyfu ar y boncyfj 
niarw un aoiser. Fe allai y byddai yn anbawdd gwybod yn y 
gaoafj pa goed 9y'n farw a. plm rai sy'n fyw ; ond fe ddengys 
y gwanwyn liyby yn amlwg. Mae rbai am'serau> pryd ni 
cbanfyddir ond ycbydig fywyd yd y saint eu bunain 5 ond da\y. 
amser adfywiad ryw dro. Ond pan fyddo y winwydden yn 
blodeuQ^ ar pomgranadau yn tori allan, (pan fo gwir ras yn 
datguddio ei bun, tnvy ei weithredoedd bywiol, lie bynae y,bo) 
y mae y cangenau ar yr hen foneyflF, yn gwywo o byd : pan 
io yr esgyni sycbion yn dyfod y*ngbyd at eu gilydd, asgwrh at 
at el asgwrn, y'mbiitb y saint • mae esgyrn yr^aunuwiol yn 
gorwedd yn Uunydd o ddeuta safn y bedd. Frena6 sy'n 
diflfrwytbo y tir ydynt, ar fin eu tori i lawr, ac a dorir i lawr 
i*r tfin, OS Qa wna Duw eu barbed yn ei drugae«Jd, trwy ea 
tori oddiar yr ben gyff^ a*u himpiawewn uu arall. 

Yn olaf^ Cyffyn lladd yw ein cyff naturiol ni. Os yw y 
boncyff yn farw, psi fodd y gall y caugenau fod yn fyw ? Os 
aetb y sudd o*r gwreiddyo a'r galon, mae y cangenau o ang'> 
enrbeidrwydd yn gwywQ. Yn Adda mae pawb yn meirvo, 1 
Cor. XV. 22. ' Bu farw y g>vreiddyn yn mbaradwys j a'r boll 
gangenau a fu farw ynddo, a cbydag ef. Gwenwynwyd y 
gwreiddyn, a thrwy byuy effeitbiodd ar y cangenau : mae ang^* 
eu'yn y crocban ^ a ])hob un a brofodd o bono a fu farw. 

Gwybyddwch gan hyny fod pob dyn yriU nalur, yn gangei:^ 
o gyff sy'n lladd. Nid yn uiiig, nid yw ein oyff naturol yn 
rboi bywyd i ni, ond y mae gaoddo allu i ladd, yn cyrbaeddyd 
ei boll gangenau. Mae Adda yn trosgiwyddo pedwar jieth 
i- w boll gangenau ; ac y maent yn aros yn, ac yn gorphwys 
ar, bawb sy beb eu bimpio yn Nghrist Yn gyniaf, Natur 
lygredig. Efe a becbodd, a'i natur trwy hyny a lygrwyd, neu 
a ddirywiwyd ; ac y mae y llwgr hwo yu cael ei drosglwyddo 
i*w boll biliogaetb, Heiutiwyd ef, a'r afiecbyd a ymdaenodd 
tros ei boll had. Yn ail, Euogrwydd,'byny yw, rhwymedig- 
aeth i gosp, Rbuf. v. 12. " Am hyny, megis trwy uu dyn y 
daeth pecbod i*r byd^ a marwolaeth trwy bechod> ac felly yr 



d by Google 



4idda y Cyff NaturioL toy 

aetb marWolaeth ar bob dyn, yn gyinnaaint a pbecbu o bawb.'* 
Mae Uygytbion y ddeddf, fel rhwymaii angeuol, wedi ea troi o 
amgylcb caogenau yr hen wreiddyn, i'vv tynu dros y gwrych 
i*r tAn. Ac hyd nes torir bwy oddiar y gwreiddyn bwn trwy 
y gyllell docio> mae cleddyf digofajnt yn crogi uwcb eu pen- 
au, i'w tori i lawr. Yn drydydd mae y cyffUaddhwnyn 
trosglwyddo y fellditb i'r cangeuau. Mae y cyJFfel cyflf, (canys 
nid wyf yn son am Adcia, yn ti sefyUfa unigol a pbersonpI)> 
wedi ei fellditbio, ac felly y mae y eangeviau, Gal. iii.lO. "Can- 
ys cynnifer ag y sy o weitbredoedd y ddeddf dan fellditb y 
maent.** Mae y fellditb bon yn efieitbio ar yr boll ddyn, ac 
oil sy*n perthyn idda, pob petb~sydd ganddo ; ac yn gweitbio 
mewn tair ffordd^ (I.) Fel gwenwyn yn bcintio, fel hyn ymae 
eu hendithion wedi eu melldtthio, Mai. ii. 3. Betb bynag y 
mae y dyn yn ei fwynbau, ni all wneutbur dim daioni iddo^ pnd 
<^rwg, g^n ©u bod oil wedi.eu gwenwyno trwy y felldtth. Mae 
eilwyddiant yn y byd yn ei ddyfetha ef, Diar. i. 3i>. Mae 
gweinidogaeth yr efengyl yn arqgl marwotaeth i farwolaeth 
iddo cf/' 2 Cor. ii. 1^. Mae ei ddoniau mewn petbau cref- 
yddol yn fellditb iddo j nid yw ei wybodaetb dda i ddim ond 
i'w cbwyddo, a*i ddyledswyddaii i'w gadw oddiwrtb Grist. 
('2.) Jiiae yn gwpiiliio 'fel gwyfyn, yn ysu ac yn difa bob yn 
ychytlig ae ychydig, Hos. v. 12. *' AYn hyny y byddaf fel 
gwyfyn i EEpbraim.*' Mae pryf yn y gwreiddyn, yn en bysu 
yn raddol. Fel byn y felkiith a ddilynodd Saul, nes ei ddifa ef 
allan o'i boll fwyniant^ ac o bob ymddangosiad crefyddbl. 
Weitbiau raaent yn darfod fol brasder wyn, ac yn toddi fel 
eira nievvn gwres. (3.) Mao yn gweitbredu fel Uew'afre- 
oliw, Hos. V, 14> '' Byddaf i Ephraim fel Hew." Mae yr Ar- 
glwydd^ *'yn gwlawio arnynt faglau t^n a brwmstan, a pboetb- 
wynt ystovnius/' yn y futb fodd, fel y gyrir bwy ymaitb gyd- 
ar flFrwd. Mae yn dwyn ymaitb eu niwyniant yn ei soriaut, 
yn eu dilyn -k dycbrynfeydd^ yo rhwygo 'tw beneidiau oddiwrtb 
en cyr|)h, ac yn taflu y gangen grin i'r tSn. Felly y mae y 
fellditb yn difa fel x^u, na all neb ei ddiffodd. Yn olaf, Mae y 
cyiFlladd bwn, yn trosglwyddo marwolaetb i'r cangenan sydd 
atno. Cymmerodil Adda y cwpan gwenwynllyd^ ac a*i byfodd 
i fynu ; parodd byn angeu iddo ef a ninnau Daetbom i'r 
byd yn farw ysprydol, ac yn rbwymedig trwy hyny i farwol- 
aetb dragywyddol^ ac yn g^vbl ddarostyngedig i farwolaelb 



d by Google 



*08 Jdday Cyff Naturlol 

iianiriol. .Mae y gwreiddyn bwn i di fel afon Scythia, yr 
ion, meddant, sy'n (Iwyn cbwysigenau mSn bob dydd, allan 
o'r rbai y daw rhyw wybed byihain, y rhai,a fagir yn y bore^ 
a fagant esgyll y prydnawn, ac a fyddaht farw yn yr bvvyr. 
Cyffelybiaelb dra addas o'n cyflwr marwol ni. 

Yd awr, onid yw yn angenrbeidioJ anbepgorol ein tori oddi- 
ar'eincyffnaturiol bwn ? Berb ad^ldail teg o broffes, neii 
ffrwytb ein dyledswyddaii, os byddwn yn gangenau oV cyff 
afrywiog, marw, a gwenwj-nllyd bwn ? Ond ocb ! Y'mhiilb 
• yr amrywiol ofyniadau 8y*n cael eii gofyri yn fynycb yoeiii 
plitb, ycbydig sy'n petruso y'ngbylcb y rbai hyn, A dorwyd 
fi oddiar yr ben wreiddyn a*i peidio ? A 'iniprwyd ^ yn 
Ngbrist ai peidio > O, pa bam y cymmerir y fatb draflfertb yn 
ofer ? Pa bam y mae cymmaint swn y'ngbylch crefydd gaii 
liwer, y rbai ni allant dyslio eu bod ar sail dda, gan eu bod 
yn bollawl ildieitbri grefyddljrofiadol ? Yr wyf fi yn ofni, os na 
fydd i Dduw yn ei drugnredd brydlon gloddio tan sylfaen cref- 
ydd 11a wer o honbm, a'n dwyn i gredu nad oes genym yr un ; 
bydd ein gwreiddyn yn bydredd, a*n blodeu yn dyrcbafu fel 
}lwcb yn oriau marw. Am byny, ystyriwn ein cyflwr, rhag i 
ni fod yn y diwedd yn ynfyd. 

II: Sylwn ycbydig an y cyff goruwcb naturiol, yn yr bwu 
7r impLr y cangenau a dorir oddiar y cyff naturiol. Gelwir 
lesu Grist weirhiaui y Blaguryn, Zech. iii. 8. Felly y roae o 
ran ei natiir ddynolj yn flaguryn^ acyn frig flagoryn b d/ 
Dafydd. Weitbiau fe*i geUvh yn wreiddyn, Esay xi. 10. 
Mae y ddau gyda*u gilydd yn Dat. xxii. 1^. *' Myfi yw 
gwreiddyn a Hiliogaetb Dafydd." Gwreiddyn Dafydd, fel 
Duw, a*i biliogaetb fel dyn. Mae'r testyn yn dywedyd mai 
efe y w 5^ winwydden, b. — y. efe, fel Cyfryngwr/yw cyff y 
winwydden, oV bon^ credinwyr yw y cangenau. Fel y mae y 
nodd yn dyfod 6*r ddaear i'r gwreiddyn a'r boucyff, ac.oddi- 
yno yn cael ei drosglwyddo I'r cangenau ^ felly trwy Grist fel 
Cyfryngwr, mae bywyd ysprydol yn cael ei drosglwyddo o*r 
ffynnbn, i'r rbai a unir ag ef trwy ffydd, loan vi. 57, " Fel 
yr anfonodd y Tad Iryw ti, ac yr ydwyf fi yn by w trwy y Tad ; 
felly yr bwn sy*n fy mwyta' i, yntau a fydd by w trwof fi.'* Yn 
awr mae Crist yn Gyfryngwr, nid fel Duw yn unig, fel yr 
baerodd rbai j nac ycbwaitb. fel dyn yn unig, fel y dywaid y 



d by Google 



Crist tf €yff Goruwtk-nnturiol. fid^f 

JPabyiMJmi ; oiid y mae efe yri Gyfryngttnr fel Daw-ddyn, 
Act. XX < 29. 

" Eglnrys Diitr, yr hofi a Itottrrcrtsodd efe fi*J biiod waed," 
Heb. ix. 14. " Ci ist, yf b^n trwy yt Yspryd tragywyddol, 
f('i hofiVyinodctei hun yn ddifai i Dduvr.'* Mae gan y natui* 
ddynrtl a*rfmtnr.ddwjfoI ea gvreitbrediadau pnodol, eto maent 
yn cyd-wcithreda yn ei weinyddiad o'i stvydd Gyfryngol. Eg- 
hirir byn trwy y gvffelybiaetb o gleddyf tanllyd, yr htvn sydrf 
ar onivaitb yn ton ac yn Hosgi : tna^'n llosgi wrtb dori, ac 
yit fflffi wrtb Idsgi j ma^'f dur yn tori, a*f tftn yn llosgi. fian 
Ifyny Crist, y Dit\»r-ddytt, yw y cyff, a'r cretlihwyr yw y cang- 
etiau y ac- fe'n hunir ft Christ cyfan ; fe*u biinif ^g 6f yn ci 
natur ddynol, fel " aefodau o'i gorpb ef, o'i gnawd ef, ac o*i 
«gytn ef," Epb. v. 30 ; Ac fe'u bunir fig ef ef yri ei natiir 
ddiyyfol,'iel ydyWaid yr Apottol aiyi yr undeb bwn, "Crist 
ynocb cbwi gobaitb y gogoiiiaot," Co), i. 2/. A thrwyddo 
ef, maent vi^edi eu bono ftV Ta:d, ac A*r Yspryd GIftn, 1 loan 
iy. ) 5, " P\vy bynag a gyffeso fod lesti yn Fab Dutv, y naae 
Dn\r yn aro« ynddo ef, ac ynta'u yn Nuw." Mae' ffydd, 
rliwymyn yr undeb hwn, y» derbyn Crist yn ^yflawn, yn 
pduw-dyn ; ac feJIy yaern buno ftg ef fel" y cyfrfW. 

Gwelwcb yraa, O gredintvyr, eicb braint orucbel. Yr 
peddych irnwaitb yn gangenau o*r cyfF aA'ywiog»fel eraiUj. 
ond yr ydych trwy ras, wedi eicb'gwneutbur yn gangenau o'r 
toir leinwydden^ JodiTi xV' 1. JFe'eb torwyd oddiar y cyffmarw- • 
ol; ac' fe'cb iinpiwyd yn " yv Adda diweddaf, a wnaed yn 
yspryd yn bywbau/* 1 Cor. xv. 45. Mae cich colled yn yr 
Adda cyntaf wedi ergwneyd i fynu gydag cnnill maivr, trwy 
eicb bundeb 4'r ail Adda. Nid oedd Adda yn ei gyfiwrgoreu 
oiwt prysgen, me^n eydmariaetb i.Grist, pre» y bywyA Gwa$ 
oedd AiWl9 } Mab ^ CWat, yr etifedd, ac Argtwydd y cwbl, 
yr Arghvydd oV nef. Ni cllir gwadu, nad oedd gras yn y 
cyfawniod cyntaf 3 ond mae gras yr ail gyfaramod yn rhagori' 
cynimaint arno, ag yw canol dydd ar y wawr-'ddydd. 

III. Pd gangenau a gymmerir oddiar y cyff naturiol^ te a 
impir yn y win%i»ydden bon ? Mteb. Yr etboledigion, ac 
nid neb ereiU. Hwynt hwy a bwy yn unig^ a impir yn Ngbrist^ 
^c felly l^wy yn unig a dorir oddiar y boncyff niarwoU Can^ 

S. 3 



dby Google 



210 Y modtl y eymmerir 

* 

trostynt hwy yn unig y mae efe yD eiriol^ i foil yn im yncW» 
cf a'i Da<l, loan xvii. 9, 23. Ni roddir ffydd, rbwyrayn yir 
undcb hwn, i neb arall : ffydd eiholedigion Duw,jw bi. Tit. 
1. 1. Mae yr Arglwydd ya hiyned beibio i lauer o gangenau 
ar y boncyfi'^atu^riol y ac yn tori jin y^na ac acw, ac yn eii 
bimpio yn y wir winn-ydden, megis y bwriadodd ei gariad rbad. 
Mynycb y mae efe yn sylwf ar y gan^en fwyaf annbebyg, yn. 
gadael cangenau y brig j yn n>yned beibio y rbai galluog s^ 
boneddigaidd, ac yn galw y rbai ffo), distadi a dirmygus, I 
Cor. 1. 26, 27. le, raynych y nwe efe yn iijyn^d beibio i'r 
gangen deg a'r lefn, ac yn cyranieryd yr arw a'r wrtbyn j *' A 
hyn a fu rai o bonocb cbwi, eithr cUwi a okbwyd," &c. I 
€or. vi. 11. Os g^fynwn, pabara felly? Ni- cbawn un 
rbpswm arall, ond eu bod wedi eu kethxil ynddo e/", Epb. i. 4 y 
Wedi ey, rhaglimiaelhu i fabwysiad trwi/ lesu Grist, adn. 5. 
Fcl byn y cesglir bwy y'ngbyd yn Ngbrist, tray gadewir y 
lleill i dyfa ar y boncyflFnaturiol, i gael eu rbwypio wedi hyny 
yn ysgub'rtu i'r tfin. Gan byny i bwy bynag y bydd yr eferigyl. 
yn ofer, mae fai yn sicr o fod yn effeitbiol i etholedigion Du\\\ 
Act. xiii. 48, ** A cbynnifer ag oe<ld wedi eu boaieinio i fyr 
wyd triigywyddol, a ftredasant." We bo gan yr Arglvvydd» 
lawer o babi, caifFyr efengyl lavver o Iwyddiaut ryw bryd ntn^ 
gilydd. Y rbai sydd i'w hacbub, a cbwanegir at gorpb dii:-^ 
gdedig Crist. 



¥ modd y cymnnetiry Qungenan oV Baneyff i^at-^ 
uriol^a'u Himpioyny O/^GoruwchnaturioL 

ly. Dangosaf y modd y inae y cangenaa yn cael eu tori 
oddiar y honcyff naturio^ yr Adda cyntaf, a'u btmpio yn y 
wir winwydden, yr Atglwydd lesu Grist. Diolcb i'r Uafurwr, 
nid iV gangen, ei bod wedi ei tbori oddiar y cyff m^turipl, a*i. 
bimpio yny newydd. Mae'y pecbadur, wrth ei dori oddiar 
V boncyff cyntaf, yn ddyoddefol 5 ac ni all, ac ni fyn efe ddy- 
fod allan o bono ei bun ; orid y mae yn glynu wrtho, ries t 
allu Duw wceutbur iddo syrtblq ymaiib, loan vi, 44. '• Ni 



d by Google 



Y canghenau oW Oiff Naturiol. 211 

fUlicbon nel) ddyfod ataf fi oddieilhr i*r Tad, yr hwn a'm han- 
fonodd i ei dynu ef." A Penned v. 40. *' Ond ni fynwch 
chwi ddyfod ataf fi Yel y caffoch fywyd." Llafurwaith Duw 
y«r y cangenau impicdig^ 1 Ct>r. iii. 9, Planhigion yr ^r- 
glu^ydd, Esay Ixi. 3. Y modtiion cyffrcdinol y mae efe yn en 
harferyd yn y gorchwyl hwn, y\v pregetbiad y gair, X Cor. iii. 
9, " cyd-weithwyr Duw ydyni ni.*'' Ond Diiw-yn unig biau 
ei efleitliio, betli bynag fo dawn a duwioldeb y pregcjthwyr, 
sidn. 7, ** Felly nid yw yr h^n sydd yn nlannu ddim, na*r bwnv 
sy'n dyfrhau : ond Daw yr hwn sy'u rnoi y cynnydd." Fe 
bregetbodd yr Apostolion i'r luddewon, eto oiac corpby bobl 
byny yn mewn angbrediniaeth,- Rbuf: x. 16.. Pwy a gredodd 
i'n hymadrodd ? le, Crist ei hun, yr bwn a lefarodd tu hwnt 
y Uefai*odd dyn erioed, a ddywaid am Iwyddiant ei weipidog-t 
aeth, *' Yn ofer y llafuriais, yn ofer ac am ddira y treuliais fy 
pertb," Esay xlix. 4, Gail y cangenau gael eu hacio trwy 
bregethiad y gair; ond nid & y dyrdod bytb trwodd, nes ei 
yru adi-ef trwy law Duw. Pa fodd bynag, fforcJd gyffredinol 
Duw yw, *' trwy ^olineb pregetbu gadvv y rhai sy'u credu,, 1 
Cor. i. 21, 

Mae tori y pangenau o*r boncyff naturiol, yn cae! ei gyf- 
lawni gan gyilell y ddeddf, yn Haw Yspryd Duw, Gal, ii. Jgu 
^' CanysT yr wyf fi, trvvy y ddeddf, weii marw i'r ddeddf." 
Trwy rwymyn y cyfaaimodgweitbredoedd, fel y dywedais o*r 
hlacn, yr ydym wedi ein cl>mu Wrtb y boncyff naturiol : ac 
felly, fel gwraig, yn anfoddlon i ymadael&'i gwr, yn dadleu ac 
.yn pwyso. ar y owl win priodas j felly y mae dynion trwy y 
cyfamniod gweithi:edbedd. Maent yn dal gafael arno, fel dyn 
a fyddai yn dal gafael yn y Hong &*i ddwy law ^ ac ar ol tori un 
Haw i ffordd, yn dal gafael ftr llawaraHj ac wedi tori y ddwy, 
gafaelyd* ^*i ddannedd> Ymddengys byn ^rtb gymraerycl, 
golwg neillduol ar waitb yr Arglwydd ar ddyuion, yn eu 
dwyn oddiar yr ben foncyflfi sylwaf ar byn fel y canlyn : 

Yn gyntaf. Pan mae Yspryd yr Arglwydd yn dyfod i drii| 
dyn, iV ddwyn at Grist, mae yn ei gael y'nghyfiwr Laodi- 
cea, mewn trwm-gwsg o ddiofalwch, yn breuddwydio am y 
nefoedd, a cbymmod d Duw, er- bod yn llawn obecbod yn 
crbyn Sanct Israel, Dat. iii. l?- *' Ni wyddost dy fod yn 
diuan, ac yn resynol, ac yn diawd, ac yn ddall, ac yn noetb:** 
^ chan^li^ny mae efe yn taflu llewyrcbiadau o oleuni i'^' enaid 



d by Google 



21^ Y modd y cymmerir 

tyivytl J ac yn dwfn y dyn i weled mai dyn colledig yw, OS na 
thry efe ddalen newydd, a byw by wyd nevvyild, 

Fel byii, ' trwy i Ysjiryd* yr Arglwydd weitbro fe\ yspryd 
caethiwed, mae llys barnol yti cael ei godi yn mynwes y dyn, 
lie ina€ efe yn cael acbwyo afno, ei gybuddo, a'i gondemnio 
am dori cyfraitb Duw, ci " argyboeddi o bechotl ac o farti,** 
loan Xfi. 8. Ac yn awr ni all efe gys|fu yn csrawytb niwy 
yn el hen gyffwr. Dyraa y dyrnod cyntaf mae y gangen yn 
ei gael, wrth ei thori j^niaitb. 

Yn ail, Ar hyn mae dyn.yn gadael ei lien fFordd lygredig, 
(Tywedyd cehvydd, tyngu, t(/ti y Sabbotb, lladrata, a> cyffelyb. 
arferion. fir iddynt fod rtior anwyl ganddo aV ITrgad de, 
fe^^u gad yn bytrach na damnia ei enaid. Mae'r llong yn 
debyg o sildiFo j am Tiyny niae'n taflu y dodrefn tros y bwtdd, 
i5ag iddo ef eijiun tfyffgolii. Ac yn awr mae efe^n decbreu 
ymfcndigo yn ei galon, ac yn ymJawenycbu yn ei bawl i*r nef- 
oedd, gan feddtvl ei hiw yn well gwas i GMst na llawer eraill, 
Luc'xviii. 11. '* O'DdMW, yr wyf yn diolch j fi, nad wyf 
fi fel y mae dynion waill^ yn drawsion, yn angliyfiavrn, yn 
odinebtvyr,'* &q,. Ond y mae efe yn cael dyrnod arall yn» 
firan gan fwyaTl^ gyfuaitb, gan ddangos iddo mai yj* hwn a. 
wnejo y petbau sj^dd yn ysgrifeiwdig yn llyfr y gyfraith a 
acbubir trwyddij a bod ei sanctciddrvvydd o ommeddlad yn rby 
ysgafn i'vv guddio rliag ystorm digofaint Duw. Ac yn awr, 
er mai ei bechod o wnentfcuriad oedd o'r blaen ym ci ffino, 
mae ei bechod o omniediriad yn awr yn dechreu lleawi ei 
feddwt yn caelei dtlilyn alfiaws o feilditbion y cVdeddf, a dig- 
ofaioi 5 ac y mae pob un oV deg gorchymyn, yn taranu dig- 
ofaint yn ei erbyu ef, am iddo ommedd gwneuthur y dyled- 
^wyddaii gorcbypiyncdig. 

Yn dry dyddt Arhy a, mdie yntroi i fyw bywyd sanctaidd', 
Nid yn unig mae yn peidio.byw yn haiogedig, ond roae yn 
cyffawni dyledswydjilan crefyddol : mae yn gweddVo, yn ym- 
gyrhaedd ara wybpdaeth yn egwyddorion crefydd, yn manwt 
gadw y sabbotb, ac fel Herod, yn gwneutbur llawer o bethau, 
ac yn gwrando pregethau yn' Itawen. Mewn gair, mae di- 
wygiad mawr yn ei yraarwieddiad o rati Uythyrcn dwy lerb y; 
gyfraith. Ac yn awr maci cyfnewidiad mawr ar y dyn, fel y^ 
iliae ei gyn»mydog1on yn decbr<?a sylwi arno. Yna fe'i der- 



d by Google 



T Y canghenau o'r Cyff Naturiol 213 

bynir yn Ilawen i gymdeithas y duvviolion, fel g\red(V»\rr, 
ac yn un a all- yraddiddau a hwynt am liethau crefyddol, le, 
ac am brofiad cnaid, ag sy'n ddieithr i iawer. Ac y niae eu 
bod hwy yn meddwl yiv dda am ciano, yn gwneuthur i<ido 
feddwl yn well am dano ei ban. Mae y cyrhaeddiadau hyn 
.niewn crefydd yn farwol i bawb, sydd beb gael dim ond byu. 
Ond mae yr A-rglwydd yn ihoi dyrnod pellach i*r gangen 
• etboledrg. Mae cydwybod yn gwaeddi yn wyneb y dyn, am 
ryw gam yraddygiad yn ei facbedd : esgeulusiad o ry w ddyled- 
swydd, nen gyflawniad o ryw becbod yr hyn sydd balMod yn 
ei fucbedd : ac yna mae cleddyf tanllyd y gyfraitb yn ym- 
ddangos. uwcb ei ben j ac y mae melldith yn rbuo yii ei 
gbistiau, am " nad yw yn aros yn yr bcJil b^tbau a ysgrifen- 
wyd ynllyfr y ddeddf, i'w gwnentbur bwynt,** Gal iii. 10. 

Yn bedwerydd, Yna mae yn rbaid iddo e( chwilio am eli 
arall i*w ddolur. JVIae efe yn myned at Dtjuvv, yn cyffesu ei 
bechod, yn ceisio maddeuant am dano, ac yn addaw gwylied 
rbagddp o hyn allan 5 ac felly yn cael llonyddwch, ac yn 
meddwl y gwjia byn y tro, gan fod yr Ysgrytbyr yn dywedyd, 
*' Os cyfaddefwn ein pechodaii, fFyddlon yw efe a chyfiawn, 
fel y maddeuo i ni ein pecho^aii/* loan i. 9, beb ystyried ei fod 
yii ymgyrhaedd at ragorframt sy*n pertbyn yn nn:^ iVrhai ai 
impiwyd yn Ngbrist, ac sydd yn y cyfaromod gras, a'r byn ni 
all y caugenau ar yr beo fonc5rff-4ionni bawl ynddu Ac 
weitbiau^ mae addunedau fFurfiol a pbendani yn caei eu 
gwneuthur yn erbyn Vbyw becbodau, ac i gyflawni rhyw ddy- 
ledswyddau. Fel byn y mae Uawer yn myned y*mlaen eii boll 
ddyddian ; beb wybod am un grefydd ond cyflawui dyled<- 
swyddan^ a cbyfesu^ a gwedd'io am faddeuant o'r byn y bydd* 
ant yn ^)allu ynddo ; yn addaw iddynt eu hunain fywyd tra- 
gywyddol, er eu bod yn hollawl ddieithr i Grist. Yma y 
bwriwyd amryw o'r etboledigion i (awr dan eu clwyfau, 
ac y lladdwyd llawer o'r rbai angbymmeradwy ; tra nad 
oedd clwyf.yr un o bonynl yn ddigon dwfn i*w lori oddiar 
en gwreiddyn naturiol. Ond y mae Yspryd Duw yn 
rhoi trymacb dyrnod drachefn i'l gangen sydd i*w thori 
i lawrj gan ddangos iddo« mai 8»nt allanol yn unig yw 
efe eto j a dangos iddo y cbwantau ffiaidd oedd yn llecbu yn 
ei galon, yr hwn yr oedd efe beb sylwi arnynt o'r blaen^ Kbuf. 
vii. 9. «* Pan ddaetb y gorfchymyn, yr adfywiodd pechod^ a 
minnau fum farw.*' Yna mae efe yn ^weled ei ga'onyu 



d by Google 



214 Y modd ji cymmerir 

rtonien o ehwantaa uffernol^ wedi ei llenwi o gybydd-dod, 
balchder, malais, ffieidd-dra, a'r cyffelyb. Yn awr, cyn 
gynted ag yr agorir drws ei stafeil ddelwau ef yn y tnodd yma, 
ac iddo gael golwg ar yr hyn ag oedd yn cael ei wnetichiir 
yn y tywyllwch, mae ei grefydd allanol yn cael ei tliaflu 
ymaitb fel peth annigonol j ac y mae efe yn dysgu gwers 
newydd nriewn crefydd,— sef. " Mai nid yr hwn sydd yn yr 
aiidivg sydd luddew," Rhuf. ii. 28. 

Yn bummed, Ar hyn mae efe yn myncd yn mbeliach, sef 
at grefydd du fewnoi 3 mae yn ymosod L weidiio '^yn fwy 
awyddus ua^erioed, yn galaruamddrwg ei galon ; ac yn yra- 
cUechu i gadw i lawr y cbwyn y mae efe yn ganfod yn tyfu yn 
yr ardd ddirywiedig bono. Mae yh ymdrcchu i ftVwyno ei falch- 
der a'i ddrwg dymraer, ac i ddiddymu |)ob aninburedd ; mae 
yn giveddio yn daerach, "yn gwrando yn ddyfal, ac mae yn 
ymdrechu wrth gyflawni dyledswyddau crefyddol, am gael 
rbinwedd trwyddynt i*w galon } ac fel byn mae yn dyfpd i 
feddwl ei bun, uid vn Qristion allanol yn unig, ond yn Gristion 
tufeivnol befyd. Ka ryfeildwcb am byn; canys nid ocs dim 
yn byn tu'bwnt i allu natur, ncn y peth a all un gyrbaeddyd, 
dan weiTtireoiiiaan grymus y cyfammod g^eithrcdoedd. lian 
hyny, mae dyrnotl pcUacb yn cael ei roddi, Mae y ddeddf 
yn pwyso byd adref ar gydwybod y dyn, ei fod yn droseddwr 
o'r bru J ei fod wedi dyfoil i'r byd yn greadur enog ; a'i fod 
yn amscr ei anwybodaeth, ac byd yn nod wedi ago 1 yd ei lyg- 
aid, yn euog o lawer o becUodau gwcitliredoli naill ai wedi eu 
Hwryi* angbolio ganddo, neu wedi galaru rhy tycban am dan- 
ynt : (canys briwiau ysprydol, y rbai nl lacbawyd & gwaed 
Crist^ond agro^niwyd i fynu ryw ffordd arall, buan y digroen- 
jr bwynt, ac y torant allan dracbefn. Am byny mae y 
ddeddf yn ei gymmeryd gerfydd ei wddf, ganddywedyd, Tdl 
yr hyn si/dd ddyledua arnat, 

Yn ehweched, Yna mae'r |)ecbadiir yn dywedyd yn ei galon, 
*^ Bydd ymarboiis wrtbyf a mi a <lalaf i ti y cwbl oil," ac felly 
yn yroroi i weitbio i^ ddybuddo Duw digllon, ac i ivneutbur 
iawrn am y pechtKiiiii hyn. Mae yn adnewyildu ei edifeirwcb, 
y fath ag ydyw ; ac yn dyod<lef yn auiyijeddus y cystudd a 
roddir arno ; ic, mae yn cystoddio el bun, gan ymattal rbag 
petbau cyfreithion, yn qcbeaeidio yn drwm, yn wylo'n. 



d by Google 



Y canghenan o*r Cyff NaturioL 213 

chwerw, yn Itefain llawer am fadiieuant, nes iddo o'r diwe^d. 
feddwl ei foi] wedi ei gael^ wedi iddo fel hyn wneuthur iawn 
am yr byn a acth heibio, mae yn yniroddi i fod ya was flFydd- 
Jon i Grist, ac i roi ufudd-dod tufewnol ac allanol, am yr am- 
ser i ddyfod. Ond rbaid i'r dyrnod fyned yn nes i'r galon, 
Cyn y syrth y gangen yraaith. Mae yr Arglwydd yn Jangos 
iddo yn nrych y gyfraith, fel y male yn pechu yn yr hyn oil 
inae yn ei wneuthur ; le, ji«n mae yn gwneiithur oreu gallo j 
ac am liyny roae y swn dyfchryuHyd yn dycbwelyd i'wglust- 
iau. Gal. iit 10, " Melldigedig yw pob un nid yw yn aros yn 
yr holl bethau,** &c. Pan oeddych yn ymprydio ac yn gaU 
aru — ai i mi yr ympryciiasocli chwi ym^vyd, i mi > Zeeh. rii. 
5. A wna dwfr buth* ddillad glAn ? a wna un |)echod gymmod 
amy ilaU? Oni cbrwydrodd eich rtieddwl wnbgyflawniy cyf- 
ryw ddyledswydd ? ac onid oeM eicb serch yn rhy oer yn y 
llaH ? oni chofteidlodd eicb calon ryw eihm neu gilydd? ac 
oni fuoch yn anesmwytb odan gystuddiau? "A fyddaf fifodd- 
lou i hyny o*ch 71aw cbwi, MfUdigedig yw y twyllodrus, yr 
bwn a abertlioiin Uygredig i*r Arghvydd,*' Mai. i. 13, 14. A 
thrwy hyn mae*n tori i fynu, fel y mae yn ^weled nad yw yn 
alluog i dalu gofynion y ddeddf. 

Yn seithfed, Yna, fel dyn wedi tori, yn gweled nad ydyw 
efe yn abl i dalu ei ddyled, mae yn myned o amgylch i wneu- 
thur cyfrandaliad (compottnd) Vw ofynwyr : a chan ei fod 
am gael lloiiyddwch a cbysur, mae'n gwneuthur yr hyn a 
alio i gadw y ddeddf j aV lie bo yn ffaelu, mae'n dysgwyl i 
.Dduw gyraineryd yr ewyllys yn Ue'r weitbred. Felly trwy 
.wneuthur ei ddyledswydd ac ewyllysio gwneuthur yn well j 
mae'n perswadio ei hun i feddwl yn dda am ei gyilwr j a 
thrwy hyn, mae mitoedd yri cael eu dinystrio. Ond roae yr 
etholedigion yn cael dyrnod arall, sy'n peri iddynt ollwhg eu 
gafael yn y cyflwr bwn. Mae athrawiaetb y ddeddf yn cael 
ei dwyn iV cydwybodau, gan ddangos iddynt, ei bod yn gofyn 
ufndd-dod {lerffaitb a manwl, dan boen y felldUh ; ac mai 
g^yueutbur, ac nid ewyllysio a Iwydda. NiSyna ewyllysto 
gwneuthur yn well atteb i ofynion y gytraith : ac yna mae y 
felldith yn swnio drachefn, " Melldigedig y w pob un nid 
yw yn aros — i*w gwneuthur hwynt f* hyny yw, eu gwir^ 
ivoeuthur. Ofer gap hyny, yw ewyllysio. 



d by Google 



2l6 Y modd y cymmerir 

' Yn wythfed, VVedi anobeiihio gallu g\7neuthur cyfrandal- 
iad i*r gyfrdith, nine'n niyned i ddechreu benthyca. Mae'n 
gweled fod yr byii oil a all efe wneutbar i ufaddbau Vt ddeddf, 
a'i hollddymiiuiad i wiieuthur yn well, yn fyr 6 acbiib ei enaid ; 
yna mae yn myned at Grist, gan erfyn ei gyfiawnder ef i 
wueutbur i fynu yr hyn sy'n ddiffygiol yn ei gyfiawnder ei 
bun, a cbudditryr byn sydd yn ddififygiol ^i ei waitb a*i ddy- 
oddefiadaii j fel drwy byny y byddai i Dduw er mwyn Crist, 
eu cyrameradwyo, ac felly cael el gymmodi. Ac fel hyn 
trwy wneutbur yr byn a alloi gadw^ y gyfraitb, a dysgwyl i 
Grist i wneutbur i iynu ei boUddiftygiadauj fell^, o'r diwedd, 
mae efe yn dyfod i gysgu yn groeogyfan eto. Mae 11a wer yn 
cael eu dinystrio y fford'd bon. Dyma oedd cyfeiliorna'd y 
Galatiald, ag y mae Paul yn ei Epistol atynt yn dadleu yn el 
erbyn. Ond y mae Yspryd Duw yn tori y pecbadur oddi- 
wrth y gafael bwn befyd ; trwy wasgu ar ei gydwybod y geir- ' 
iau synil byny, ** A*r ddeddf nid yw o fFydd, eitbr y 
dyn a wna y petbau byny a fyd byw ynddynt/' Ni 
ellir cymmysgu y ddeddf a- ffydd yn yr acbos bwn -, rbaid 
iV pecbadur ddal gafael yn ud o bonynt, a gollwng y Hall; 
canys y mae llwybr y.ddeddi a Uwybr ffydd mor wabauol, fel y 
mae yn anmbosibl i becbadur rodio yn y naill beb adael y 
Hall ; ac OS am weitbio y mae efe, rbaid iddo wneutbur y ^ 
cwbl ei bunan, ni wna Crist ran iddo, os na cbaiff wneutbur 
y cwbl. • Nid y w gwisg wedi ei cblytio i fyng p amry w fath 
o.gyfiawnder, yn addas i lys y nefoedd. Fel byn mae y dyli 
pedd yn breuddwydio, ac yn meddwl ei fpd yn ymbortbi, yn 
cael ei ddeffroi trwy y dyrnod, ac wele ei eriaid yn llewygu ; 
mae ei gaion yn suddo ynddo fel careg 3 tra y mae yn eanfod 
na all efe ddwyn ei-faicb ei bun, na cbael cymmortb o dano. 

Yh naufed. Betb all un wneutbur, yr bwn mae*n rbaid 
iddo dalu, ac beb fod ganddo, o*i eiddo ei bun, i'w ddwyn o*i 
ddyled, ac ni all efe gael bentbyg cymmaint a byny, a char- 
dota sydd -gywilyddus ganddo } betb a all y cyfryw uQ 
wneutbur, meddaf, ond gwerthu ei bun, fel y gwr tlawd dan 
y gyfraitb ? Lef. xxy. 47: Gan byny, mae y pecbadur, wedi 
ei dori o bob gafael, yn myned i wneutbur cytundeb a Cbrist, 
lie i wertbu ei bunan i Fab Duw (os gwcddus yr ymadrodd) 
gan addawv^c addunedu yn syml bod yn was 1 Grist tra 
byijdo efe byw, os ceidw ef^ei enaiil. ' Ac yma yn fynych> 
mae 'y pecbadur yn gwueutbur cyfammod personol ^ Cbrist^ 



d by Google 



gin ro^cK ei btitidti i fynu iddi) ar y telerau hyn ; le, ac yn 
cyimntryd y saeratn^ot i nTTymo y cytundeb. Bellach, gofal 
mwvaf y dyn yn, pa fodd i afuddh&u i Grists cadw ei orcb*^ 
ymynfan^ a cfiyBawni y cytundeh. Ac vn hyn, mae yr eoaid 
yn cael hcddwcb gau a sigledig dros enyd, nes i Yspryd yr 
Argtwydcl roi dyrnod arail iddo» Vw ddwyn o'r ooddfa celwydd 
Hon hefyd. A gwneir byny M hyn ; pan ballo efe yn ei boll 
ddyledswvdd$u, a syrtbto i> pecnod yr ymgyfamipododd efe 
iV erKya. wae ei ^dwybod yq ei gybuddo yn drwm fod ei 
gyfiaimiiod ifedi ei dori ; felly derfydd ei holl gysur» ac y mae 
dytbrynfeydd yn ail-ymaftyd yn^i enaid, am iddo deri eigyf- 
anuDod a Christ. Ac yn gytfredin, mae y dyn, tu ag at gyn- 
ii(nrth\vyo ei hun, yn adneiryddu ei gyfammod, ond yn ei dori 
eto fel o*r blaen. A pba fodd y dicbon fod yn amgen, gan 
c« fod eto ar yr beo wretddyn ? Felly nid yw gwaitb llawer 
ea hoU ddyifdfavi y'tighyfcb eu beneidiau, ddim ond gwneutbur 
a datfwneiithar y fath gyfammod drosodd a tbrosodd dracbefn 
OwrthddadL Pc aflai y dywaid rbai, Pwy sy yn byw beb 
becbn } pwy sydd beb ballu yn ei ddyUdswyddau ? Os ydycb 
yft barnu y cyflwr bwn yn an peryglus, Pwy gan 
byny a ait fod yn gadwedig. Atteb. Bydd gwir gredinwyr 
ya gadwedig, sef yr boll rai trwy ffydd sydd yn cymmeryd 
gafael yn nghyfaminod I>uw. Canys cyfammod o waith dyn- 
ibn y w y fatb yma o gyfammod, wedl ei ddy cbymmygu ^a ea 
calonan en hanain 5 ac Bid cyfammod Duw a ddatguddic 
yn yr efengyl yw ^ ac old y w ei . wneuthuriad ddun amgen na 
gwneatbur ctfammbd gweitbredo^dd k Christy a chynv- 
sbyBgu y ddeddf a*r efengyl 3 cyfammod yw bwn na ddyry efia 
byib mo ei law wrtbo, er i ni ei selio A gwaed eia ^aloaau, 
Abtif. IT 14, *' Canys os y rbai sydd o'r dd^df yw yr etiifedd« 
ion, gWTiaed ISydd yn oht, a*r addewid yn ddirym/' adn, l6. 
«* Att byny o ffydd y mae, fe! y byddai yn ol graa fety 
byddai yr addewid yn «icr i'r boll bad/' Pen. xl 6. Ac, os p 
ras, nid o weicbredoedd mwyacb ; os amgen nid yw gras ya 
TM mwyacb. Ac os o weithredoeddj nid yw o ras mwyacb | 
OS amgen nid yn gweitbred yn we.tbred mwyacb.'* Mae cyf- 
atmuod Dirw yn dragy wyddol 3 os unwaitb ynddo ef, ynddo 
c^ am bytb, ac y mae ei drugareddau yn dri^ereddiiU sicVf 
> fisay k. 3^. Ond cyfammod aigledig yw eicb cyrammodcbwi; 
Ikrty asDser yn aosicr, yn tori bob dydd. Cyfammod eaetbi* 



d by Google 



218 Y modd y eymmerit. 

iwas jw, i wasftnaethu Grist am iechydwriaeth. Ond cf £'<>> 
ILtmnod mabaifld yw cyfaminod Crist, yn yr bwo y mae y. 
pechadar yn derbyn Crist aU iechydwriaeth fel y cynnygir 
kwy ya rbad^ ac felly yo dyfod yn fah, foan i. 12. Ond cyn- 
tfifer ag a'i derbyniasant ef ; efe a roddes iddyat allu i fod yn 
feibion i Dduw;'* Ac wedi dyfod vn fab, mae yp gwasan-* 
aethu ei dad, nid er mwyn cael yr etiKddiaeth, ond o berwydd 
ei bod yn eiddo iddo ef trwy Qrist, Gwel Gal. iy. 24, i'r di** 
ivedd. Prynu gan Grist ^g arian ydy w myaed i'r cyfammod 
llastardaidd bwn ; ond prynu Crist ^* heb arian ac heb wertb,*' 
yw cymmeryd gafael yn ei gyfammod ef, Esay Iv. 1, hyny 
3'W, deisyfu ganddo. Vn y cyfammod hwnw mae dynion ya 
gweitbio am fywyd ; y'nghyfammod Dtiw maent yn dyfod at 
Grist am fywyd ac yn gweitbio oddiar fywyd. Pan hallo un 
yn ei ddyledswydd yn y cyfammod hwnw, darfu y cwbl > 
rhaid gwneatbur y cyfammod drosodd drachefb; ond daa 
gyfammod Duw, er i*r dyn ballu yn ei ddyledswydd, ac am y 
pall %ned dan ddysgybliaeth y cyfammod, a gorwedd dan ei 
pbwy^^ nes iddo fyned o newydd at waed Crist am faddeuant, 
ac adnewyddu ei edifeirwch; eto mae'r boll betbau yr ym* 
ddifiedai efe iddynt am fywyd ac iechydwriaeth^ sef cyfiawn-* 
der Crist, yn sefyll yn safadwy, a'r cyfammod yn parb&u ya 
gadarn.** Gwel Rhuf. yii. 24, 25, a viii. 1. 

Yn awr, er fod rhai dynion yn treulio eu hoes yn gwneutbur 
ac yn tori y cyfryw gyfammodau ; mae y dychryn am eu tori 
yn myiled wanach wanacb, nes o*r diwedd iddynt fyned yn 
boilawl esmwyth a di ofid -, eto mae y dyn, yn yr bwn y mae 
y gwaitb da yn cael ei ddwyn y'mlaen, yr bwn a orphenir 
trwy ei dori oddi ar yr hen foncyff, yn dyfod i weled y cyf- 
ammod hwn, f^l rhaffau wedi braenu, ac yn tori ar y cyffyrdd- 
iad Ueiaf ; ac y mae ofn yr Arglwydd yn gwasgu ai ei ys- 
prydt a*r dyfroedd bob tro yn dyfod i mewo byd at yr enaid>. 
M y mae n ^orfod gollwng ei afael o*r fath gyfammod,a cheis- 
io cymmOrth o le arall 

Yn ddegfed. Gan hyuy, mae'r dyn o'r diwedd yn dyfod i 
trfyn am drugaredd at ddrws Crist, eto cardotwr balch yw 
;fe, yn sefyll ar ei haeddiant perso'nol ei bun. Canys, fel y 
mae gan y Pabyddion gyfryngwyr eraill, i crfyn drostynt heb- 
)aw yr unig Gyfryngwr ; felly mae gan ganghenau yr hem 
foncyff, ryw beth i*\V ddwyn y'mlaen^ yr byn, maent y% 



d by Google 



Y Canghendu e't Cyff Nalurtol. '' 2ig 

meddw] a'u cymmeradwya gyd4 Christy ac a wna iddo gym- 
■ meryd eu bachos mewn llaw» Ni allant fcddwl dyfod i'r farcL- 
nad'ysprydol, heb arian yn eu dwylaw. Maent fel dynioa 
ftro meddiannu. etifeddiaetb^ ond wedi eu darostwng i dlodi 
dirfawr, ac yn gorfod cardota* Pan ddelont i gardota, raaent 
yn cofio eu sefyllfa gynt j ac er eu bod wedi colli eu cyfoeth, 
eto maent yn meddiannu llawer o'r un yspryd ag o*r blaen^ lelly 
^maen^yn meddwl na ddylid eu trinfel cardotwyr cyffredin,ond 
eu bod yn baeddu parcb neillduol^ ac os na roddir byny jddynt, 
mae eu byspryd ynchwertvi tu ag at yrbwny byddont yn gofyn 
cymmorth ganddd. Felly mae Duw yn riioi llawer o dru- 
gareddau cyflfredin i'r i^cbadur ystyfnig j ac nid y w yn ei 
ddamnio> yn ol ei baeddiant : ond nid yw yr boll betbau bylBi 
yn ddim yn ei olwg. Hbaid iddo ef gael eistedd wrth fwrdd 
y plant j onide mae yn barod i farnu ei fod yn cael ymddwyu 
yn galed ato, ac yn cael cam 5 canys ni ddygwyd ef eto mor 
isel, ag i feddwl y /• Cyfiawnheir yr Arglwydd pan lefaro (yn 
ei erbyii) ac y bydd bur (oddiwrtb bob anwiredd) panjfortio 
efe ex, yn ol ei baeddiant^'' Ps. Vl 4. Mae yn meddw) ei 
fodL hyd yn nod cyn ei oleuo, yn well na llawer eraill ) mac^'n 
cynif diw\ giad ei fywyd, ei edifeirwcb^ ei alar a'i ddagrau o 
berwydd ej becbod, ei ddymuniad difrifol am Grists ei wedd- 
lan, a'i yndrecb am drugaredd f ac yn eu barfer fel gwobr 
am drugaredd, gan roi pwys mawr amynt yn ei weddiau wrth 
orsedd gra«. Ond yma mae yr Vspryd Glfin yn saetbu lliaws 
o saetbau i'w galon, trwy ba rai y mae ei byder yn y petbatt 
hyn yn caelei suddo a'i ddinystrio 3 ac yn lie meddwl eibuh 
yn well na Uawer, mae*n meddwl ei bun yn waetb na neb. 
Mae wedi gweled anmherffeitbrwydd diwygiad ei fywyd; 
nid yw ei edifeirwch ddim g>vell yn ei olwg nag edifeirwcfa 
ludas, ei ddagrau fel Esau, a'i ddymuniadau am Grist yn 
bunanol a ffiaidd fel y rbai oedd yn ei geisio ermwyn y forth' 
au, loan tI. 26. Mae'n dycbynimygu mai atteb Ouw iddo 
/yw, Ymaitb, gardotyn balcb, pa fodd y rboddaf di y'mysg y 
plant > Mae'fa meddwl ei fod yn edrycb yn sarug arno, am iddo 
ddiystyru Cr»t trwy angbrediniaeib, yr hwn lecbod ni 
cbanfu ef o'r l)laen. Ond yn awr, mae yn ei weled yn ei 
liw yscairlad 5 ac y mae yn cael ei drywanu trwy ei galpn 
megys k miloedd o bicellau, wrtb weled fel yr oedd efe yn 
myped yn mlaen yn ei dywyllwcb, gan bechu yn erbyn medd* 

T 2 

Digitized by VjOOQIC 



jgiDiaetb pecbod> a ^athru gwaed Crist drot ei hoU ffwji. 
Ac ya awr^ raae yn ei olwg ei boo y gwcibddrych mw^yaf trii- 
eoas i ddi'aledd y ddeddf^ ie^ ac i ddialedd y^ ffeogyl befyd. 

Yn unfed ar ddeg, Wcdi iV dyn gael ?Mdaro8twqg fel hyn, 
ni woa efc ddadleti inwy, ci fod yn deilwngi Grist woeutbur 
tiVQ erddo ; ond it gwrtbwyneb, mae yn edrycb arno ei bun 
yn a^inbe'dwng o Qrist> ac yn annbeilwng o ffafr Daw. 
GallvFn ei gymbaru, yn byn, i*t dyn ieuangc a ddilynodd 
Grist, " wedi ei wisgo ft Hiaiq main ar ei gorpb ndetb, a'r 
j^wyr i,euaingc a'i daliasant ef\ A bwn a adawodd y lliain ac 
|i ffftdri oddiwrtbynt yn noetb," Marc xlv. 51^ 52» Felly, bu 
y dyn yn dilyn Crist yn iigwisg per a tbcnea ei baeddiai^t 
personol ei hunan : ond gerfydd bon, le hoo ag yr oedd efe yn 
ymddiried cyminaint ynddi, mae y gylraicb yn cymnieryd gafael 
ynddoj iV wneuthur yn* garcbarprj ac yea, mae'n goifod ei 
l^ael, a ffoi yniaitb yn noetfar ^ eio i|id at Grist, ond oddi- 
wrtbo. CJs dy wed web wrtbo fqd croeaaw iddo Udyfad At 
Grist, OS daw ^^ ato, nia« yn dneddQl i ddyvedyd, A oes 
croe^aw i*r fatb draan gwael ac api^heilwi^ a myfi i ddyfod 
at lestt sanctaldd } Os rbottdir plascr wrtb ei glwy, ni lyn^. 
]||lae*n dy^edyd, " Dos ymaitb oddiwr^byf, «anya dyn pech- 
adurns wyf fi, O Arglvrydd/* l4uc ▼, Q. Nid gwi«r dywedyd 
wrtbo a<a ^i edifejrwcb tna^ at ei gysuro i efe a wel ddigon o 
feiau ynddd i'w wnSyd yn dddes ; nac aw ei ddagran, oanys y 

Sae efe yn «»cr nad aetbant erioed i gpstrel yr Arglwydcf. 
[aa trwy an^b^on ya cilio oddiwrtb Grist} ftc yn yieiilaer- 
fynu yn awr^ o berwydd iddo fod y fatb ddibrisiwr o Grists 
1^^ yp fatb greador balogedig ac ansanctaidd, na all; ac «& 
fyn* ac , na ddylai dflyfod at Gnst j ae y bydd raid iddo fod 
mewa «yflwr gwelU ac onid6 na cbved efe bytb. Ap yn avr 
Qiae yo gwnentbnr ei or^u i ddiwygio yn y petbau yr Qed4 
efe yn fyr ynddynt o'r blaen. Mae yn gweddip yn daeracb 
4iag jeriaed* yn wylp yn obwerw, yn yoidrecbu yn fwy d^frifol 
yn erhyn pecbod yn ei galoni a'i fywyd, ac yu gwylio ya 
ddyfalacb $ i edrycb ^ fydd efe o'r diwedd vn gyn^wya i dcly- 
fod at Grist. Gallai un feddwl yn awr fod y dyn yn ddigon 
gostyngedi^ : ond Ob ! mae balcbder dieflig yn Uecbu o dan 
y gostyngeiddrwydd ymddang'^siadol bwp. Fel cang^ r^wiop^ 
g r ben fQncyff,mae yn ^ypu q byd, ae 'ni ymddaixitstwnff i pf* 
iawnder Duw/' Rbuf. x. 3. Ni ddaw i farcbnadfa rhadras 



d by Google 



Ycanghenau 6*r Cyff Naturiol. 221 

heb arian. Fe'i gwaboddir i ddyfod i briodas Mab y Brenin 
Iks mae y Priod-fab ei bun yn addurno yr boll waboddcdigion^ 
k gwisgoedd priodas^ gan eu diosg o*u rhai eu bnnain : ond 
ni ddaw efe, 5 bMwydd ei fod heb yr un wisg briodas ; pa 
fodd bynag,.y ma^cfe yn dra pbrysuryn gwneutbur un yii 
barod. Gwaitb gresynol yw byn j a chan hyny rhaid iddo 
gael dyrnod trymacb eto, onid^ fe'i cyfrgollir. Fe roddir y 
dyrnod bwft gyda bwyall y gyfraith, yn ei gaHa anwrtbwyn- 
cbol. Felly mae y ddeddf yn rfawymo ei enaid & rhefiynaa 
angeuol^ ac yn ei ddal i meivn gyda'r gorchymyn llymdost o 
ufudd-dod dan boen y fellditb j ac y mae Duw, yn ei drefn 
ddo^tb a sanctaidd^ yn tyna yn ol ei ras attaliol ; mae llyg- 
redd yn cyffroi, cbwantau yn dyfod yn dra £^rnig ; a pbo 
niwyaf ea gwrtbwynebir, mwyaf creulon roaent yn myn^, 
fe] marcb ffromwyllt, a dd slier k genfa. Yna mae liygredig- 
aetbau yn codi eu penau, na welodd efe erioed ynddo ei bun 
6*r blaen. Yma yn fynycb miLe annowiaeth/ q^abledd, ac 
roewn gair, petbau dycbrynllyd mewn pertbynas i Dduw^ 
meddyliau ofnadwy am y flydd, yn codi yn ei galon : fel y mae 
ei galon yn uffern o'i fewn. Yna, tra y mae. efe yn ysgubo 
t^ ei galon, yr hwn syddeto beb ei ddyfrbiu ^ grSs yr efengyl^ 
mae y llygredigaetban byn, y rbai oedd yn gorwedd yn lion- 
ydd o'r blaeh mewn conglau dirgel, yn codi i fynu ynddo fel 
11 web, Mae efe fel un yn adgyweirio argae, a tbra fyddo efe 
yn gwneutbur y bylchau i fynuj'ac yn c.adarnb&u pob darn o 
bono, mae Ilif mawr yn dyfod^ ac yn dadymcbwelyd ei waitb^ 
aq yn gyrn'r cwbl o'i flaen, y gwaitb newydd cystal a'f hen« 
Darllenwcb, Rhuf. vii. 8, Q, 10, 13. Dyma ddymod, ag 
sy'n myued i'r galon : a tbrwy bwn, mae ei obaitb am ddy- 
fod yn addasacb i fyned at Grist; yn darfod. 

Yn olaf, O'r diwedd; mae y dyn^ rbwng byder ac anob« 
aitb, yn ymroddi i ddyfod at Grist fel y mae : a chan hyny^ 
mae fel dyn Wrtb farw, yn ymestyn, cyn i'w anadl fyned 
allan, efe a eilw y*ngbyd alltioedd gweiniaid ei enaid, a gais 
greduy ac mewn rbywfodd, a gymmer afael yn lesu Grist, 
Ac yn awr, mae y gaogen yn glynu wrth yr hen foncyff, ger- . 
fydd llinyn'gwan fi^dd natnriol, a weitbrediir gan nertb nat« 
uriol ei yspryd ei bun, dan eilbaf gwasgfa ac angen, J^s. 
Ixxviii. 34, 35. ** Pan laddai efe bwynt, bwy a*i ceisient ef ; 
ac a ddycbwelent, ac a geisient Ddu\^ yn fore, Cofie^t he« 



d by Google 



22S^ Ym^iiyim^. 

ifii %W pt«w 9c4d fu Cmigt «o ittiii y GoiHt^baF P4«iir 
oj»rt4 911 GwiM^ydd.'* |]g(8. yiii. 9. '' ]siW a )«AidI ^rwf. 
Fy NmW» oyQi %*t)i Adw^^Dom di/' Odd niaf yr Arglwyddj, 
er piwyn cyQawni ei Waitb, y«i rlioi dyrnod 3H1 mh^Uachi Iriry 
yr liwo y iti^e y g^^i^R yp Uvyr gwympo ymaitH. MfMc Y«i> 
|Mryd Du^ yn aml^g 4dango« i'r p^)ii«dur ei h^Unwl a|^U^ 
i wf^eutbur (liin sydd dda : f^ feUy m^ yri nm* t|^, nbul. ;Fii« fi^ 
Ml^ y geiriau-Uyay y« m^i^\ (rwy el eoaid, Iota f . 44, Pfk 
JMd y ^<4/wc<» ckvfigredHf^ Ni d)i f^redu^ mwy l^lg y geUi 
^tyu dy Uw i*r i\efo^^, 1^ dwyn Criit i wnnr^d o^i yqo* A<^ 
fptty 9'r cliwedd, nsiae yn gwoM 9a a\| atV fyipiiipnib ei \mk 
trvy weitl^io, iia thfwy gredv : a ^han n^ oe« ga«ddad4uH 
i lynu v^rtb yf b^ foDcyff n(iiry« mao yo tyrthiq yf«ai|b. A 
tbra fyddo efe yn y cyfyfigikr bwn, yn ginolod ^ €qri y^ 
Mftyg gaalf^ y^gvbo y«iai(hgyda lUfojriapt digoffiiq^ OiMW« 
beb allu gyam^iot ag e$ry«^ Ibw i gyaifd^ryd g%faiM inafr«^ 
Vigyo « bffn y bywyf<, *y*R <yft ar Un yr afon i ih^'q fa«»( 
«i gymmery^l i fyim, a'i itfipiq yn y w witfwy^ei^^ gf y mm 
yir Arj;)tf ydd I«au <iriit yn rboi yifiqr^ fl^4 i4d«i« 
. OdWiwth yr byn » ddyipradwyd ar y pen b^fo, «M wyf ya 
bk^riadu briwona tbraliodl cydwyboiiatt tyoari cany^ar 9<^d<mft. 
' ood yfbydig « r 9y%w y dydgdian byfi» ata na at« J|>iiv> i ini 
r«ry«(ro nab 9 bUat gweioiaid Dnw ! Ood, ocb I ma^ pw«g; 
ItTff'aa wffU syrthipi ar yr o«s bcyi j ac ni dd«0ieoan^* aloiQ. «i»oc 
«gp« i*r fa^yw dg yr olom ; 9« an byo» yr w>yf y«^ ofiH f^H 
9ft{itb anall o ddeffm yn aros y geiMdl galon galad bAn» ^ waa. 
^ glustiatt y maba*'! aiyva &rwiu9. Oad pa fodd byn9^> 91. 
ijidyaiaiiwi) i cbwi feddwt mat ban yw yr. unig focdd aydd |kui 
yv Arglwydd i doffi pecbadartaid pddiai yr bea foo«y|[ ; pi¥\ 
hyn wyf yn ei gadarnbAu M gwiria»edd sicsr, bod jf boV ^^ 
sydd yo Ngbr^st wedi cael eu tori oddiwrth bydefu yn yr boll 
U^bauficnwyd; fibiodyrbaioW aydd l^bano^auiorioddiwvtb-i 
j^ yn araa at q av «ni hen Ibaeyff ntttwiol. $v byoy^ ^M^yn^yd y 
V 4 biMrr^aia eadynoetbwyd yv hen aylfaen^nid yw o ddlM gw^-p 
bfl^aatt^ pa UA a dyovyd. af i lawr o gareg i gar eg, liaa y^lat 
iivfoi aind^io dan y aytfJaan^ a ohwympQ oV cwbl $ur n«H 
«f«ilb- 

' Yn aiir« 3^ impir f gaagan yn iesn Gg'iUk Aa nagk yr 
Q^d y ddeddif yn Haw ¥a^d Duw yn oi^ryn i dori' y 
gangan oddiar yr ban fbneyff oatwiol i M\j. yc %kRgfk, ftk 
lUw yt^UA Yapyd^ yw y« oferya a 4i(cfiBy<Uir Vw unpia y«^ 



dbyGoogk 



Pecha^rynr Nfhrht. 2i^ 

y Wpcjff gocnwch iK^tori0l, l loon i. 3. " Yr ^yii ^ weU 
8Qim ^c a glywsopi, yr ydyni yn ei fyoeg;i i chwi> fel y cafforh 
c^witjifia hefyd gyi»deitli«& gydft pi : a'n cymdeitbas pi ya 
i^ir ^ycU gld&> Tad, a cbyd ft*i Fab ef leau Gri&t/' Gwel 
]^ay Uj. I, ^, 3 . Yr efeogyl yw y IHnyn arian a pUyugwyd 
i lawr q'x pe^Dftdd^ i dyau pecbaduriaic] dinystriol I'r Ian. Ac 
er lod pregetha y ddeddf ya parotoi $ordd yr Arglwyddj eto, 
y*i^ir yr iPfeog|l y mae Criat a pbi^chadur yo ^yfartod* Ya 
t(9^Vp M V^wn ifnpiad naturiotf yr^a y gangen yn cael ei 
cbjt;iuq^ry4 i fyv^P a*i dodi yn y cyQ;' j;^ ac wedi ei dodi yoddo, 
ip%eblypcy<iio 9^g ef» ^c felly maept y» ypiupo : felly befyi 
yn yr iiiipi«d y^rydol, «iae ^rist yn ymaflyd yn y pechad^r^ a'r 
iae9ba(i^r ^i yma^y H ynddo gan Qrisit.sydc^ yp ymaflycl y nd^a 
yjit^p i a^ieUy m^ept yn dyiod yo un^ PhjUL iii. 12. 

• Yn glf^^f Mae Crist yn yoaaflyd yn y pecbadar ti(wy ei 
Y^ry4« AC yp ei dynu ato ^i buo^ 1 Cpv. jl\1 13> " O ber^ 
wydd trwy up Yspryd y bedy4diwyd ni oU yp un corph*" Yr 
' up y^lTy4 9ts fydd yn y Cyfryogwr el bPA» y paae efe yn ei 
gyfranu iV etboledigiop piewA aip^er cyfaddas -, ac pid yw 
l^.t^ yp i^p g^di^^ qnd yi^ a^oa ynddyc^, fel aniap by wyd. Fei 
&3r9* ma^ yn ymaflyci yndiiypt, trwy ?i >8pryd ei bun a roddir 
ypddypti a9 felly mae y g^ogen wywedig yn cael by wyd. 
Mae yr eip^ yu awr yn l^vir Argtwydd y bywyd^ ^c wedi ei 
iecUiahuu gf^ ysiS^i y bywjd } pa &dd gaA byny, na byd4 
af<9 bywimif ydypyn cael by&ydlawnolwg ar ragorpldeb Cmf j. 
yp nfyf:^ yr ^(f^yl ' 9^.ae yn ei w«lad yp lapbawdwr cyda\vn» 
idda^, ftp ewyllysgar^ ac y ipae yn ^el calon iV gynpnerydlj^ 
aip Pi^ yn i(fk ppb pet>. Mae yapryd fydd yn, ei gynnyagaedd^ 
^ tbraefj i d^yfqd at Gj['m, ac 4 dwyl<^w i'w dder^jn. Yx 
^yn ns^ aUaifi >nei(t^pr wrtb n%tur, gall ei wp^utbur^y 
W»i gfP fp<i y? VsiPllt^ G4^p yn gwei^bio ynddp waltb ffyW 
gyd4 nerth. v 

Y» iHi>. Maie y ppcbadipr w^ ^M yp^aflyd ynddo ffl>yn> 
yn ymaflyd yn Ngbrist trwy ffydd, ac felly yn aaio 4'r bin* 
cyff bendigaid, Kpb. iii. 17, "At fod Crist yn trigo trwy 
(9^49 yn aiob calpi^9^** Maa yr enaid oedd p^*r blaea yn ym* 
di^hp aw dcMapgclawer o fyrdd^opdy cwbl yn ofer^yp awr yn 
#dt?y^ ftp a l$y§9iii, ffydd* yr ||iyp ay'n troi alUn yn olwg 
mMt9k- f^ {fVAiJiep Aar^i^^ y^ boa a r(^d:i9ryd i gc^dw yp y 



d by Google 



224 ' Ccugliadau. 

taberaacl yr boa a flagiirodd, ac a fwriodd 6a^ur, Kuni> xvii.' 
8 ; felly am y gangea t'arwol, wedi yinadyd ynddi gan Ar- 
glwydd y bywyd, yn caci ci rboddi yo, ac yn ymgytlio a*r cyff 
gogoneddus a bywiol trivy Yspryd y bywyd, mae yn biaguro 
trwy gredu yn wirioneddol ya Ngbrist, trwy yr hyn y per- 
ffeithir yr undeb bvvn. *' A chan fod genyi^i yr un yspryd 
ffydd, — Yr ydym ninnau befyd yn credu," 2 Cor* iv. 13, 
Ftlly mae y gangen a'r cyflf yn ymuno^ mae Crist a'r cristioa' 
wedi ymhriodi : a ffydd yw cydsyaiad yr enaid dV cyfammod 
pr'iodasol ; yr hwn, megis y mae yn cael ei gyhoeddi yiPyr 
efengy) i ddynolry w pecbadtirtis, yn gyffredlno]^ felly y mae yn 
cael ei eglnro, ei dystiolaethu^ a'i ddwyn adref ac y dyn yn 
neilldtiol, gan yr Yspryd Gl&n : ac felly, wedi ei uno k'r Ar- 
glwyild, y mae yn ita yspryd ^g^ ef. A tbrwy hyn, mae y 
pechadur yn byw yn ac i Grist, a Christ ynbyw yn ac i'r pecb- 
adur, Cral. ii. 20. '" Mi a groeshoeliwyd gyda Christ ; eithij 
byw ydwyf ; eto nid myfi, ond Crist sydd yn byw ynof fi." 
Hos. iii. 3. . " Ac na fydd i wr arall ; a minnau a fyddaf felly 
i titbau.'* Rbwyman yr undeb bendigaid hwh ydy w, yr Ys- 
pryd o dn Crist, a ffydd o du y credadyn. 

Yn awr, mae cyr})h ac eneldiau . y credinwyr yn cael eu 
huno a Christ, " Yr hwn a gyssylltir A'r Arglwydd^ un Ys- 
pryd jw/' I Cor. vi. 17' Mae cyrph y saint yn cael yr an- 
rhydedd o fod yn *' demlau i'r Yspryd GIfin/* adn. 19 ; ac 
"yn aelodau i Grist/* adn. 15. Pan fyddant yn huno yn y 
Hwch, maent yn '* huno yn yr lesu,*' I Tbess. iv. 14. A tbrwy 
rinwedd yr undeb hwn y cyfodir hwy o*r Hwch drachefn, 
Rhu^. viii. 11. " Yr. hwn a fywioca befyd eich cyrph mar- 
wol chwi, trwy ei Yspryd yr hwn sydd yn trigo ynocb chwl." 
Fel arwydd o*r undeb dirgelaidd bwn^ mae yr eglwys, sef cred- 
inwyr, yn cael ei galw ar enw ei phen a'i pbriod> 1 Cor. 
xii. 12, " Canys fel y mae y corpb yn un/ ac iddo aelodau 
lawer— -felly y mae Crist befyd." 

DsFNTDD. Oddiwrtb yr hyn a ddywedwyd> gallwn dynu 
y casgliadau canlynol : 

1. Petb tra angenrheidiol yw progetbu y ddeddf.' Rhaid 
i*r hwn 8y*n impio arfer y gyllell docio. Mae gan bechadur- 
jaid lawer fibrdd i*w cadw eii h'unain oddiwrtb Grist, a llawer 
o betbau i gynnal eu gafael yo y boncyff paturiol > gan byoy 



ized by Google 



rhMd ^a dilyo yn f^Qw1» |t*u hela q u tyllau a*y noddfftii 
celwydd. 

5^. Bto yr efeogyl sy'n coroai y gvtaitb 3 nid y w y gyfraitb 
vn perfieitlvQ dim. Mae y gyjfriiih yu. agoryd y briw, ond yr 
efengyl sy'n ei iaeb^u. Mae y ddeddf yii diosg dyn, yn ei 
glwyfo, ac yn ei adael yn banner marw : mae yr efengyl yn 
xhwyijfkoel friwiaii, gda fwrw oiew a gwin, \*w hiaclifta : ttwy 
y ddeddf y torir oi ymaith 5 ond trwy yr efengyl y codir ni i 
i^ou> ac yrimpir ni yn Ngbrist. 

3, •' Oid oes aeb feeb Vspryd Crist ganddo^ nid yw bwnw 
yn eiddo ef/' Ebuf. yiii. 9* Fe ddywedir fod matb o ang* 
benfil yn y byd, ac i(ido ddau gprph yn cynnwys dati fatb q 
fjrwyd, feJ yr yoidd^^gys oddiwrtb daeddiad-iu gwabanol ar yr 
^9 pryd } ond xner unol» fel y gwasaqueibir bwy Sl'v un coesauu 
Fel(y hefyd» er q[i.aiot a yiplyno dyuion wrtb Grist, a'u ** gaU 
want eu ounain q'f ddinas sanctaidd^ a pbwyso a.r Pduw '8« 
rad," Esay xlviij. 2, «^c y geUir eu rhwymo fel canghena^ 
ynddo ef> (luaa ^v, 2 ) trwyrwymau allanol y sacramentau^ 
QtQ, 4)a nad yw yr yspryd ag sydd yn trigo yn Ngbnst, yn 
trigo yqddyat bwy» aid ydynt yq vn ag ef. Mae gwahan* 
iWBth wawr rbwng yxvayAJad ac impia.d* Wae yr eiddew yu 
yni^ymu ac yn troi am y dderweu -, eto qid y w yn un ft hi, 
caoys y laae er byny yu tyfu ar ei wr^iddyn ei buu : feJly^ fel 
f. dywedir J^ay iv. i, mae Uawer q grefyddwyi yn ymaflyd 
yn Ngbriyt, gan '' fwyta eq b^ra eu bun> agv^isgo eu cfillad eu 
hun^yn onig gelwir ei enw ef arnynt.'* L4aent yii ymgyuoal 
anib efj ond yn tyfu ar eu gvrerddyn eu bunain : maent yn ei 
gyqi^meryd ef i gyaoal eiu goba^tb^ opd maie eu byfrydwcb 
Sordd 4ral|. 

4. Itlae yr iiqdeb rbwng Cri^t a'i aelodau dirgelaidd yn ga*- 
dam 9c aq'nattodol. Pe bai onid y cre^ladyn yn dal gafael yn 
Ngbriai, ^c btb fqd Crist yq dal gafae] yn y credadyn, ni 
fyddai ^enym ood gobaith gwael am gad^rqid y fatb uudeb ; 
geUid ei ddiddymu yu fuan ; ond, megis y mae y credadyn yn 
glkfoelyd yq Ngbrist trwy fiydd» felly y mae CrvBt yo gafaelyd 
3mddQ yntau trwy ei Yspryd, ac ni ddwg neb bwynt aUaqo^i 
I^w eh Pe nabyddai dim pqd gafael y plentyn yu y faqimaethy 
gallai cyp birljiuo a goUwng ei afael, ac felly syrtbia ymaitb i 



ODd qs ydy w ei breicbiau bi am y pleDtyn> nid qes perygl y 
l^dd iddQ syrthioj er nii.fyddui efe yn cydio ynddi bi : ^My^ 
er i fydd b^lU yn ei ^i^eitbredjs^^ eto mae yr qndeb yn ptu-b&u 



d by Google 



22(8 Crist yn ymdflyA 

yn ddio^el, o bcrwyrtd preswyliad arosol yr Vspryd. O Fen- 
dif<edig lesu ! dy holl saint ydynt yn dy U^j D( ut. xxxiii S. 
Mae rhai yn sylwl ar y gair Abba t\ fod yr un fath wrth ei 
ddarllen yn ol ac yn mlaen j heth bynag fo cyflwr y credadyh, 
ixiae yr Arglwyddlddo ef o byd yn Abba^ Dad. ' ' - ' 

Yn olaf. Gafael ansicr yn Njjbrist sydd gan bawb y mae 
tfe beh yonafiyd ynddynt trwy ei Yspryd. Mae 11a wer banner 
pnodas yina, lie mae yr enaid yn ynaaflyd yn Nghrist^ 6nd nid 
y w Crist yn ymaflyd ynddo ef. Gan bytiy, m^e llawer yo 
ayrtbio yfu.titb, beb godi bytb dracbefn : maent yu gollwng 
«u gafael ar Grist j yna mae y cwbl yn darfod. Dyma y 
cangbenan sydd yn Ngbrist heb ddwyn ffrwytb,y ibai y mae y 
gwinllanydd yn eii tynu ymaitb, loan xt. 2« GofyniadJPei fodd 
y gall hyuy fod?^/ie6. Maey cangbenau hyn^edi eu rboddi yn 
y cyff, tmy broffes, neu ffydd ragritbiol ac ansicr ; maent 
%vedi ea clymu wrtbo, trwy ymarferiad allanol o*r sacramentau; 
end nid y w y cyff a hwytbau bytb yn wno, am byny ni allant 
ddwyn ffrwytb. Ac ni raid eu tori ymaitb. Ond eu tynu a 
wneir gan y gwinllanydd^ neo (fel y mae y gair gu reiddiol yn 
irwyddo) eu codi i fynti ac felly eti -crymmeryd ymaitb 5 ana 
nad oesdim i'w cynnal bwynt : maent yn caeieurbwy mo gydft*r 
cyff^ ood ni unasant erioed ag ef . 

Gofyniad. Pa fodd y gwybyddaf a ymaflwyd ynof fi gan 
Grist ? Atteb, Gellwcb gad cich boddioni yn hyn, os ystyr- 
iwcb, ac OS gwnewch gymhwysiad o*r ddau beth canfynol : 

Yn gyntaf. Pan fyddo Crist yn ymaflyd meWn dyn trwy ei 
Yspryd, mae efe yn caei ei dynu, fel y mae yn dyfod at Grist 
ll*i boil galon : canys gwir gredu yw credu ti'r boll galon^ 
Act. viii. 7. Mae dilynwyr Crist, fel y rhai byny oedd yn di- 
lyn Saul ar y cyntaf, ** dynion y cyffyrddodd jbdw d'u calon/* 
1 Sam. X. 26. Pan mae yr Yspryd yn tywalit yr anorcbfygpl 
rfts, maent hwytbau yn tywalit eu calqndufel .dyfroedd o'i 
ftaen ef, Psal. Ixii. 8. Maent yn dyllfo idrfo fel afon, Esay ii, 
S, " Yr boUgenbedloeddaddylifant ato/*.sef, ifynydd t^yr 
Arglwydd. Mae yn dangos nid yn unig amider y dycbweled- 
igion, ond tuedd eu byspryd, yn eu dyfodiad at Grist : maetit 
yn dyfod yn rhydd ac o galcki/fel rhai yn cael eu tynu a tbru- 
garedd, len xxxi. 3, *,' Dy bobl a fyddant ewyllysgar yn nydd 
dj nertb/* Ps. <:x. 3. b-r-y. yii rbjyydd, yn barod, ac o galon. 



d by Google 



yn g Pechaiur. 227 

gsta toddi eu hanaiD i ti fel offrymau gwirfocldol. Pan gaffo 
y Pri'odfab galon y bri'odas-fercb, mae bi yn bri'odasiawn: oDd> 
mae rbai yn rboi eu Uaw i Grist, heb roi eu catonau. Y rbai a 
yrrir at Grist oddiar ddycbryn. a'»igadawant ef dracbefu pan 
ymadawo y dychiyn* Gall dycbryn dori y galon gareg ;^ond 
y mae y darnau a dorwyd yn parbftu yn gerig. Ni all y dych- 
rynfeydd ei meddalb^u i. fod yn galon gig. Ond gall dycbryn 
ddecbreo y gwaitb ag y mae cariad yn ei gproni. Ar ol y 
gwynt ccyf* y ddaear gryji,. a*r t4n, gaU.y lief ddystaw fain, 
yn yr botty.mae yr Arglwydd, djdyfod./ Pan fo y bendigedig 
lesUj yn cei^io pecbaduriaid i*w dywedd'io ag ef, maent yn ys- 
tyfnig a cbynd>n^.nid yrnddiddanant eg ef/nes iddoefeit 
clwyfo. eo carcharu> a*u rbwymo ft rbwymaii angeuol. Pan 
wnelir byn,yna mae efe yn ymgaredigo k bwynt, ac yn ennill ea 
calonau. Mae'r Arglwydd yn dywedyd i ni, Hos. ii. \6 — 20, Y 
bydd 'Vw Israel ddewisedig gad eu dyweddio ag ef.Ond pa fodd 
yr enniUir cyd^yniad y briodas-fercb ? Yn y He cyntaf, efe a'i 
dwg i'r anialwcb, fel y gwnaetb efe a'r bobl pan ddygodd 
bwynt o*r Aipbt, adn. 14. Yno yr ymddygir yn galed ru ag 
ati, ei phoetbi d sycbed, a*i bratbu gan seirpb : ac yna y Uef- 
ara efe wrtb fodd ei chalonic Ar y cyntaf mae y pecbadur 
yn cael ei yru, ac yna el ddv^^yn at Grist. Mae bi aryr enaid 
fel ar golomen Noah 5 fe'i gyrw)'d yn ol i'r arcb, am na allaK^ 
gael diui arall i orphwys arna: ond pan ddaetb ynol, buasai 
yn gorpbwys y tu allan i'r arcb, oni buasai i Noab estyu ei 
law a*i chyraraeryd bi i mewn, Gen.viii. 9. Mae yr Arglwydd 
yn anfon di'alydd y gwaed at ol y llofrudd ; ac y mae efe, gyd- 
ft cbalon al^iras^^ vn g^idael ei ddinas ei bun, ac d*r dagran yn ' 
€1 lygaid, yn ym'^dael a*i heng>feillion, am na feiddia efe aros^ 
gydi bwynt, ac y mae efe yn rbedeg am ei fywyd i'r ddinas 
noddfa. Nid byn yw ei ddewisiad, gwaitb o orfod yw. Nid 
oes ddeddf i angenibaid Oud, pan ddelo i byrtb y ddinas, Isl 
^weled harddwch y lie, mae ei bardderchawgrwydd a^i 
bawddgarwcb yn ennill ei sercb -, ac yna mae efe yn myned 1- 
thewn iddi, o galon aco rydd-ewyllysj gan ddywedyd, "Dyma 
fy ngorphwysfa, yraa y trigaf ;" ac fel y dywedodd an ar 
acbds arall, fe*m dinystriasid, oni buasai fy ninystrio* 

i Yn ail. Pan mae Crist yn ymaflyd yn y pecbadiir, mae y 
galon. yn cael ei rhyddbftii oddiwrtb, ac yn troi yii erbyn 
pecbod. f an dorer y gangen oddiar yr ben Wxeiddyd^ mae yr 



d by Google 



tHhn ittftwr -^buban,yncii»l «i ddwvn i lalfY> ft r)^«8 ddysgfl^ 
y dyn i ymwadu ag ef ei hun : felJy, trwy i'r Yspryd ymafl^d" 
yny dyft^fedrlrddyiiifr yr tifideb ag eed4 riyogddo iTi cfa^ant*' 
an, fNtu oedd .trn sf ctiar^, (el y ma* yt Apostol yo d]|fired)r<dj 
Rhttf. til. 5. Mae ei galon yn eael ei rhyddti&u oM'twtthynti 
,tt en bod nior aiiwyl Iddo &t blaen ag eelddau ei gorpi / 
ftiegis ei Lygaid, ei draed, neti ei fretcbiau ; ac yn He eymmeryd 
Jileser ynddynt, fbt y gwnaetbai d^r hlaeti, ttse yu bimetMi 
um gnk gwaredigtietb (xMiwrlbyiir. Fan miie yr Argltrydcl 
leSQ yn dyfdd yn nydd gras t dix^i yr eBsid, nMe tii ef ^e) fel 
lerusalem yn nydd ei geoedi^aetb, (Ezec: xvl. 4;/ beb doti ei 
bogail^ yn deiljyn el bott fiaetb «i*i diynnaliaeth o*i ehwantao | 
(md y mae ele yn tort ymaith y gytiaaKaetb h&n^ fel y gosodo 
efe yi- enaid ar fronau ei gyfturim ef faQDiB rhm g^])bvryifia iddo 
, ynddo ei bun. Ac fel itjn, mae yr Arglwydd yti clwyfo peiy 
a cbalon pechod, ac y mae y r eiiaid yn dyfod at Grist, gad 
<Idvwedyd, *'- Dib'tt n>ai cclwydd a ddarfu i^n tadao meiet-' 
iftoda^ oferedd, a jibetbaa beb les yoddynt/' leir. xvf. I9. 



Am . y Bt(dd sydd yn deilHmo i*r Creilnwyr frwy eu 
Hundeb d Christ. 

V. Ac fn ithtf, Vr wyf ya dyfed i lefarn am y bodd ^y** 
deiUiaw i w\r grediniryr oddiar eu bund^ a Cbriat. Y htm* 
iHMmt |)efiaf mae ^redinwyr y n eu cael trwyddo, yw eyfiawv* 
bAd, cyHmMl, mabwysiad, nwcteiddbftd, cyaoykid %ewn gtw^ 
Itwytblondeb mewn gweithredoedd d^. cy«irnerad#yad o'r 
^eitbredoedd da byay, aefydlind mewn cyflwr o rds, cynual* 
ketb, a gofal neilldttol Rbagltintaecb atn danyot. Mhae cynt^ 
deirbod ft CritC yn lath fitdd» fel canlyaiad digyfrwDg o u«deb 
^ ei, mg sydd yn cynnwys ynddp yr holi raiau ereitf. 
Sylwcb^ fel y mae y g«»gen> yn ddine^l ar ei bundeb ^'r boa* 
cyff, yn cael cymmundeb a*r boncyff, yn yr hyn oil sydd 
ynddo 3 felly y mae credadyn wedi ei una k Cbria£ yn cad 
oymranndeb ag ef : trwy yr byn y mae efe yn cael ei' dd wya 
i ^i o dded*v^yddwcb> ac ya cael «i ollwng i bemdw^s a bka« 



d by Google 



VrCredinwyr. lag 

ibvaa, «c yn cael rban acbubol yn y trysqr a guddiwyd'ya 
tnaes yr efengyl^ ancbwiliadw^ olud Crist. Mor gynted ag yr 
linir y credadyu A Christy mae Cribt, yn yr bwn y mae poht *^ 
cyflawnder yo trigo^ yn eiddo iddo, Can« ii. l6. " Fy anwyU 
yd sydd eiddof fi, a minnau yn eiddi> yntau.*' A " pba wedd 
gydag ef hefyd na <ldyry efe i ni bob petb V Rhuf. viii. 32. 
•' Fa un bynasj ai Paid, ai Apolds, ai Cephas, ai *r byd, ai byw* 
yd, a*i an<(eu, ai petbau preseniiol, ai petfaau i ddyfod ; . ]f 
mae pob peth yn ei<ldo chwi," 1 Cor. iii. 2!i. Felly, cynd'- 
mundeb k Christ yw y feodirh gyabwysfawr^ 8y*n tarddu ya 
angbenrheidiol o*n bundeb ^g ef: Ystyr iwn yn awr y bendith«» . 
ion neiliduol 8y*n deillia^^ o undeb i Christ, y crybwyllwyd 
am danynt o'r blaeu. Y fenditb neiliduol g^n(af mae pech- 
adur yn ei gael trwy ei undeb & Christ, yw c)'fiawuhild $ canya 
trwy ei uno A Christ, mae yn cael cyramundeb ag ef yn ei 
gyfiawnder, 1 Cor. i. 30. '' Eithr yr ydych chwi o bono e£ 
yn Nghrist lesti, yr hwn a wnaetbpwyd i ni gan Dduwya 
ddoeihineb ac yn gyfiawnder.'* Nid yw yn gondemniedig 
mwy, ond yn gyfiawn ger bron Duw.yn Ngbrist, Rhuf. viiu 
1. " Nid oes gan byny yn awr ddim damnedigaeth i*r rhai 
sydd ya Ngbrist lesu.** Y cangbenau oddiar byn yw maddeu- 
ant pechod, a obymmeradwyad personol. 

laf. Maddeuwyd ei bechodau, a symudwyd yr euogrwydd. 
Mae yr ysgrif-rwym (^ond) oedd yn ei rwymo i dalu y ddyled^ 
wedi ei diryniia. Mae Duw y Tad yn cymroeryd y pin, gaa 
ei drocbi y'ugwaed ei Fab» yn croesi cyfrif y pecbadur, ac.yn 
ei ddilSu ailan o*i ddyied-lyfr. Mae y pecbadur, allan a Gcjftt, 
yn rbwym i ddigofaiiit Duw : mae dan rwymedigaetb wrtb J 
gvfraitb, i fyned i garcbar uffern, ac i fod yno Qe9 talu yr ^ 
Ratling eitbaf. Mae byn yn tarddu oddiar yr awdurdod ofn« 
adwy &'r hwn y niae y ddeddf wedi ei bamddiffyn 9 dim Uaioa 
marwolaetb, Oen« ii. 17* Fellv mae y pecbadur, oblegid myned 
tros y terfynaq a osodwyd iddo, fel Simei ar acbos arall, yn 
ddyn marwoi, iBren.ii. 4%. Ond ynawr wedi ei uno a Christy 
mae Duw yn dywedyd, *' Gollwng ef, rbag disgyn o bono i*r . 
clawdd : myfi a gefais iawhi" lob xxxiii. 24. .Mae y gollfarn 
yn cael ei gal w yn ol, y credadyu yn cael ei oil wog, ac yif 
cael ei osod tu hwnt i gyrbaedd conderoniad y gyfraith* Ei 
f>ecbodau, y Thai oedd oV blaen yn cael eu gosod ger.brop yr 
Arglwydd, Fs. xc. B, fel naellid eu ciiddio, mtfePaw ya eo 

U 



d by Google 



23o Cyfiawnhai,'. 

cymmeryd yn awr ac yn '' eu taflu oH to ol i*«r gfefn,** Esajf 
xuLTii 17 j ie, mae jn ea " tafia i ddyfoderoedd y mor/* Af ic. 
^ii. 19. Geilid cael peth wedi syrthio i flPrwd, i fynu dracbefrii 
•nd y peth a fwrir iV mor, ni ellir ei adferyd. Oad, le, f 
mae llefydd bda yn y mor. Gwir ; ond nid yoo y mae eii 
pechodau yn cael eu bwrw» eitbr i ddf^fnderoedd y mor ; ac y 
mae dyfbderoedd y moryn dd>fiideroedd dinystriol, felly ni 
ddenant oddi yno byth. Ond l>etb os na suddant } Fe*u bwria 
cfe hwynt gyda*r fath ryro, fel yr elont i*r gwaelod, a sudda 
lei plwm yn nyfroedd cryfion gwaed y CyfrynaWr. . Nid yd 
vtiig fe'a maddeujr^ ood fe*a hangbofir, lef xXxu 3 '* Oble* 
gyd mi a faddeoaf eu banwireddau bwynt, a'u pechodau nl 
chofiaf mwyacb/' Ac er fod eu pechodau ar ol hyn ynddynt 
eu bnnaiB yn haeddu tragywyddol lid Daw ; ac yn wir yn eu 
gwDfutbur yn agored, 1 wialenodiaa dynol, a cheryddon tadol^" 
yn ol trefn y cyAimmod gras* Ps. licxxix. 30— 33. eto ni all- 
am bytb fod yn weitbredol agored i ddigofaint tragywyddol, 
neu felldltb y ddeddf ; canys y maent wedi marw i*r ddeddf 
trwy gorpb Crist, Rbuf. Tii. 4. Ac ni allant bytb syrthio o'u* 
handeb & Christ; ac ni allant ychwaith fod yn Ngbrist, ac 
yn agored i ddamnedigaeth, Rhaf. viii. l. '' Nid oes gan hyoy 
yn awr ddim damnedigaeth i'r rbai sydd yn Nghrist lesu/* 
Casgliad yw hwn a dynir oddiwrth yr athrawiaeth o fod f 
credadyn wedi marw i'r ddeddf, a grybwylltr gan yr Apostol 
yn pen vii. 1 — 6, fel y mae yn amiwg oddiwrth yr 2il| 3edd 
a*r 4edd adnodan o'r viii. bennod. Ac, yn yr' ystyr yma, y 
dyn cyfiawn, yw y dyn dedwydd yr hwn nid yw yr Arglwydrf 
yn cyfrif anwiredd iddo, Ps. xxxii. 2. fel tin nad oes ganddo 
Iwriad i ofyn dyled gan un arall, nid y# ddim yn ei rhoi i lawl^ 
yn ei lyfr. ' 

2il« Cymmeradwyir y credadyn fel an cyfiawn yngolw|^ 
Daw>2 Cor. v. 21 Canys fe'i ceir yn Ngbrist hcb ei gyf 
lawnder ei ban, ond yr hwn sydd trwy'ffydd Crist, sef v cyf- 
iawnder sydd o Dduw rr#y fiydd, Phil. iii. 9. Ni allai fod 
yn gymmeradwy ger brcm Duw, fel an cyfiawn, yn ei gyf- 
iawnder ei bun : canys anmberBFaitb y w ar y goreu : ac y mae 
pob cyfiawnder, teilwng o*r enw, yr hwn a ddeil ei' brofi o 
flaen gorseddfamgc Duw, yn berffaith. Mae bvd yn nod ei 
.enw yn arwyddo perffeithrwydd : canys oni fydd gwailh yn 
berffaith g>dffurf ft*r ddeddf^ uid ) w yn uniawu, oiid yn anan- 
kwti ; ac felly ni ail wnenthur neb yn gyfiawn gtr blron Duw^ 



d by Google 



C^awnhad. . 281 

yr hwn y mae ej farn yn ol gwiTipncdd. Eto, os gofyn Dow 
am gy6awnder gan un sy yn Nghrist, trwy yr bwo y gcllir 
ci gyfrif yn gyfiawn ger bron Duw ; diogel y gall y cyfryw 
nn ddywedydy «' li n yr Arglwydd y mae i mi gytiawnder/* 
Esay «lv. 24. Cyflawuwyd y ddwidf, ufuddhawyd j'w gorcb- 

- ymynion^ a bodiUonwyd ei* gofyniad. Mae meichiau y cred- 
trtyn wedi tala y ddyled. Yroeddid yn ci gofyn, ac yntau a'i 
faattebodd. 

FHly mae y person a qnwyd ItCbrist f^edi ei gytiawnbau. 
Gellirch w^W y modd y gwneir byn; fel y canlyn. Mae dl- 
ftlydd y gwaed yn dilyn y iiofrudd^ mae Crist, fel ceidwad 
pechadariaid coUedig, trwy ei Yspryd, yn yniaflyd yn y pecb- 

. adur^ ac yn ei dynu ato ei buh $ ac y m^e yntau tnvy ffydd 
yn cymmeiyd gafael ar Grist j feJIy y mae yr Arglv^ydd ein 
cyfiawnder, a'r creadur ang)iy6awn yn ymuno O^i undeb bwn 
6 Cbrist, y daw cynunundeb ag ef, yn ei anchwiliad^y olad j[ 
ac» o gaulyniad, yn ei gyfiawnder^ y wisg wen bono > r hon 
sydd ganddo i wisgo y nneth. Dat. iii, 18. Fel byn mae cyf- 
iawnder Crist yn dyfod yn eiddo ef : a thrwy ei fod vn eiddo 
ef trwy hawj diambeuol, fe'icyfrifir iddo j fe'i cyfrifir yn eiddo 
cf yn niarn Duw^ yr bon sydd bob amser yn ol gwirionedil 
y peth Ac felly am fori gdu y pecb.adur crediiiiol gyfiawnder 
yr hwn sy'n cyflawn atteb i ofynion y ddeddf, y mae yn cael 
.Sjiaddeuant, a*i gymmeradwyo fel uu cyfiawn, Gwel Esay x!v. , 
22, 24, 25. Rhuf. iii. 24 a pan* ▼. 1. Yn awr mae efe yn 
.wr rtiy<ld. Pwy a rydd ddim vn erb^n y rbai a gyfiawubSodd 
.Pmw > a all cyfiawnder roddi dim yn eu berbyn } Na> mae 
wedi ei foddloni. A all y gyfraith ? Nsi all^ canys bi a gaf- 
4odd yr by" oU oedd hi yn ei afyu ganddynt, yn lesu Grist^ 
. Gal. \u 20 *• Mi a grueshoeliwyd gyd4 Christ/' Beth all 
y gyfraith ofyn mwy wedi iddi gl w y fo eu pen, gan dy walk 
digpfaint, mewn cyHawn fesiir, i'w benaid j a cbynimeryd eu 
bywyd, a'i ddwyn i Iwcb angeii ; gan belled ag iddi wneutbnr 
byn oil i Grist, yr hwn yw eu pen, Eph. i. 2^.eu henaid. 
Act. ii. 25, 27, a u bywyd > Col iii. 4, Oiid beth a dd^rth 
. o ysgrifeulaw y pechadwr, yr bon- fuasai, yn profi y ddyled 
arno ? Crist a*i dilSodd, Col. ii. 14, Ond fe allai, y gwel cyf- 
iawnder hi eto } Na, fe'i cyramerodd hi oddiar y ffbrdd. Ond, 
Q oa rwygasid hi yn ddarnaa, gall y pechadur ddywedyd. 
Felly y mae hi: aeth yr hoelion a drywanodd ddwylaw « 

Digitized by ^OOQ IC 



^2 Btddmck. 

thracd Crist, trwyddi, efe a'i boeliodd hi. Ond belb et 
rhoddir y darnaa rhwygedig y'nghyd eto ? Ni i^U byny fod, 
canys fe'i hoeliodd wrth y groes, ac fe gladdwyd ei groes 
gydag cf, ond bytb ni cbyfyd mwy, gan nad yw Crist yn 
marw mwyHcb. Pa le mae y gorcbiidd, oedd ar wyneb y dyn 
eondemnedig ? Mae Crist wedi ei ddifa, Esay jixt. 7. Pa le 
aaae angeu, yr bwn oedd yn scfyll o 6afin v pechadur ig wyo- 
eb gerwin, a snfti apored, yn barod iV ddifa ef ? Mae Crist 
wedi ei " Jyngcii uii^^^ hmu?.Z9^'i^^^W adn. 8. Gogouiant, 
gpgoniant. -^^.,„,^„j^ „ j ^ j,^^ ^.^ ^^^^^ ^^ ... «olchodd 

^uiwrth ein }jechodaa yn ei waed d bun !"' 

Yr ail fendith sy'n deilliaw o'n bundeb d Cbrist, ac yn dy* 
fod ar byd llwybr ein cyfiawnhftd, yw Heddwch; heddwcb 4 
PuW 5 'a iieddwcb cydwybod yn o\ y gruddau y byddo y rbai 
cyfiawnlmol yn profi eii beddwch d Duw, Hbuf v. J. ** Am 
byny gan ein bod wedi ein cyfiawnbau trwy ffydd, y mae 
genym heddwcb tu ag at Dduw," Pen xiv. 17. •• Cnnys nid 
yw leymas Duw fwvd a difodj ond cyfiawnder^ a tban^nef* 
«dd, a liawenydd yn yr Yspry-il Gl&n." Ac er fod Duw yn 
elyn iddynt o'r blaen, mae efe yn a^^r yn vymmodlon fi hwynt 
yn N^brist y maent mewn cytammod heddwcb dg ef ^ ec fel 
yr oedd Abraham, felly piaent hwytbau yn gyfeiirion Dnw* 
M>ie*n gymniodlon ft hwynt yn ei anwyl pab. Ki air, yr bwQ 
oedd yn llefaru dycbryn itfdynt o'r blaen, sydd yn. awr yn 
Ilefaru fangnefedd, oa deallant ei iaitb ef vniawn. Ac y mae 
Cariad yn ei hoU oriicbwyiiaethau tu ag at>nt, yr byn 8y*n 
gwneutbur i bob peth iiyd-weitbio er daioni iddynt. Fe bur* 
wyd eu cydwybod oddiwrtb euogrwydd a r balogrwydd oed4 
yn gorwedd.arni j mae el waed pureiddiol cf yn ffrydio trwy 
.en benpidiau» trwy rinwedd eu bundeb Ag e^ Heb, ix. 14. 
" Pa faint mwy y bydd J waed Crist— ^bnro eich cydwybodau 
chwi oddiwrtb weithredoedd meirwon^ i wasanaetbu y.Duw 
byw } Mae y rhwymau a roed ar eu cydwybodau, gan Vs* 
pryd Duw, fel yspryd Ciiethiwed, wedi cael eu syipud, ac ni 
rydd efe hwy arnynt b)th mwy, Rhuf ?iii.l5, ** Canysnidder^ 
byiiiasocb yspryd c»t*thiwed dracbefn i beri pfn.'* A tbrwy 
hyn tawelir y gydwybod, cyn gynted ag y delo yr enaid ya 
gydwybodol o gymhwvaiad y gwaed hwnw ; yr bwn sy'n 
cyrameryd lie, naiil ai'n gynnar neu yn ddiweddar, yn ol mesar 
Sjdd, a pban y gwelo y Duw doeth yn dda ti rqddi? GaU^ 



Digitizet^by 



Google 



Heddwuh. ' IW^ 

•tiigliTedipwyr gael gofid cydwybwl, a gallant gael eu tawelu 
drachef n : ' ond och ! y mae eu cydwyhodaii yn tawelu cyfli 
cael eu puro j felly nid yw eu tawelvfcb ond had dychryn 
a thrallod mwy. Gall di(^alwch roi esmwythftd i gydwybod 
glaf am ychydig : mae dynion yn esgeuluso ei cblwvfmi, yna. 
maei|t yn cau^dracbefn o bunynt eubunain cyn i*r g6rllygredlg 
gael ei buro allHU. Mae llaweryn claddu eu beuogrwydd ynmedd- 
rod oof drwg : mae cydw.ybod vn merwino ycbydig ; ond o'r 
diwedd mae y dyn yn angboiio ei becbod, a tbyna ddiwedd 
arno : ond esmwy th&d o flaen marw yw hyny. Wae gorcbwyU 
ion a negeseuauy bywyd bwn^yn rhoi esmwytbAd yn yr am* 
gylcfaiad bwn. Pan fo Cain wedi cael ei yru o ^ydd yr Ar- 
glwydd»^ mae*ii taro i adeitadu dinasoedd'. Pan ddiietb y 
drwg yipryd ar Saul, nid yw yn gafw am y Bibl, nac am yr 
offeiriad i yniddyddan 4g ef y'ngbylcb ei gyflwr, ond am off* 
eryn cerdd, i*w cbwarau ef J ffqrdd. Felly mae llawer, pan. 
ddecbreuo eu cydwybodau fyned yn »nestuwyth, lUnwant ea 
penau a*u dwylaw d gorcbwyliun bydol, «r en difyru eu bun- 
ain, a chael llonyddwcb ar ryw gyfrif. Jie^ fe becba rbai at 
draws argyboeddiadau, ac felly yn cael rbyw fath o dawelwcli 
i*w cydwybodau, fel y rboes Hazael i*w feistr trwy ei fygu efc 
l>racbefn> dicbon cyflawni dyledswyHdau roddi m^tb o es** 
inwytb&d i gydwybod derfysglyd > adyma y cwbl sy gan broff- 
fswyr deddfol i lonyddu jeu cyd\^vyhodau. Pan glwyfir ei& 
cydwybodau^ gweddiant, cyffesant, galatant, ac ymrod^iant i 
beidio gwneutbur felly mwyacb : ac felly maent yn dyfod yn 
jacb dracbefn, beb gael un cymhwysiad o waed Crist, trwy 
jFydd. Ond y rhai y tawelwyd eu calonau yn gyfcreitbbn, sy'a 
dyfod i geisio beddwcb a gls^nli^d ar wa^d y taejaelliad Tamw 
aid me] us yw pecbod, 8y*n gwneutbur «neidiaii etboledigioa 
Duw ynglafaidd^ cyn iddynt ei cbwydu i fynu dracbefn, Mae^a 
gadael roiyn 0*i ol^ yr bwn ryw bryd neu «u gilydd a rydd 
iddynt ofid nid bychan. 

^ Mae Elibu yn da^igos i ai y cyflwr a*r feddygioiaetb, lob 
xxxiii. Gwelwcb y cyilvvr ~y gall un fod ynddo, a chaa yr 
Arglwydd feddyliau o bedd tu ag ato. M te yn saetbti argy< 
iioeddiadau Tw gydwybod ; ac yn gwneutbur iddynt lynu mor 
xidiys^gog, rel na alJo waredu ei biHi oddiwrtbynt» adn. \6x 
** Efe a egyr glustian dyniou. ac a sella addysg iddynt.** Mae 
lijyd yn nod ei gorpb yn clafycbu, adn. 19. *' Ac efe a ^it^ 

V 3 



d by Google 



JM JIMAnA* 

tfd^tmfoUt ftr ti ivtiy | a llmtrs ei 4»fCfmfik ttMrnle^."* 
Mae chwa^t bwyd yii p»Aa K^mido, aclti. Sa '* Fe\ y Ceidd« 
ia ti fyw>4 tf fara, a*i aoaid iwfd bhtsim ^ Ma« ei gor|4t 
jrn ilibR«eni yniaitb, M aad oei o liotio oiid tnmn me e8« 
fyrn, acln ^1. *« Darf>dfl ei g^oawd ef dltfn <» o)«rg : nmt «i 
fsgyra allao, y rbai w wetUI oV Mtfco.*' Er nad yw yd ha« 
rod i furw, eto Bid ort gaiiddo obflith cail byw, add. 22, 
** Nnto y maa el ijiwid i'r bedd, aMffwyd (yr hyti yw ai 
ilrufoi aiwyaf) i*r dinyserwyri*' Mae'n dysL^wyl bob nmtment 
mm Vt diafol, y dioystrydd, Dal. \%. 1 !• mwrddrwr Q<*a leidd* 
Mut dyo, (loan ¥iU,44 ) ddylbd, a dwya ei *Q«id i ofbrn. O 
liyflwr dychryutfyd ! et(» mao gohaitb. M«ke Dtiir yii bwr** 
IBcIa, <' e'aiw €i enaid af rha? y |mll/* adti. 19. er et ibd ya 
«t ddvyn at ei yitiyl. Yo aarr gwelwcb pa fodd jr iacbeir f 
dya daf^ Ni iwydda ceH'yddyd y pbyftyg^wr yma: nae f 
ttlalfyd yn gorviradd yn rby bell yo ef duFewiiol raitaa, i*w fedd« 
fgiQiaeeb cf albi ei gyrhneddyd. Anhwyldeb yr ena^ A <^clyg<* 
odd y corfdi i*r chffA bwn : aefeily rhatd cymmwyio y isddyg^ 
iliiaaib at enaid a chydwybod y claf. Am' hyoy rbaid i'r phy« 
•yg#r yn by n yma fod yo pbysygwr fsprydol ^ rbaid Tr Md* 

Siuiaeth fod yn ysprydol, cyfiawnder, pridMTertb neo, lawn, 
wy y e^^mwygiaii o> rbai hyn, fe wetfSir yr enratd» tawettr 
7 gydwybod, ac iacbSir y corpb, adn..93 24^ ?5, 2d, ** (H 
vycid gydxg^ genoad o fadmerydd, un o fil. i ddaogos i ddyn 
«L aoi^ftdeb : Yna efe a drugarhft vrrtbo« ac a ddywed^^ 
€k>11wag cf, rhag dtsgyn o bono i'r dawdd : myfiagofafa 
iavrn. IreidcHiicb ty<^dei gnawd na bacbgen : efe a dftyehwel 
•t ddy(^diau ei ieuet?gctyd. Kfe a weduia ar Ddow, ac ynt act 
«fyd<l bodriioD idtio; ac efe a edrych yn ei wyni?b 01^ meWa 
fforli4edd.^ 4*Hy»ygwr ^ddm i'r claf ddyn bwn, y w y cenad 
6 lodmel^dif. adii. 23/liyny yw, fei y tybja rbai efponwyr, ao 
Aid 4i«b »aH, y Fbysygwr mawr lesti Grist, yr bwn mae fob 
;n ei alw yn Brynwr, pen. xit. 25. Mae efe yn getiad, ^* ce<^ 
Mul (nen angel yii Gyniraeg) y cyfammod' beifd,** MaF. iii. I. 
Vr bw4i 8y*n il^od mewn pryd at y dyn claf. Maeefeyf| 
Ikudnierydd (nea dHeonglwr) deonglwr cyngborion eariad Dnar 
at beebad^triaid, loan 1. 1:9. *^Un o fil, le yn rbagort af 
4kieHg« mil/' Can. ▼. ro* " Un etboledig o'r bold/* P*. \%x%\ie. 
1)9^ Utay rhodik>dd< yr ** Arglwydd Hldo dafod y dysgedig, I 
ibdro jnewn prydtafarn gmr wctb y difygioV* Eray I. 4; 5, A 
Bfe yr bwa sydd 0daj5 ef tfwf ei Yipifd, yn awt i'w *♦ w«y*. 



d by Google 



fc t pM m H?llt WBApt,** f rtiBB Ati. a. Fel yr tf«ni i4^ itydAft «f 
0*r Hla^i, iSr *^«rgyl!isoeddt o h^tnid ac » fitm;'* «i Wajtb ef 
Miwryw, iIhii^ ei ttniondeb, neti ^i gyHHtriuler^ ' fa^— f < 
eyfiMv^mler y ttedinerydd Crist ; yr hwn vw yr ufii^ gyfMt^iH 
4er ty'lideilliiiw odditirib dttUt pf-'duertK, sc ut ffv t>U yr liftrtf 
Mi^ y ftcbftdiir yn eael ei. *« vrftredu rbagdis^^n ft pwll^** 
«dn. 24 Ae ftil hyft y dywedir fbd Crist yu " tfkiymgi enff 
Dit#/* Pi. XX. 23, '• Ac yo pfegptbu ^vfiaK^nd^r/' P« x1 g^. 
Mac byaodrfrydd yn f g^irkiii : fiid i. d'daitgoft i y dyn, en^ 
ilidyni ei gyfihfraier t yr byfi sy*n^glur AriA^vddo f6d yr h«ra 
fyfl dftOfoti ti^ii yt) fHyne^i y ey(i««^iid«r hvrnyii fwy M'dym 
CytebanKr^b Ailios iv. 13, '* LUiiviwr y myttyddbedd a thfH^ 
^^^J g^nf . ft bwn a fynega t ddyn belli y^ ei Mdnri.^ 
Tnidd^figys fnd fna gvi«iriMl hyiVyd Ht y eybtieddiftd i^nttff 
l»*r cyiawnder bwn i d«lyt>, lien M y niae y gair, I Addil/ar ol 
jr cwydip tra 3^r ciedd efe yti gorwedd 4m ddycbryn, <iddii# 
4>fni Hid Diiw : yr bitn ^boeddiad a wnaed trwy y getMid^. f 
Itu4m«/yddt sef y Gair tragywyddd, Mab I>ftw, H tiwit 
'^JLtais yf Ar^^li^ydd Ddiiw '* Geo. iiu 8, a fhrwy iddfv el 
tf^iXMidangoft, roae*n debyg, mewn dull ^yixtA, Ynf.a^^r, gf^ 
n^i efej trwy ei V spryd. sydd yn pregetbit cyfiH\inder i'r dyii, 
Itiae'ii debyg fod y dyn yn cytmneryd ^afalel yn y cy6atvndef 
* gyrtnvgir j ac yna y cymhwysir yr liMirn ato ef, ae y mai 
yntati yn cael ei wareda rbag niyned i*r pwll, cjinys fe ga#nddt 
Dtiw tHPwn drosto. Mae byn yn cael ei amlygu iddo ef : dy*' 
^edodft !>aw, *• Gollwng ef," adn. 34. Yna, gwedi iV gyA* 
Hrvbod gael ei phuro ft (^vraed y cyminod, wedi ei beddycbiiv 
#*! by^d dawein $ efe a weddia ar Dduw-*-ac a edrych ya ct 
wyneb metvn gortuledd, yr fawn o*r l>laeD oeAfi yn ddycbfyll 
Iddf), adii. 26. Hyny fw, yn iaitb y Testaoient newydd, g«ii 
fod giinddo Off(*iriad mawr ar 6f Dduw, Aae efe yo nesAiY i 
i^afan ^ywir, mewn lla >vn byder flfydd, wedi glanbftn ei galoA 
Ciddi wrtb gydwybed dArw^, Heb. ». 9), n Ond j^ becl| 
eydd yn dy^od aW eorpb, f cnaMfd gwan a lloddiedig erbyll 
&yny ? " Ireiddiacb fydd ei gaawd na hacbgen, efr a ddycb* 
¥rel at ddyddiau ei ieuengctyd/' adn. 25. '* If ei bull efgyfil 
fy rbAi ar boenid i gntici caled adfn. ig.} a dd|«r^Hnt» O A^ 
l^wyild ptry tydd fel tydi ?^ Psi XXX?. 10. 

Fcfryd^dtffeodifl sy'n deilltaw o nmlrb a Christ yw m0^ 
mjfmi. U4it i^dimvyrj tNdh eir h«M> tf €)lvitr> y ar dyM yn 



d by Google 



blant i Ddttw/YO aelodauoV t<>ulu nefol trwy eo Lundeb ng. 
efp yr bwu syda yn Fab Duw with naCur, maeut bwythau yn 
dyfod yn l«ibion Dtiw crwy ifts^ loan i. 12. Fel pan dorir 
canghen oildiar un pren. a*i bimpio i ganghen un arall -, y nnae 
y gangben inipiedig, tnvy ei buiideb a'r gangben fabwyso), (fel 
J geiiiv rbai hi J yn cairl ei gwneiit)iur yn gangb«n o*r un boncyflf 
ag y mae> ganghen yr impiwyd hi yuddi; felly pecbadunaid, 
wedi eu bimpio yn Nghrist, yrbwn a elvrir y Blaguryn^ ei Dad 
•f yyp^eu Tad bwy, ei Dduw ef eu Duw bwytbau^ loan xx. 17* 
Ao tt\ bya y maent hwy, y rbai sydd wrth natur yn blant 
diafol^ yn dyfod yn blant Duw. Mae ganddyut yspryd mab- 
wysiad> . Rbuf. viii. 15. 8ef« yspryd ei Fab, yrbwn sy'neu 
dwyn at Dduw, fel plant at eu tad ; i dywallt eu cwynion i*w 
fynwes, ac .i geisio pob cymmorrh angenrheidiol, Gal. iv. 6. 
'* Ac o berwydd eicb bod yn feibion, yr ahfonodd Duw Yspryd 
•iPabi*cb calonau.cbwi, yn llefaia, Abba, Dad.*' Dan eu 
boll wendidau, mae tosturi a sercbawgrwydd tadol yn cael 
ei ddangos iddyot. Ps. ciii. 13. " Fel y tosturia tad wrtb ei 
Slant, felly y tosturia yr Arglwydd wrth y rbai a*i boFnant 
ef.'* £r eu bod fel plentyn cael, niewn tir anial, eto yn awr 
iddynt hwy y perthyiTmabwysiad, '^ ceidw ef bwynt fel can*' 
wyll ei lygad,'* Dent, xxxil lO* Pwy byuag a'u berlid, y 
mae gaiiddynt noddfa, Diar. xiv. 26. '* Vw blant ef y nia« 
noddfa." Mewu amser adfyd, mae g^nddynt ystafelloedd am-» 
ddiffyn i yniguddio nes elo y Hid beibio, Csay xxvi. 20. Ae 
nid noddfi iddyat er diogelwcb yn unig yw ef, ond eu rhaa 
befyd er cyniialiaetb yn y noddfa, P«. cxlii. 5. '* Ti yw fy 
9gobaith, a'm rhan yn nbir y rhaj byw '' Parotowyd ar eu 
c^feri dragywydduldebi Heb. xi. td. . *' VAt a batot6dd ddi-r 
Baa iddynt.'* A'r byii y mae efe yn eu gweled mewti angeo o 
bono mewu aoiser, ni chant foii mewn eisieu, Matth. vi. 31» 
3^, *' Am hyny na ofrlwcb, gan dlywedyd, Bfth a fwytawn, 
neu» Beth a yfwn, neu, A pha betb yr ymdililladwo ? oblegyd 
gwyr eicb Tdd uefol fod arnoch eisieu yr boU bethau byn/* 
Mae cerydd amserol yn rhagorfraint iddynt fel meii>ion : felly 
pi adewir hwyut yn -d<ligerydd am eu pecbodau, fel eraill y 
r(iai pid ydynt yn blant, ond ^weision yn y teulu, ac a droit 
dros y drwa^yn y diwedd am eu camyrnddygiadau, Heb. xii,7. 
*' Os goddefwch gerydd, y mae Duw yn ymddwyn tu ag atocb 
megis tu ag at feibion : cauys pa- fab sydd, yr hwn nid yw ei 
44d yn ei geryddu ?|' Maeot yn etiJteddioQ o*r, addewidioflii 



d by Google 



Sancteiddhad. 237 

•c a gant eu hetifeddu Heb. vi. 12, l6, inaent yo etifedd- 
ion i Dduw, yr hwo ei bnn y w rhan cii betifeddiaetb^ P8. xti. 
5. a cbyd-etifeddioQ a Christ, Rbuf. viii. I?, A cbao ea 
hod yn blant y Brenifi nawr, at yn etiffddion ieuaingc o 
ogonianf, niae gtinrldyDt an^ylion i weini iddyiit, y rbai |i 
" anfonir i wasanaethu er mwyn y rbai a gant elit'eddu kcb- 
ydwriaetb," Heb. i. 14, 

Y bedwaredd fendith yw sancteiddhad, I Cor i. 30 " Bitbr 
yr ydycb cbwi o htiDO ef yn Nghnst leau, yjr :hwii: a.\v;naetb* 
pwyd i Qi gan Dduv yn ddoethineb, yn gytiawnder, ac yn 
aaiicteiddrwydd." Gwedi eu huno d Cbnat, inaent yo cyf« 
ranog] o'i yspryd ef, yr hwn yw yspryd SMncteiddi^d. Mae 
«yflawnder €>*r yspr)d yn Ngbrlst ; hc uid yw^fel cyflaivnde? 
llestr, yr bwn ni cbyn-nwys ond yr byn a dy wallrer i4dO ', oud 
cyflawuder €ynnoD y^, er rhuddi a cbytVanu* y luae hi 
bob amser yn rhoildi dwfr, ac eto yn llawn bob aroser. Y»- 
pryd (.'riit, y nodd ysprydul bwiiw, yr liun sydd yn y bon« 
cyC ac ofidivno a f^yfrenir i*r canghenau^ yw Yspryd y gras» 
Zevh. xit. 10. A lie bo yspryd y graa yn irigo, mae yno gydr 
ga«gliad o boh grasusau. Nid un gras yn unig yw sancteidd* 
rwydd, ond boll rasusau vr ^'spryd : cynDulliadaeth o rasusau 
yw; pobgrasyn ei hedyn a'i ^reiddyu yw. Ae fel.y mas 
y nodd a drosglwyddir i'r garighen, yn my^ed tntyddi, a 
tbrwy bob rbaa 6 bont ; felly mae Yspryd Crist yn sancteid(U 
io y^ boil ddyn. Taenwvd gwenwyn pecbod trwy yr boll 
yspryd, corphy ac enaid y dyn ; ac y aiae gras saucteiddiol ya 
ti udilyn i i)ob cone I, i 'Ihess. ▼. 23. Saucteiddirt pob rhan 
o'r dyn, er nad yw un rhan yn berffaitb felly Nrcbe<iwir y 
^wirionedd trwy yr bwn y'n sancteiddir, yn y pen, fel mewn 
parcbar : ond mae yn rhedeg vn ei ddylanwxdau sancteiddiol , 
trwy > galo;i a*r bywyd. Mae'n wir fod rhyw rasusan ya 
mhob credadyn ynyniddangos fel b]arn*fri^aii» u>%Ghiaw y lleili; 
fel llarieidd-dra yir Moses, ainynedd yn lob ; ond gan tod yn 
"mbob* un o blaot Duw egwyddor banctaidd yn cydfyned 4> 
ddeddf sanctHidd, yn ei boll ranau, yn ei cbaruy. ei boHi, al 
chymtneraitwyo, f«l yryroddengys oddiwrtb eu parch cyttredinol 
^ urchyroynion Duw, Riae*n amlwg eu bod wedi eu cyni:y»gi- 
fteddu k lioll rasusau yr. Yspryd i cfloys oi all ^od mwy yn yr 
effaith nag 9edd yc yr achos^' 



d by Google 



236 Sancieiddhad. 

Tn awr, yr Tspryd sahGteiddiad hwx\, o ba un y idae cred- 
in^r yr cyfrrtuo^i, «ydc! iddyotbwy^ (l .) Yn yspryd " marw- 
eiddtad : trwy yr yspryd maent yn luarueiddio gweithred- 
oedd y corph/' Rbuf. viii 13. Mae pechod wedieigroes- 
tiot'lio yndd)Rt, Gal. v. 24. Fe^ii pydblanwyd (sef ^yd4 
Christ) i gyffelybiaeth ei farwotaetb ef, yr hon oedd yn farw- 
olaeth nycitlyti, Rbuf. ti. 5. Mae pecbod ya y saint^ er nad 
wedi marw, eto yn marw. Pe buasai wedi marw, fe'i cym- 
merasid oddinr y groes, a cldnrhieidd ef alUn o olwg ; end y 
tnae yn boaf»i<iu yno eto, yu yniweitino ac yn ymwingo dau ei 
gli^yfau mafwol. Pau g flPo coerten v fath (idyrhodf ag 8y*a 
cyrbaedd ei cbaloo^ cewcb weled ei boil ddail h'I cban^henan 
d^breu gwywo a darfod 5 fcHy, pan ddelo yspryd sanctf idd? 
iad, a tbori gryrt; pechod, ti)he ymaii^wiad graddol &^ ef, a 
DKirweiddiad tddo yn yr boU ddyn $ fel nad yw efe niwy yn 
by w yn y cnuw«i, i diwantau dynion. Nid yw yn cynimeryd 
pec bod fel ei gcflfyddyd a'i fasnacb ; nid ei brif ddyhen yw ei 
geisio ei btinan, a baddio ei dueddiadau lly^redig ; ond y niae 
efe am dir Immanuel , ac yn rbodio y brif-ffordd iddo, y ffordd 
a elwir Ffordd sanctaidd ; er fod y gwynt uffernol, oedd yn ei 
gefn o*r blaen, yn awr yn cbwytbu yn union i'w wyneb» 
3rn gwtieutlmr ei ymdaith yn anhawdd* ac yn fynycH yA 
«i yrp o'r brif-ffordd. (2.) Mae yr Vspryd yn yspryd byw- 
hlid iddynt ; canys efe yw yspryd y bywyd, ac yu eu ~ 
dwyn bivytbau i fyw i gyfiawnder, Ezek xxvi 27. " Rbodd- 
4if befyd fy yspryd o*cb niewja, a gwuaf i cliivi rodio yn fy 
netidfau." V rhai byn a gydblanwyd & Clu*t8t i gyffelj[biaeth 
ei tarwolaeth ef, a fyddant. hefyd i gyffe1yl)iaetb ei adgyfodiad 
ef, Rbuf vi 5. Yn adgyfodiad Crist, pan unwyd ei enaid ef 
h'i gorph, galluogvvyd pobaelod o'r corpb beudigaid bwnw, i 
weitbredu (iracbefn ; felly viedi i*/ euaid gaelei iyivbftu irwY 
yspryd san^^teiddiol Crist, efe a alluogir fwy fwy i gyPiawni boil 
weitbredoedd bywyd ysprydol Ac niegis y niae yr boU gyfraitb^ 
ac nid rhyw ddarnau o honi^ wedi ei hy&grifena i^r y galo^ 
aanctaidd ; fellv galluogir y ^rediuwyr i ady^gritenu y gyfraitU 
hdno yn eu bymarweddiad. Ac er na allant ysgritenu ua 
Uinell o boni yn lanweitbns ; eto mae Duw, er mwyn Crista 
yn cymmeradwyo eu cyflawQiadaq, o ran sancteiddb&d ; gas 
•u bod yn ddysgybliou i*w Fab ei bim» ac ya ca^l eu txarwaia 
Ifaii ei Yapryd ef, 



d by Google 



SancUiddhad. 2^ 

Yr yspryd sancteiddiol hwn, a drosglwyddir gan Grist i*^ 
aeWau, yw y maetb yiprydolag y mae y cabgheoanyn ei gael 
O'r cyflFyn yr hwn yr impiwyd bwy j trwy yr hyn roae'r byw- 
yd o ras a rotidwyd iddynt yn yr ailenedigaetb, yn cael et 

fad«ir, ei barb§u^ a*i roddi ar waitb. Dyma y maetb trwy yr 
wn y mae y creadur uewydd yn byw, ae y maetbT ef tu ag 
at berffeitbrwydd Rbaid portbi bywyd .ysprydoU a rliaid 
iddo ef gael ei gynnal a*i faetbii; ac y niHe credinwyr yn 
derbyn yr unrby w o'ddiwrtli Grist eu peo, yr hwn a osododd y 
Tad yn ben i gyfranu y dylanwadau byn i*w hoUaelodaUj Col. 
ii. 19. '* Ac beb gyfattal y Pen, o'r bwp y mae yr boll gorpb, 
trwy y cymmalau a*r cyssytltiadaii yn derbyn lluniaetb, neu 
gynnaliaeth,** &c.' Felly, y cynnaliaetb hwn, yw lynuaU 
iaetb oddiwrtb yspryd Oist, PhiL i. 19* Mae y saint yn byw 
yn f rds, yn bwyta cnawd Crist ac yn yfed ei waed ef, er eii 
&aetb ysprydol ; eto mae ein Harglwydd ei bun yn dy wedyd^ 
mai yr yspryd sydd yn bywhilu* scf yr yspryd yr bwn sydd yn 
trigo yn y corpb bendigaid bwnw, loan vi. 63 Mae y natur 
ddynpl wedi ei bunoftV natur ddwyfolt yu mbersnn y Mab, aq 
felly (fel y badell y'ngbanwyUbren Zecbar'iab, Zecb. iv.) raae 
yn an»s wrth y ffynnouell, fel gogoneddus gyf rwng tros* 
glwyddiad dylanwadau o ffynnon y Duwdod; ac nid yw yd 
derbyn yr 3rspryd wrtb fesur, ond y mae yn wastadyn gyilawn» 
p'r yspryd, o herwydd yr undeb personol bwnw, Gan byny>. 
o herwydd bod credinwyr wedi eu buno A*r dyn Crist j (tel y 
saitb ganwyllbren d*r badell drwy eu saith pibell, Zecb. iv. 2.) 
ro&e ei gnawd ef yn fwyd iddynt yn w\r, a'i waed yn ddioa 
yn wir : canys trwy ymbortbi ar y corpb bendigaid bwnw 
(b: — y, derbyn cymmwysiad o Grist yn effeitbiot at eu beneid- 
iaii' trwy ffydd) maent yu cyfranogi fwy fwy o'r yspryd bwnw 
sy*n trigo ynddo ef, er eu maetb ysprydol Ni allasai sanct- 
teiddrwydd Quw bytb oddef undeb digyfrwng 4*r creadur 
pecbadurus, ac (o gahlyniad) gymrouiideb digyfrwng &g ef: 
eto, ni allasai y creadur fyw bywyd o ras beb gaei cyminundeb 
i fl^nnon bywyd : gan byny . fel y byddai i sancteiddrwydd 
Duw. ac ieeh^rlwriaeth necbaduriaid gael cyd-ofalu am dan- 
ynt, yr ail berson yn y Drindod ogoneddus a gymmerodd, i 
undeb personol kf^ efe ei bun,, natur ddynol ddihecbod ; fel f 
byddai i*r ddynoli^eth, sanctaidd, ddifai, a dilwgr bon, ^ael vn 
ddigyfrwng dderl>yn cyHawnder p'r yspryd, o'r bwn y gallai 
(yfraau i'w aelodaa trwy ei 9l\\vl a i rinwedd dwyfoL Ac, {et 



d by Google 



fiO Sancteiddhad. 

ped fae pren, i*i wraidd yn y ddaear, a*i gaoglienaa yn cyrtiff<' 
eddyd hyd y nefi>edd» ni wnai y pellder mawr rbwn«; y 
gwreiddyo a*r caaghenaui rwystro y lirijcyn iichaf rbag cyfraji- 
ogt o'r gwr^iddyo ; yr un modd, ni all y pellder sydd rblvng y 
dyn Crist lesti, yr hwn sydd yu y nefoecld. a i aelodau y rbai 
•ydd ar y ddaear, ddim attal y cyoiniutideb rbyiiddynt £r 
Dad yw y rhanau o Grisl dirgeledig (sef y pen a> aehidau) yn 
gyflyrddawl, fel wedi eu eyssylitu yngbyd, megts mewn iiudeb 
crpborol ; eto aid yw byny yn gwneuchuryr undeb yu liai gwir* 
ioneddol atf effeitbiol. IS. mae ein Harglwydd e| bun yn 
dangos i n\, mai er i ni fwyta ei guawd mewn dull corphorol 
a cbnawdol, na lesAi ddioi, loan vi. 6*3, ni fyddein yr uq 
nymryn sancteiddiacb trwy hyuy. Ond mae aeloddu Crist 
ar y ddaear mewn undeb &*u |»en yn y nefoedd, trwy rwyniyn 
dirgelbtdd yr un aV unrbyw yspryd sydd yn trigo yn y ddau | 
ynddo ef' fel pen, ac ynddynt bwytbaa fel aelodau, sef fej yr 
olwynion y*ngweledigaetb £zekiel yr rbai nid oeddynt yn 
cyffwrdd a'r |>etbau hyw, eto yr oeddynt wedi eu huno trwy 
rwymyn anweledigyr un yspryd yn y ddauj felly, 'VPan 
gerddai y petbflu byw, yr olwynion a gerddent wrthynt ; a 
pban ymgodai y fietiiau byw oddiar y ddaear, yr yoigodai 'r 
olwynion,** Bzfk. i. 19. '' Canys, roedd y Propbwyd^ «• ys- 
pryd V peth byw oedd yn yr olwyrJon,** adn. 20 

Oddiyma gatlwn weled y gwabaniaetb sy rhwnggwir sanct- 
eiddrwydd a'r rbitb bwnw o bono a ellir ei ganfm) yn niblitfa 
rbai pn»fFe8wyr roanwl Crist ionawgrwydt*, y rbai er byny pid 
ydynt yn wir Gristiono^n, nac W4?di eu liaileni trwy Yspryd 
Crist I ac sydd o'run nntur aV peth a welwyd niewh ISawer o 
ba^»iniaid niocsol. Kffaitb yw pwir sancteiddrwydd, syn 
tarddu o undeb yr enaid ft Chrjst, derby ale cyntaf a digyfrwng 
yr yspryd sancteiddiol ^ allan o gytiawnder yr hwn, y.maeyr 
aelodan, trwy rinwedd eu hundeb ag et yh derhyn dvlan- 
wadau tan^cteiddiol. Nid ydyw'r Hall onH gwaitb yspryd dyn 
ei bUn yu unig canys p** betb bvnag nydd ynddo yn ym« 
ddangos felgwir sancteiddrMydd^ eto nid yw yn tarddu uddiar 
egwy<ldorion goruwcbnaturiol. nacyncyrh.'eddyd'ei amcanioti 
na'i ddybenion gorucbel « f : oblegyd fel y niae yn dyf()d o 
bunan, felly mae yn rbedeg i f6r ninrw bunan drarbffn ; ac 
yn gorwedd mor bell oddiwrtli wir s<«ncteiddrwydd, ag yw 
natur oddiwrtb ra^. Mae v rb>ti sydd ^anddyut y sancteidd- 
J'wyddbasiaiddaidd bwu, fel ys^raffwyr cyffrediu, y rbai s^dd 



d by Google 



yn gt«BftaiiA9thu e« luiaain 4Vi rfawy(«oeii kuiisiii : ond y ma* 
y I1«A9 ^y'^ rhwyni i clir InniMiQel, yu Imfyltty gyd ft^ awelda 
yr Yapryd GHbn. ' Fa fodd. y maen' bosibl caelgwir sanets 
cMdiadheb Gtist? A ddiobon bod gwir satcteiddrwydd' be|i 
^ranogi o Vs^ryd saiuitcfddkMF ? A oes noodd i ni gyfran* 
o^^t yspryd bwnw bnd trwy Qrist, y fibrddy y gwirionedt! 
a.*rbywfd? Fe fyfldai raor^ hawdd i*^ gwUtb wnetif bur e» 
ffpnld tm^ y graig gflbstr^ ag i drlylaowadaa gnis ddyfod 
oddiwnb Ddunr i. beehednriaid, no ffordd aralt/ond trwy 
G&>Ut» yr bwn; aosododd Duw i fod yn ffynnon dylantiradau, 
Cpl* i' 19. ^'O^legyd thyngodd bodd i'r Tad drigo o bob 
cyfUwnd^ ynddo af/'* Peiv ti. 19* *' Ac beb gyfattal y Pen* 
oV bwo y Biae yr Itoll goi pb^ tr?^ y cymmalau a*r cyssyUtiad- 
ati y« derbya UiuiMaetb, at wedi««i'gyd-gy88ylitu, yo-cyonyddtt^ 
gan gynaydd Dnw." .^Qddi yoia j gweiwcb pa fodd y mae 
ll»wef yn syitbraymaitb o*u sanctcidicnrwydd yrnddangotiadol, 
beb byth dd/yebwdyd:; byoy tydd am l»ad' ydyDt yn gangbenaa 
gvedi en buiwn um &'r wir winwydden. Ar yr on pryd, 
ma^ eBaiU yt» dycbwelyd o*a gwrtb^lfiad, a herwydd eu bun^ 
d^b» Kt ayff by wioU tcwy' adnewyddiad yr yspryd, I loan ii. 
\^ « Oddiwrthynr. ai yr aeriiant bwy alUv^ eitbr md oedd* 
ynjb a bonom ni : cftoys pe boaaent O' booom ni> bwy a aro%^ 
asent g^da ni.** 

Y bumm^ fendibb yw cyoay^d mewn gtkt, Ttwj ^azt 
au Jnadtbq^ maeBt yn, cynnyddti ar gynnydd Dttw, Coh >V. IQ* 
'* y cy^fwn a flodaua fel paimwydden^j ac a gynil^ydda fef 
cedrwyddaot yn Libanus/' Ffii; «di. 12. Iltae cynnydd m 
n)Bit;iu%gra9$ maa y rbai sydd ar y flfbrdd i STon vn myneda 
Biertb i aerib^ Hr body dyn^dum^l ar y cyntat yn blentyn. 
mew^n gra^ ©tao'c diwaid^i mae yn dyfod yn wr, aa yo.dad; 
1 lofk^ ii. 13. £c nad yw dros dro ond cropian ar y Ktd<t 
Vt nefoaddt eto, ar ol bytiyv mae y^ecapdded^.ynrbfedeg, act. 
yae89ynara<bnyddfeleryra(^ Ssayxh U. Oaygangi\|5n 
ni tbyf wadi ai himpio yn y boncyl* mae yn bra.wf amiwg^ 
n^ oadd wadi ei huno'a'r bcaacyff. 

Ond fa allai y dywaid rbat, os ydy W pob gwir Gitdadyn y« 
cynnyddu, betb a ddywadwa ni am y rbai byuy^ y rbai yn . 
Up cynnyddu^ sy'ntanyniid'yn oKf Yr wyf yn aUab^ yn g^^ 
iqf, Mae gwabaniaetbi ma<vtrr rbwng bod y Cristioo yn cyn- 
nydsbi ry w bryd» a'i tod ya eynnydd^- bob aOnef . Maa pali^ 



d by Google 



i242 C^nnydd metiu Gnit. 

gwlr GristioQ yn c^nnyddu, ond ntd wyf yn dywedyd ei fod 
yn cynnyddu bob aniBer. Mae pr€n, sydd a bywyd a tnaetb 
ynddo, ya tyfu i'w gyflawn faintioli, eto nid yw yn tyfu bol^; 
ainser ; Aid yv yn tyfu yu y gauaf. Mae i 6ri8tiono^6ii= 
befyd eu gauaf, pryd y inae y dylanwadau hyny o.rfts, sy'nang- 
enrbeidiol er cynnydd, yn ymmattal, Can. t. 2, My ft sifdd 
yn cpsgu. Trwy ffydd y mae y credadyn yn derbyo dyUn- 
wadau grasol o lesu Grist ; fel yr oedd pob Uusern yn y can- 
wyllbrei), yn derbyn olew o'r badell, trwy y pibellaii oedd yti 
myned rbyngddynt, Zecb* iy- .2* . Yn awr, os attelir y bibeU 
bono, OS bydd ffydd. y saint dan gudd ac facA) fo'd ar waitb } 
yna yr iyr boll rasusau eraill yn dywyll, ac a ymddangosant 
.yn bared i ddiffoddi. Ac o ganlyjalad^ raae natur (ygredig yn 
c;ryfb&u, ac yn bywiogi. Betb addaw o'r enaid erbyn hyny? 
Mae eto un sail dda i obeif^to. Nld y w fiydd y saint, fel' 
ffydd y rbagritbiwr> fel pibell a fo yn'fyr o gyrbaedd y ffyn- 
Bon, a chan byny ni all drosglwyddo dim : mae bi yn parbAu o 
byd yn rbwymyn uadeb rbwog Crist a'r^naid ^ a olian hyny, 
%m fod Crist yn byw, fe gaiff y credadyn fyw befyd. loan xfv. 
19. Mae yr Arglwydd lesu yn rhoddi ci lati^ trwy dwll y 
irws, ac yn rbwyddbau y llwybr trosgl^yddo, ac yna mae 
dylanwadau cynnyddol yn tarddu, ac y mae f rasusau y cred- 
adyn yn edrycb yn wyrddlas a bywiog dracbefn,- Hos. xiv. 7, 
*' Y rbai a arbosant dan ei gysgod et a ddycbwelant ; adtyw. 
iant fel ^d, blodeuant befyd fel y winwydden." Ar yr amser 
f waelaf, mae gi|n y saint egwyddor o dyfa ynddyntj 1 loan 
ill. 9» *' Jiae ei bad ef yn area ynddo cf." Gan byny, ar ol 
adfeiliad, maeat yn bywipcau dracbefn, sef, pan elo y gauaf 
drosodd, ac i banl cy^<iwnder gyfodi dfachefn arnytit gyd&'i 
effeithiaii cynnesol. Gail torn wedi ei daflu i bwU orwedd yn 
Ilonydd yno ^ ond bs bwrir el 1 fiynnoa, ei tbarddiad a'i 
gwetthia ef allan, a bi a red yn lofir.fel o*r blaen. Yn ail. 
Gall Cristionogion gamgymmeryd eu cyndydd, a byny ddwy 
ffordd. II,) Ttrvry hrtku eu cyflwr wrtb eu teimladau pres- ' 
ei)nol. , Maent yo sylwi arnynt eu hunain, ac yn methn Can- 
fod eii bunain yn cynnyddu : ond nid oesyr un rbeswm oddiar 
byny i bcnderfynu y nad ydynt yn cynnyddu, Marc iv. i7. 
'\ Mae yr had yii egino ac yn tyfu y roodd nis g^r efe." Pe 
byddai i un syllu mor sefydlog ag y bro modd ar yr haul yn 
rbedeg ei yrfa, neu 4r bren yn tyfu, ni allai weled yr haul yn 
ftymndj na*r preii yo tyfu i ond os cydmara efe y pren^ fel y 



d by Google 



Cynmidd mcwn graa. 24^ 

• 
»a^e yn awr, wrth y peth ocdcl flynyddau yn ol; ap ystyried y 
«mn yn y.Surhtien, He yr oedd yr bauLyn y bore, diau y caiff 
weled fod y pren wedi tyfu, a'r haul wcdi symtid. Yd yr urn 
modd^ gall y Cristion wybod pa un a. y w efe jnevn cyflwir . 
cyonyddol neq adfeiledig^ trwy gydmaru ei gyfl\rt presennol. 
A'r fayn ydo^dd efe gynt. [2.] Gall Cristionogion gamgyro- 
nveryd em cyflwr, <rwy fc»ur en cyndydd wrth dyfiant. y 
brigyn yn anig^ ac nid y gwreiddyn. Er na bo dyn yn tyfu 
yn dalacfa^ gall fod yn inyned yn gryfach. Os bydd pren y« 
ymgynRQeryd ft r pridd^ gan ymsefydlu yn y ddaear^ a lledu ei 
wraidd ; mae^u sicr ei fod yn tyfu, er oad yw ddim uwcll 
Bag ofr blaen. Felly, er y gall Cristion fod yi> amdditad o*» 
cysuron a*r dymber ser^jhiadol y rbai a deirolodd efe dro y» 
ol J . eto OS bydd efe yn cyrinyddu mcwn gostyngdddrwydd, 
Ikunan-ymwadjaid, a dwys deimlad o'r anghenrheidrwydd am- 
ymorpfawya arGriat, y.mae efe yn- Gristion sy n cynnyddu, 
Up8. xiv. 5: ** Byddaf fel -gwlith i hrael — efe. a leda ei 
wrf^dd roegis Liban^isJ'- 

; Qofj/niad. Ond a ydyw rhagritbwyr yn cynnydda? Ac 
08 yciynt, pa fodd y gvahaaiaetbwn rhwng eu cynnydd bwy^ . 
a cbynnydd gwir gristion ? Mteb^ Mewn perifaynas i'r rhaa 
gyntaf o!r gofyniad, mae rhagritbwyr yn cynnyddu : Mae yr 
•Aran yn tyfa'cystal a*r gweaith.: ac fe dyfodd^yr bad a ddis- 
gynodd yn mblith drain, Luc yiii 7. cod ei iod beb ddwya 
ffrwytb i berffeithrwydd, adn. 14. IS gall fod gau gynnydd. 
oiewB gwir Gristion. . Yr oedd lago ac loan yn-yfuddangos 
fel rhai yn cynnyddo yn y gr^ o zel aanctaiddj pan aeth eu 
byspryd mor danllyd yn acbos Crist, fel y buasent yn rhoi 
pen treficy fain ar dSi'o, am wrthod derbyn eu Harglwydd a*ii 
Meistr, Luc ix. 54. '^ Uyry a ddyvredasant, Arglwydda 
fyni di ddywedyd o bononi, am ddytod Idn i lawr o*r nef, a'u 
difa fawyntj megis y gwnaeth. Elias ?*' Ond nid felly yr oedd 
mewn gwirionedd 3 ac am hyny efe a drodd ac s^-n*' cerydd* 
odd hwynt** adn. 55. gan ddywedyd '^ Ni wyddoch o ba ys-i 
pryd yr.ydyxzh. cbwi.*' Mewn pertbynas i ail ran y gofyn|ad> 
gellir aiteb, :Fpd yfatb degwcb neillduol yngbynnydd y gwir.. 
Gristion,. yn. ei wabantaethu oddiwrth bob gau ^gynnydd j . 
mae yn gyffiredinol,. yn, wastadol, ac yn gymmesurol. '* Cyn*. . 
nyddu ydyw iddo eif y mhob peth yr hwil yw y pen,*' £ph. 
IV. 15. «Mae y Cristion cynnyddol, yn cyonyiddu yn gym^ - 
Quef.ur «ya boll raoau y dyn . newfydd. Dan ddylanwad«H v 

y 2 



d by Google 



«#4 . Ij^^fhfmM. 

UnofQ Hani cyikwttAet, mnt crediowyryncynnddti inegis IM 
pMgedif;'* Mai. i v. 2. G wdech ef yn gy Dnydd anghcnfilafdd y« 
f creatoiad liyn, pe gwelecfa ea pevaaya cynsydda, ae ntd en 
' cyrpi), neu weled un goes yn eypnyddtrbeb y llail : neo os na fycM 
l*r boU ranau gyd«-gyiynyddu. Ond dyma yw cyanydd Uawer 
jBCWii crefydd. MaeDt yo cynnj^ddu fe\ phot a*r Necbaa^ y 
rbaa sydd iddynt ben raawr^ oad corpfa ^ael : «Mi0Bt jn 
tad flftwy o wybodaeth iV peoaa, trad nid yciyiit yip cael mwy 
• aaneteiddrvvydd i*w calovaii a'u bncbeddau. lilaie»t yn 
cyDoydda yn bynod o /wresog oddt alian^ oad yn dra ear oddi 
fcwo^ M dyaion Mewn pang o^r cryd. Maeat ya trafibrtbu 
dwygyda rhanatt allano) crefydd sag o*r blaen ond nni'Y 
- 4dieitbr i rym diiwioldeb ^g erioed. Os dyDrheir yr ardd ^t 
ikiw, le ^Mff rbai a'r pknbigioo Jawar^ rbal yc)iydjg« 
a'rbai ddim dwfr; 'ac felly niae rbai yn gwywo, f¥y4i 
Mae traiH ym tyfu : •ond faedi de«byn cawiod o'r 'Hfymmyltm, 
mae y cwbl yn €yd dyfu. Yo yr an niodd^ tnae boll rasueaa 
yr yspryd yn tyfu yn gyfartal, trwy ddylanvaadeai oellkifiofl 
gna Daw. idae y tangfaeaaa a impifvyd yn NgbrSat, ag ajdd 
ytt tyfu yn iawn«> yn tyfti yn ea MH ampywioi fyrdd ar na* 
waitb. Maant yn tyfu yn dafewnol i Gris^ Eirii. 4v. 15. gan 
yteenoyn agoaacbag af, acymdrpbwysyn.fwy cadainaniedv 
M an pan dvknwadol ; o'r h«rn y tinrdd en 'bdl gynnydd 
•rntNMiogoL Maent yn cynnyddu y a aManol memti gweitb^d* 
oedd da yn en bywyd a*4i buehedd. Mid yn unig y maent fel 
Na^^Mali, yn rboddi'gairiao teg ^ cmd fel Joeepli, yn gangben 
ilrwytbiofli, M-aeot yn tyfu i iynu mown meddytiau na* 
folaidd^ ac y« diyatyrn y byd 5 canys inae ea •' 1iytiiarwedd« 
iad. yn y nefoedd/' Pbil. iii. 'm). Ac yn dd'meddaf, 
jnaeni 3^ cynnyddu i waered mewn gostyngeiddrwydd 
a banan fieiddtad. Mae y canghen^u mwyaf tyfadwy yn 
Mgbiist» yn «u golwg eu bunaia^ yn *' ilai na*r Haiaf oY hoi! 
sarnty Epb.^ii. B, y penaf o becbadariaid, 1 Tiro. i. 15^ yn 
fiolacb aa neb, Diar. xxx. 2. Maent yn gweied na allant 
woe^bur dSni, le gyramaiat a nieddwl dim o banynt en bua- 
min, 2 Cor. tH. d« nad ydynt yn baeddn dinOi heb ibd ''' yn 
ybyglydda y ileiaf o*i boll drugareddao a wnaetbpwyd iddynt/* 
Uml xxxii* lO^ ac nad ydynt^ ond dim, 2 Cor. xii. 2. 

Y€hwieehed feoditb yw €rwytblondeb. Kid yw y gangben 
aimpiwyd yn Nghrist yn anSrwytblon, ond y jnae yn dwyn 
ffrwTtbi loaii kt. 6, ** Yr }iwn sydd ya acoa yuof fi^ a loimiaa 



d by Google 



Pfhnfthlandh: 24i* 

jhd&6 yntau, hwnw sydd yn dwyn ffrwytli, lawer.*' I'r 
dfhen bwnw y priodir enei'diaa a Christ, fel y dygobt ffrwyth 
I Dduw, Rtiiif. vii. 4* , Gall y canghenau anffrwythlon fod yn 
g^D'ghenau yn Nghrist trwy broffes, ond nid trwy wir bianniad. 
P^y bynag a unwyd ft Christ, maent yn dwyn y ffrwythaa'- 
efcAgylaidd o ufudd-dod a gwfr sancteiddrwydd. Mae * 
gweithredoedd da bob amser yn dilyn ffydd. Nid yn 
unig y mae credadyn wedi dyfod o fedd ei gyiflwr nat- 
uf ) ond y mae wedi diosg ei ddillad bedd, sef, ei cbwant- ' 
ait Hy wodraetholi yn y rhai y rhodiasai efe gynt fel drychiol- ' 
aeth J yr oedd yn farw tra yn fyw ynddynt^ CoJ. iii. 7. 8. 
Canys fe ddywedodd Crist am dano, fel km Lazaros, " GoU- 
yngwcli efe yn rhydd, a gadewch iddo fyned ymaitb.*' loan 
xi 44. Yn awr, wedi iddo wisgo Crist, mae yn ei hersonoli ' 
ef (mewn dull o lefarn) fel cardotyn, mewn gwfsgoedd ben- 
tbyg,yn personbli brentn ar chwareu-lofft,yn rhodio, megis ag*^ 
y rbodiodd yntau. Yn awr, mae ffrwytb yr yspryd ynddo 
ef, y'mhob daioni, Eph. v. 9. Bydd ffrwyth sancteiddrwydd 
i*w ganfod y*ngbalonau, gwefasau, a bywydau, y rhai a unir 
& Christ. Mae cuddiedig ddyn y galon, nid yn unig yn deml ' 
wedi ei hadeilado i Dduw, ac wedi ei chyssegru iddo e(i ond 
yn cael ei defoyddio, gauddo ef, lie mae cariad, ofo, byder, 
a "jdiob rhan arall grefydd dufewnol yn cael eu hymarferyd, 
Phil. iii. 3. ^ Canys yr enwaediad ydym nl, y rhai ydym 
yn gwasanaethii Duw yn yr Yspryd. '* Nid yw y galon mwy- 
atb yn gyttir iV diafol, lie y cyiirtwysir meddyliau peurhydd j 
canys yno y caseir njd yn nod meddyliau ofer, Ps. cxi». 113: 
canys gardd ^auedig, iddb ef ydyw. Can. iy. 1§. Ma^ yn ' 
wir fod hadau llygredigaeth yno, am nad yw y tir eto wedi ei 
giVbb iachftu : ond y mae y dyn, yn uydd ei greadi^etlk ' 
newydd, yn cael ei ddwyn i*w Uafnrio a'i chadw hi. Mae" 
matworyn byw oddiar yr allor wedi cyffwrdd ft'i wefusau^ 
aa y maept wedi'eu poro, Ps. xv. 1, 3. " Arglwydd pwy a ' 
drig yn dy babell I » phwy a breswylia yn mynydd dy sanct-^ 
eiddrwydd.. Yr hwn a ddywed wir yn ei galon, beb absenii ' 
a'i dfifod, beb wneutbur drwg i*w gymmydog.'*' ^ Gali tafod 
llyfh fod. He bo calon ddichellgar ; gall y Uais fod yn Uait 
Jacob, tra byddo y dwylaw yn ddwylaw Esau, '* Ond 0$ 
yw neb yn eicb mysg yn cymmeryd arno fod yn grefyddoj, 
beb attal ei dafod^ and twyllo ei galon ei hun^ ofer yw crefy44 



d by Google 



U6 rfrm^fUoHdek 

hwi/* lago i. 26. Fe lywodraetba grym dowioU«b ary 
tafod, er ei fod yn fyd a Qnghttfiauinder. Os bydd im yi| 
G«li1ead bydd i*ir leferydd ei. gyhuddai ni lefara efe initli 
A»hdod, PDd iaicb Cannaii. Ni f>dd cristion yn fud. aia. 
grefyddj w ni fydd Tw dafod.'siarad ar aiitwj, gan i natur 
oiod gwjliadvriaatb ddwbl ar y taifbdi mae grAs jjn 
ya gotod y trydydd. Ganfyddir ffiwytb sancteiddrwydd yn 
ciymarwcfldiad allaool^ canya mae g^ddo ddwyUw g\^x\ ya. 
gystal a cbalon bur. Fa xxW. 4. Mae ele yn ddyorduwioi ^ 
ac yn crefyddol gyAawai dyled»wyddau y llech gyiitaf yn y 
ddaddf : mae yn ddyn cy^BawD^ ac y mae ya cywir gyflawai 
dyledsiv^yddau yr ail lecb. Yn ei ymarweddiad^ mae ynGfiat- 
\om da, ac yn gymmydog; da bel'yd. Mae ya cyBawni ei 
ddyledawyddau tu ag. at Dduw^, fcl |jffd fxCi Ufgaid dynioq 
arna; a tbu ag at ddyoioiij fel un yn^credu fbd ILygaid Dufv^ 
aFDO* Y petbau a gytayjitodd Duw yA 9^ ddeddf, ni faidc) 
y credadyu.eu gwebano yn ei ymarweddiad. • 

Felly mae y cangbetuiu a uiiwyd ft Christ yn llawn o fficw^ytbaa 
da. Ac y noM y rhai byoy yn weitbredo^d bywiol, a. Cbris( 
yW yr egwyddor a*r dyben o booynt : yr egwyddor ; canys yr 
niaeefe yn'byw yoddynt,. a*r bywyd maeot ya f^-w. sydd trwy 
fydd Mab Duw,.X}al. ii. 20. Y dyben | cany» maeut yu 
byw iildo ef, a byw iddynt b^^^y ^W. Cri^t» {^hil. i. 21. Mae 
djtledfwyddau crefyddol yn y byd U\ plant, heb dad, mewq 
gvia^ garfriag : ni dderbyn rbai bvryiit i mevrri, am nacbar-^ 

^sant bwy- iia*u tad eriocd : mae ^aill yn ea cymmeryd i ' 
mewDi am y gallant fod ya waaanaetbgar iddynl : ond mae y. 
saint y«] ea cymmeryd Iniewfiermwyn eaTad> byny y>^> e:a 
rowyn Crist; ac y maeut vn aowyl ya ea goltfg am ^ bod 
yo debyg ifldo^ O- ! o Itf^ le y daeth y bywyd iiewydd hwn i'r. 
Saint' ! Mae 'n aicr na allesid ei^uro allan o alluoedd natujv 
lol eu beneidiaa). per cyd>>uoid pob gf\W criSedigipil. Tragyr 
wyddc^ anmblftotadwy.fuasai eu croth hwy, ond trw.y, ei^ 
prjiodi & Cbristi maent ya dwyo ffrwytli i Ddi^ir/* J^hot. 
tii, 4^ 

^ Osi gcjynwcb i mi, pa fudd y (nae i cbwi gael eiob maetbu 
a*cb ci^nyddu mewiirtifrwytblondeb \ Rbc^ldaf y;r yebydig 
gyiQg))orion canlynol [ l .}• Bydd web sior o'cb bod ^ediymunc^ 
ft*r' winwyddon . ttwy ffydd ddiifftiaat,. a gctcb^liycb: ravritb. Y 
g^tngf^n sy4d he)) fod yn iacb ya y galoO' ai liipy^^a yn sicri 
^rmau cyfiawnder yw y prenau o bltioniad yr Arglwydd, 



d by Google 



3&ay \n\. 3* Felly pan fo craill yn gwywo^ maent hwy yrt 

dfpyji ffirwytb. Afiecbyd yivnghaloo crefydd yw rbagrith, yr 

hwn a ddifa y cwbl mewo amser : twU yw yn y llong^sydd yn 

sicr oj suddo. Mae gwiriouedd gras yn ei wneutbur yn. 

ddifotU, byddedmorwanned ag y bo: megisymae y brigyn lleiaf, 

yr bwn sydd iach oddi/ewn yn derbyu maetb o*r cyff, acyo tyfu, 

pan maey gangbeofwyaf os.bydd ei cb^n yo bwdr yn gwywo 

atoniul yw yn derby n maetb. [2.] Uafuriwcb amfod yn gadarn 

y'ogwh'ioneddau a ffyrdd Duw. Mae anwadalweb mewn hara 

yn elyn cryf i gy;nnydd a ffrwytblondeb CwsUonogol : -fel y 

dywaid yr Apo^tol, ]5H>b. iv. 14, 15, " Fel na byddom 

mwyacb ynblanto&yn bwbwman.acyneincylpbarTiain&pbob 

nwel dysgpidiaefcb,; trwy bocced dyujon, trwy gyfrwys^ra i 

gyollwyn i dwyllo: Eirbr gan fod yn gywir mevrn cariad^ 

cynnyddu q bonoqi iddo ef yn mbob petb, yr bwn yw y pen 

$ef Crist** Careg dreigliedig ni cbasgl fytb fwswgl, a barn 

anwadal a wua fywyd diffrwy th. Bydded pren mor cklifreg ag 

y ,bo, eto. pa fodd y gall.dyfu, oa bod yn ffrwythlon, wrtb ei 

symud oV naill dir i'r Hall ? .£3.] Yradreobwch i dori 

yraaitb. y gwyllt-impiau, fel y gwna garddwyr, er mwyn 

Tw coed dyfu. Cbwantau beb eu marwbllu yw y rbai byn. 

^' Gan bynymarwbewcb eicb aelodau y rbai sydd ar y ddaear,** 

CoL iii. 6* Pan gafodd yr hraeliaid ymborth wrtb eu blys,, 

cawaant gulni i'w benaid. Yr bon y bjddo ganddi lawer o 

blaot newynog o'i deutii, ac y bydd iraid iddi fod yn eu portbi 

yn, wa&tadol a gaifiE waitb mawr yn cael tamraaid ei bunan. 

Y rbai a f)^«»nt, i'w beneidiau gynny<idu, rbaid iddynt ym- 

^ttal'oddiwrtb bortbi eu nvvydau, a*ncbwan,tau; 

Ynalaf-. Dcfnyddiwch ordinhadau Duw iVdybenioh byq. 
Cynteddan.ein Duw ni ydyw y Ik y mae prenau cy£awnder 
yn ffrwytbo, Ps. i^cii 13,. dyfroedd y cyssegr yw y maddion,j^ 
J)rdeiHio<ld Duw i beri i*w bobi gynnyddu fel belyg wrtb 
ffrydiao dyfroedd. Gan byny ** Cbwennycbwcb ddidwyil laetb 
'y gaw>' fal y cynnyddocb. drwyddo/' Pedr ii. %. Deuw^b i'l* 
ffypnonau iecbydwriaetb byn ; nid i edrycb ariiynt yn unigj, ond 
i dynu dwfr allan obonynt. Mae sacrament swperyrArglwydd, 
mewn modd neillduol, wedj ei ordeinio \t dybenion byn. Nid yn 
unig y mae yn gySesiad cyboeddus, syml, ac yn sel o*n bundeb 
li*n cymniMndeb d. Cbrist ; ond.y mae yn foddion i gymdeitbasq 
vn:gyleiUgaT &g.ef, ac i gadarnhau ein bundeb ig ef; eln ffydt^. 
^i|l iOttiaad m Wifeirwpb^. a n graswfau fraill, i Cor, x^ jg^ 



d by Google 



248 Cymmeradufyaeth ffrwytkau Sancteiddrwydd. 

'Thiol y fendith yr hon a fendigwn»onid cymtpun gwaed Critt ^ 
y w } Y bara yr ydym yn ei dori, onid cynimun corph Crist yw * 
a, pen. xii. 13. " Ni a ddiodwyd oil i un yspryd. Ymrowch ' 
i weddVo.j ' agorwch eich safn, ac efc a'i lleinvtr. Trwy y 
moddton byn y gall y cangbenau yn Ngbrist gael eu maetbu 
yn mheUachy a cbynnyddu a dwyn ffrwyth lawer. 

Y seithfed fendith yw, cytumeradwyaetb eu flV^ytbau o 
sancteiddrwydd ger bron yr Arglwydd. Er iddyntfodyh- 
di'a anroherffaith, fe'ii cymmeradwyir, o l|erwydd fod per-argol 
Crist arnynt^ y cyff bendigaid, yr bwn y mae y cangbenau yn 
tyfu arno; tra mae ffrw'ytbydd y lleill yn cael eu gwrtbod g^n 
Dduwr, Gen. w. 4, 5. " A*r Arglwydd a edrychodd ar Abel^ * 
ac ar ei oflfrwn ; end nid edrycbodd efe ar Cain nac ar ei 
offrwm." Cydraerwdi Heb. xi. 4. " Trwy fFydd yr* 
offrymodd Abel i Dduw aherlb rbagoraeb na Chain .'* O ' 
nibr anmherffaith yw dyfedswyddau y saint y'ngolwgy gyf* 
railh 1 Mae y credadyn ei bqn yn gwcled llawer o feiau yn 
ei'gy6awniadau goreu; etc" mae yr iVg^^y^d yn eu d^rbyi^ * 
hwynt yn rasol. 

'Nid oes un bedyn o ras wed^ el blannu yn y galon^ oad * 
OCT chwynyn o lygredigaetb yn ei ynfiyl, tra nme.y saint yn y 
byd bwn : Mae byd yn nod eu cywirdeb mwyaf a (Big neu * 
ragritb yn gymmysgedig ag ef. Gal. ii. 13, Felly mae pall 
y'fagweitbrediad pob gras, y'ngbyflavrniad ppb dytedswydd : 
mae natur lygredig bob amser yn dyfiera rhywbeth i ddiwyno 
eu gwaith gorcu. Mae ty wyllwcb yn gymmysgedig &'u goleu* 
ni'^ysgleiiiaf. £to nid yw byn yn niwedio en cymmerad« 
wyaeth. Can. vi, 10. " Pwy yw lion a welir fe! y wawr?'** 
Felly mae y ddyweddi yn cael ei mawrb&u a*i chymmeradwyo 
gah ei H arglwydd, byd yu nod pan fyddo hi yn edrych fel y 
wftwr, tegwcb yr bon sydd wedi ei cbymmysgu i tbywyllwch •' 
y ftbs'l Pan yraddangosodd y bore, fel y dywedir yn Barn 
xix. 26, b. y. ar foawriad y dydd, yn ol Saes*neg. Felly y 
mae gwawr o ras a cbariad at Grist, gras yn ymddi^ngos oddi 
tan drwcb o dy wyllwcb mewn credinwyc, sydd foddb&oi a 
cbymmeradwy ganddo ef, fel y mac toriad y wawr i ym- « 
d^itbydd Uuddtedig. £r fod gweddillion anghrediniaeth yn 
gwneutbur i*w Haw o fFydd grynu j eto mae hi gymroaint ' 
wrth fodd yr Arglwydd; fel y mae efe yn ei Thai ar waith i • 
gario maddeuant a cbynnortbwy o rfts oddiwrtb orseild a ' 
fjynnonell gr&s. Yr oedd ei ffydd ef yn efeitbiol> yr bwa ^ • 



d by Google 



' Cymmeradwyaeih ffrw^fhau Saneteiddrwjfdd. ^4^ 

waeddodd aHan gaoi ddjwcdyd, '• Yr wjf B yn credu, O 
Arglwydd: cyqimorth fy aDgbrediniaetb V Marc ix. 24. 
Cr fod gweddillion serchiadau coawdol yn gwneutbur fflam 
«u cariad |n wan k myg^lyd j mae efe yn troi ei o]wg oddW 
wrtb y vnwg, ac yn sylwi ar y fflam, roor deg yw» Can iv. 
lO. " Mor deg yw dy gariad, fy cbwf^er^ a' to dyweddi/' 
Mae arogl eu bis-wisgoedd o caDcteiddrwycld ((reddfbl, er mor 
anmherfFaitb, fel arogl Libanu8, adn. 11. a byny o berwydd 
eu bod wedi eu gorcbutldio yn nillad y brawd.bynaf, yrbyn 
sy yn gwneutbur i blant Duw arogli fei arogl maes yr bwu a 
fenditbiodd yr Arglwydd. Cymmeradwyir eu gweitbredoedd 
da: eu cwpaneidiau o ddwfr oer^ a rodder i ddisgybl, yn enw. 
disgybl, ni cboUant eu gwobr. £r na allant oSryfiiu at 
wasanaetb y tabernaci, aur, arian^ a pbres, a meini onix i' 
deuont ymlaen ft*r petbau sydd ganddynt 3 peby^daiond blew 
gafr^ ni wrtbodir ef ^ pe byddai ddim ond crwyn hyrddod, fe'ti 
cymmeradwyir yn garedig cadys y macut wedi ei.Uiwio yn 
gocbion^ w/edi eu trocbi trwy ffydd yngwaed y Cyfryngwr, ac 
felly yn cnti eu cyflwyno i Dduw. Mae gweitbred tra cbyff* 
Teidtn^a wneir m«w^ ffy$1d^ ac oddlar fiydd, megls adeiladu 
niur 6 abigylch y ddintfs sanctaidd^ yn wai^b mawr« Neb. yu' 
3. Pe ba'i ddim ond tywallt blwcb o ennaint ar Grist, njd 
epgfaofid ef bytb, Mattb. xxvi. IS. }S> " pbidhid o ddwr 
oer^yn unig iraibycbain Crist, yn eh^fr disgj^bL-awobrwyiF," 
Matth. X.' 42. I^^ ni ddaw gair da am GCri&t o u'geneuau, aV. 
* ni cjiofrestriref yn llyfx coffadwriaetb Duw, Mai. iii. 165 ac 
ni ddisgyn deigryn o'u llygaid er ei fwyn ef, a'r ni ddyru efe 
ef yii'ei gostrel, Ps. Ivi. a. CymrocfSKlwyir eu bewyllys yn 
lie gweitbred ; y galar o eisieu ewyllys, yn He yr ewyllys ei 
biin, 2 Cor. viii. 112. " Canys os bydd parodrwydd meddwl 
o'r blaeh, yn ol yr byn sy gan un, y mae yn gymmeradwy, nid 
yn ol yr byn nid oes ganddo/* Clywir eu^ruddfanau, yn 
y n«foedd pryd nad allont iawn-eirio eu dymiiiiiadau mae, 
meddwl y gruddfanau byn yn ddigon bysbys yno, ac fe'u 
dycbweUr yn ol fei colomen Noab a deilen olewydden -o hedd- 
wcb yn ei cbilfin. tfiwcl'Rbuf. viii. 26, 27. Mae eu hatling- 
au bwy yn well na thaleiitau dynion eraill ; mae eu by mad- 
roddion bloesf a banerog yn fwy boddbaol i*w Tad yn y nef- 
oedd^ nag areitbiau byawdl a gwycb y rbai sy allan o Grist 
Maceullais yn beraidd, bydyn nod pan fyddo arnynt j^ywiU 
f dd eael eu clywcd : Mae ea j^olwg yn hardU, it, pan fyddont 



d by Google 



yp cywilyddio^c yn tydti,gor^budjd drostp. Can, ii. 14. Mae 
y Cvfyngwr jb cymnier^d ea beirchipn, yn dileu rhai rhanaa 
o honynt, ac yn dfwyjj'io y^lleilli ac yiia yn eu cyfiwyno i*r Tad, 
ac o ganlyniad maeiit yn pasio yn Ilys y nefocdd, , 

' Mae pob gwir Gristion yn deml i Dduw. " Os edrycbwch 
am aberthau, nid oes briiuler ainyiit yno, maent Vi\ oJTrynni^ 
abertb inoliant ac yn gvrneutbur daioni 3 ^.chyfrjw ebyrtb • 
y rbyngir bodd i)uw, Heb. xiii. 15, i6.* Crist gi "^bun y\i^ 
yr aWbr sy'n sancteiddio y rhodd, adn. 10. O'nd pa li^tli 
sydd yn dyfpd o grwyn a biswail eu babertbati ? Fe'u btyrit 
iu aflah i'r gwersyll Os edrycKwn am arogl-dartb, mae efe^ 
yno befyd. Mae grasusau yr yspryd yn eu calonau; ac y 
mae ysprjd croe&hoeliedig yn eu tanio acyn eu dwyn 1 weith-^ 
reduj ihegis yr oedd y (4h yn cael eiddwyn ^oddiar allor y 
poetb-oflTrwm, i Iqsgi yr arogl-dartb : yna yr oeddynt yn^ ^ 
dyrcbafu tii a'r net, fel colofnau mw^, Can. iii 6. Ond y 
mae'r arogl dartb gpreu yn gadael Hudw «r ei ol.. Ydyw, yn^ 
Wir ; eltiir fet yr o^dd yr oflfeiriul jn cymroeryd.lludw yr 
arogl-dartb ymaitbyn y cawg aur j ac yn ei daflu altan:. felly . 
y niaeein Harcb-offeiriad mawr ni yn evmineryd ymaitbludw^ 
a gwebilioh gwaSftiiaeth' yr boft saiiif, /iwy ei eiriolafetn Sir 
cQrban. 

Yr wythfed fendi^b sydd yn tarddu o'n bundeb yw Sicrbad. 
^Ii all y cristipn bytb syrtbio yniaitb.. orid mae'n sicr o barbaa * 
byrfydiwedd, loan x. 28. •' Ni cbyfrgollant byth, ac n*!* 
ddwg n^b bwynt altan o'm Haw i.*' Yn wir, oni una y gang- 
ben a'r boncyff, bi a syrth ymaitli pan ddelo gwynt tymbeatU 
og ; ond mae y gangben sydd wedi ei \^mo &*r lioncyff y 
sefyll yn ddiogel pa wynt by nag a'cbwytb. 'Weitbiau ASrie * 
gwynt tymbesUog tenitasiynau yn cbwytbu o uffern^ ac yh 
yagytio y cangenau sy yn Ngbrist y wir winwydden j ond eu 
bundeb ag ef yw eu diogelwch j gelKreu bysgwyd, ond byth ' 
ni ellir eu synflid, Gwna'yr Argjwydd gyda y deikitaslwn ' 
ddrangfa befyd, 1' Cor, X. 13 Nid yw tawelwcb uii aniser 
ond o fyr barbftd 3 mae bob amser bralddl^yw wynt yn ' 
cbwytbu ; ac felly nid yw y cangbenau ,braidd'un araser yn cael 




^wylia 

wriaetb"* by'd; 1 sefyll cu tir yn- erbyh teriitaslwn: Oi^dV 
ireithiau mae y gwynt o uQero yo codi iQor ^cbel, »? yj*'.* 



d by Google 



'iickdd: i^i 



^llwytliu mor grpuion, ' fei y m'ae yn gWheui^uT byd yh nod 
Tr canglieuaii uchaf ysgobo y Uawrj" e.to tr\Ty eu bod wedi eu 
"huno A Christ eu cyff, inaent yn yiiisytliu cirachefn er gwauthaf 
ymt»yrcb creiilon tywysog lly wodrae'tb yi* awyr, Ps. xciv 18. 
** Pan ddy'wedais, ' tlithrodd ff nhi.oed :' dy drugaredd di, O 
Arglvvydd a*m cyiinaliodil '* Ond mae yCristio^ ar ei ennill 
trwy y praWf livvn ; a chyn itflled oddiwrtb'gael ei ddrygu, fel 
y iri^e yn caeJ elw yh'y^tro, ac y mae yn dyfod i weled y fath 
afael sydd eanVr^ennifl yn Nfibristl a'r fath.afael 9y gau 
WKt yn yf:enM(l, ,A syIwcOa ' niegi? y ^wy^t yn ,y fegm yr 
liwh a dti)fry((d y *gan\yyl) pnd a cbwyt.h y tail i gynneu 5 
felly yn'jfynych hiaebi ^yiia*.r Cristion, mae y cyfiyw demit- 
asiynau yn ei fywiocau, ac yu dcffroi grasusau yr Yspryd 
ynddo^ « thrwy hyhy .nfae yn dyfod i Weled eywirdeb a 
Sicrwycid ei ris. * Ac felly fe! y dy wed Luther, y dyn enwog 
fewnw""! pduw, " Mae un Cristion, yr hwn sydd vredi €ael 
"pr'ofiad*q 3emtasiwn yn werth mil o rai eraill.-' ., 

Weftliiau mae^ gwynt tymhestlog o drallod ac eriedigaetb 
oddiwrth ddyniori y byd yn chwytbu ar y winwydden, h. y 
Crist dirgeledig : ond mae unn'eb 4'r boncyflF, yn ddigon o 
ddio^elw<?h i'r cangbenau.' Mewn amser o dawelwch a 
llwyddlant allanoi ar yr ej;lwys^ "tra mae yr angyliQn yn dal 
ygwyntoedd fel na cbivytnont, mae Ilawer o ganghenau yil 
cael eu cymmeryd i fynu.a'u dodi yn y cyfF, y.rbai nid ydynt 
byth yn ymuno ag ef, nac yn byw drwyddo, ^, eu bod M^edj^ 
eu cylyniu wrtbo, trwy rwymaii ordinhadau allanoi. Yn a«vr 
gall y ibai byn sefyll ary cyffdros dro; a sefyll yn dra hawdd 
fra parhao yr bin yn dawel. Ond pan un\yaith y cyfodo yr 
ystormydil, ac i*r gwyntoedd chwytbu, dechreuant syrthiOy 
y naill ar ol y Uall : a pbo trymaf y chwytho y gwynt, amlaf 
lydd nifer y rhai ti syrtbiant. le, rhai cangbenan cryfion o'r 
farb fiyn, p.4n syrthioQt, tr\yy en pwys, a ddygant eraill o'r. 
lin rbywiogaeth i^r llawr -gyda hwynt; ac a ysigant ac % 
tirasgant i lawr rai o'r gwir gangbenab yn y fatb fodd, fely 
syrthient bwytbau befyd ymaitb, oni b'ai eu bod wedi eu buno 
a*r cyffj trwy rinwedd yr bwn, maent yn codi eu penan 
drachefu, ac ni allant syrtbio ymaitb, o herwydd y gafael 
«icr sy gan y cyff ynddynt. Oddiyinai y.inae fpd Ilawer o 
^angbenau a fu yn ucbel ac enwog, yngorwedj ar.y llawr yn 
wywedig/ac yn gymmwys i*w casglu y'ngbyd, a'u bwrw i*r 
tkn, Maitb. xiii. 6, ''Ac wedi codi yr baul y poetbatantt 



d by Google 



25% $mhdd, 

•c am Had oedd ganddynt wretddyp* hwy a wywasant/*. loaf 
XV. 0. f' ODid erys iin ]^nof fi^efea daflwyd altan fel caDgbeii;^ 
ac a wywodd; ac y maent yn eu casglii hwynt^ ac yn eu 
bwrw yn tin, a hwy a losgir." Ond pa nior greuloa bynag 

1^ cbvrytbo y gwynt, oi cbanfyddir un oV caogbenau a wir 
mpiwyd yn, ac a unwyd ft'r cyff^ ar goll, fmn elo*r *storin 
d.rosodd, loan xvii. 12. " Y rbafaroddaist i mi agedwaU* ac 
qi cboltvryd un o hooynt.** Y brigyo lleiaf s^'n tyfn yn 
N^hrist, a ddeil i f\ nu, ac a fjrjM ; pryd y byddo y cedrwydd 
ticbaf 8y*n tyfii ar eu gwreidd^u an imiain, yn gurwedd yo 
gyd-wastad 4V ftaWr, Rhuf. tiif.3$. *• Fwj m'u gwahana 
ai oddl wrth gariad Crist? ai gortbrytnder, neu iDg«r.eu yin- 
tid, naif ncwyn, neu noetbini, neo enbydrwydd, neu gleddyf >** 
Gwei adn. 30, 37, 38, 39* Pa naor grculoa byi^ag y gogjc- 
yner Israel, eto n» syrth- y gronyn lleiaf (neu fel y mae yq 
fr iajth wreiddiol^ y gareg fechan) f r llawer, Amos ix. 9» * 
Cyivfriad yw at ogrynu mSsi gerig teg, o blitb llwcb. a thy- 
wod : er fed y llwcb a'r tywod yn syrJbio i*r Hawr, yn cael 
eu chwythu gan y gwynt> a*u satbiu dan draed, eto ni syrth 
cym'niamt a cbareg fecban Tr Uawr, y fatfa yw cywirdeb v 
gogr, a gofal y gogrynwr. Nid oes dim yn fwy parod 1 
ddisgyn i*r Uawr na cbareg : eto, os bydd proffeswyr yn feini 
bywiol, wedi eu badeilajciu ar Grist y pen. congl-faen, er idd^n.l; « 
rod yn gerig bycbain, ni syrtblant iV Uawr pa dymestl byuag 
a cbwytbo arnynt, Gwel 1 Pedr ii. 4, 6, 6. Mae pob gronyn 
da yn eglwys Crist o*r natur bwn: maent yn feini o.ran eu 
sadrwydd, a meini bywiol o berwydd eu bywiogrwydd. Os 
bydd dynion yn Gristionogion diysgog a sylweddol, nj fydd* 
ant fel us yn cael en taflu yn ol ac yn mlaen gyda pbob awel^ 
a chanddynt y fath fywiogrwydd, fel nad o^s yjiddynt ddim o. 
natur y gareg : ac os byddant yn Gristionogion bywiog, y 
rbai yr ymgynbyrfa eu byspryd ynddynt, fel y gwnaetb Ys-^ 
pryd Paul, pan welodd y djdiuas wedi ymrgi i- eilunod. ^ Act. ■ 
xvii. 1ft ni orweddant fel cerfg, i gaal ea troi yroa ac acw,^ 
a*u tpr! a*tt cerfio yn ol cbwantau dynion ; ac ynddynt gynoi- 
inaint o natur y gareg fel nad o/es ^m bywiogrwydd yiiddynt, 
T^ mawr yw t^ ein Duw ni, lie nid oes yn unig lestri 
aur, ond hefyd o bridd, 2 Tim* ii. 20. Mae y ddau fatb hya 
yn dueddol i ga^glu budreddi j ac felly, pan y mae Duw ya 
dwyn trallod ar yr eglwys, m^e ganddo olwg ar y ddau. 
Nis dyfcthir y llestri ^qr, oad fe'u purir trwy brawf taj»llf d* 



d by Google 



Cymialiatth, 253 

yn mbair cystudd^ fel gof aur yn puro el aur^ Esay 1. 25, 
" A mi a ddychwelaf fy Uaw arnat, ac a Iftn-buraf dy soth- 
acb.** Ond dinystr sydd i*r ilestri pridd^ fe'u malurir ya 
cbwilfriw fel Uestr y crocbenydd, adn. 28. A dinystr (deu 
doriml) y troseddwyr a'r pechaduriaid a fydd ynghyd. Mae'n 
debygol fod yma gyfeiriad at y gyfraitb bono o dori y Ilestri 
pridd^ pan fyddent yn aflan, pryd yr oedd y Ilestri coed> ac 
o ganlyniad y Ilestri aUr>ddim ond cael eu golcbi^ Lef. xv. 12. 

Y nawfed fenditb yw Cynnaliaetb. Os wyt ti yn ganghen 
wedi dy impio yn Nghrist, mae'r gwreiddyn yn dy gynnal di, 
Mae y credadyn yn pwyso ar Grist ; fel gwraig lesg ar ei 
tliaitb^ yn pwyso ar ei banwyl briod. Can. viii. 5. Mae efe yn 
pwyso ar Grist, fel ben wr egwan yu pwyso ar ei ff6a, Esay 
L lO. Mae yn ei Twrw ei buuan arao fel un yn bwrw baicb 
y byddo yn metha- cerdded dano, oddiar ei gefn ei hun^ ar 
gefn nn arail, a fo*n aliuog i'w ddwyn, Ps. xxii. 8, ar ymyl 
y ddalen* Mae Hawer o bwysau, i grogi wrth, ac i wasgu i 
lawr y cangbenau yn Nghrist, y wir winwydden. Ond cbwi 
a wyddocb, pa bwysau bynag fyddo ar y cangbenau, fod J 
cyflF yn cynnal y cwbl 3 mae yn cynnal y ganghen a'r jiwysi 
fyddo ami befyd. 

la/. Mae Crist yn cynnal y rbai fyddo yn credu ynddo 
cf, ddn bwys trallodion allanol. Addewid fawr yw bon, Esay 
xliii. 2. ** Pan elycb tvwy *r dyfroedd, myfi a fyddaf gyda 
tbi J a tbrwy yr afonydd fel na lifont drosot.*' Gwelweb fel 
y cynnaliwyd Dafydd dan Iwytb gorthrwm, 1 Sam. xxx. 6, 
Yr oedd ei ddinas Siclag wedi ei llosgi, ei wragedd \vedi eu 
cymmeryd yn gaetbion, a*i bobl a feddyliasant ei labyddio ef^ 
nid oedd dim wedi ei adael iddo, ond ei Dduw a'i ffydd ; onfl 
trwy ei ffydd, efe a ymgysurodd yn yr Arglwydd ei Dduw. 
Mae yr Arglwydd yn dyfod-, ac yn gosod ei groes ar ysgwyddau 
ei bobl : mae yn eu gwasgu i lawr 3 maent yn debyg o suddo 
dani ac am byny yn gwaeddi, " Feistr, eadw ni, darfu am 
danom :' ond y mae efe yn eu cynnal dan eu baich 3 mae efe 
yn eu dal i fynu, ac y maent bwytbau yn dwyn eu croes. 
Felly mae y Cristion, er fod ganddo bwys o drallodion allanol 
arno, y mae yn gallu dwyn ei faich yn ysgafn o berwydd fod 
breicbiau tragyvvyddol oddi tano. Mae gan y Cristion ffyn*^ 
tiODeU o gysur^ yr bon nit gall ei cbolii > ac felly m byd4 



W 



1 



d by Google 



3^4 eynnuUaeth. 

mewa elsieu cvonaliaeth. Pe ba'l an aM boll fyfoetb fa 
arian^ gallai lUdroo fyned ft'r rluu*a yraailh, ac jmk beth 
fyddai gaoddo ef yn rhagor ? Ood y gwr y byddo ganddo 
dir, pe dygid ei arian, elo mae ei dlr ganddo giiired*y»^ i*w 
gynnal. Dichon y rhai sydd yu adeiUtdu ea eysurim w 
betbaa daearol, ya fuan iawa fod yn ddigysar. Ond y rbai 
sydd wedi eu buno a Cfariat, a gaut gysur^ pan fyddo boll 
Srydiau cyaaron daear wedi tycbu i fyno, lob, ti. la '< Oatd 
yw fy agbymmorth ynof fi ? a fwriviryd doetbineb yn ilwyr 
oddiwrtbyf fi?" fel pe dywedasai, * Er fod if ngbyfoecb wedi 
myned ; er fod fy ngweiaioo, fy mblant^ ff iechyd^ a cbrylder 
fy Dgborpb, oil wedi myned ; eto nid yw f^ngraa hefyd wedi 
inyned. £r fod y Sabeald wedi myned a*in faychain a'fQ 
basynod^a'r Caldeaid wedi cymiaeryd ymaitb y camelod^ eU^ 
nid aethant a'm ffydd a*Bi gobaitb ; oaaent bwy eto } nof fif 
nid ydynt wedi eu cyromeryd oddiarnaf ; felly trwy y pecbau 
' byn gallaf gyrcba cysur o'r iref, pan na allaf gad dim o'f 
ddaear.' 

li^ Mae Griat yn cynnal ei bobl dan bwya o drallodion a 
diffalondid tufewnoK Llawer gwaitb y mae eu cnawd a'ti 
calon yn pallu ; eto Duw y w nertb eu calon^^ Pa. btxiii. 26. 
Gall fod llwytb o euogrwydd yn pwyso arnyat. Dyma Iwyth 
a wna i*w cefn grymu^ ac i*w hyspryd auddo : ood mae efe 
yn ei gymraeryd ymaitb, ac yn rboi maddeuant yo eu Waw-^ 
fra maent bwytbau yn bwrw en baacb arno ef. Mae Cria^ 
yn cymraeryd yr eaatd fel un yn pnodt gweddw dan faicb e 
ddyied ; ac felly, pan ddelo y gofynwyr at ddyweddi Crista 
Tnae hi yn en dwyn at ei pbriod> yn cyfaddef y ddyied^ yn 
Oyffesu ei bod yn aoalluog i dalu, ao y mae hi yn rboi y t^M 
arno ef. Mae y Cristioa weitbiau^ trwy esgenlusdra, yn colli 
ei rydd-ysgrif (discharge) ; mae yn Bietbu ei gael, er maiBt a 
chwilioam dano Mae y gyfraith yn cymmeryd j eyte bwnw; 
ac yn codi cwyji yn ei erbyn am^^dvkd ag aydd w<cdi ei jlbi^u 
eisoes. Mae Duw yn cuddio ei wyli^^ac y mae yr emiid yn 
myned yn helbulua. Mae llawer pigMi^nB myned ttwf f 
{:alon yn awr ac y mae llawer cyfrtf btr^l^a^ ei roddi 
o flaen dyn, y rbai mae efe yn eu darllen a'li cydnrafd* Mvayoli 
y mae efe yn gweled y swyddogion yn dyfc^ j^^rddal ef, a 
drws y carchar yn agored i'w dderbyn. Betb ar«9 ^7 y^^ ^^ 
ddal rbag auddo yngwbl mewn digalondid yo y cy|^' bwtl, 



I yo y «yl*^«* 

dbyGoogIeff\ 



%] 



Cynnaliaeth. 255 

«nd fod br^tcbiaa tragywjddol y Cyfryngwr oddi tano, a'i fod 
-yn ymbwyso ar y Meichiau raawr ? Yn mliellach gall fod 
liivyth mawT o cbwantao >n pwyso arnynt. Mae ganddynt 
f^orph y farwolaeth yn pc^yso arnynt. Mae marwolaetfa yn 
fatb bwys ag a wa«g yr enaid allan o*r corpb. Byddai coes 
neo fraich o farwolaetb (os gallaf ddy wedyd felly) yn llvryth 
dychrynllyd. Gwna un cbwant effro weitbiau orwedd mor 
drwoi ar blentyn Dqw, fel nas gall ei symod^ mwy nag y gall 
plenty D dafiu eawr oddiar ei gefn.) Pa fodd ynte maent bwy 
yn cad eu cynnal dan boll gorpb marwolaeth > Am fod eu 
cynnaliaetb o'r gwreiddyn sy*n eu dal> a'r fraicb driigywyddol 
aydd oddi tanynt. Mae ei rds ef yn ddigon iddynt, 2 Cor. 
xii. 9. Nid y grds sydd ynddo ydyw cynnaliaetb y credadyn ; 
ffynnon yw bono ag y maeei ffrydiau yn sycbu weitbiau : ond 
gr^Duw oddi allan iddo^ y grfts sydd yn lesuGrist^ yr hon 
aydd yn £ynnon' yn tarddu bob amser^ ac ni cbaiff y^redadyn 
bytb ei siomi o ddyfod iddi. Canys mae yr Apostol vn dy» 
wedyd yn yr un adnod^ niai nerth Cri«t ydyw. Yn llawen 
iawn gan byny, medd efe, yr ymffrostiaf fi yn bytracb yn fy 
ngwendid, fel y preswyilo nertb Crist ynof €i, neu .dabernaclu 
drosof fi, megis y gwoaetb cwmmwi y gogoniant ar Israel, yr 
hwn a daenodd Dow yn gysgod iddynt yn yr anialwcli« Ps. 
ev. Sg ; cydmarwcb Lsay iv. 5, 6. FcHy mae y credadyn yn 
y frwydr hon, fel yr eryr, yn gyntaf y n hedeg i fyna (Irwy 
ffydd) ac ynt yn dyk>d i lawr ar ei y«glyfaetb, Ps. xx;ciy. 5. 
" £drycbasant arno^ a bwy a oleuwyd." Ac yn plaf, mae 
pwys o wendid aic eisieu arnynt j ond y maent yn bwrw y 
batch bwnw ar yr Arglwvdd en cymhorth, a bwy a gyn- 
nelir, Ps. Iv. 2^. Gydd'uhoH, wendid au a*a beisleu, maent 
yn cael eu bwrw arno ef, fel y baban gwan a noetb yn dyfod 
' o'r grotfa, 3^ cael ei fwrvir i arffed yr hon a bennodir i gym- 
meryd ei ofal, Ps. xxii. 10. Br iddynt fod yn annddifaid, (fel 
llysieuyn yn yr anialwch, yr bwn y gall troed pob anifail ei 
satbni) €to yr Arglwydd a ofala am danynt, Ps. cii. 1 7. Nid yw 
byn yn rhyfedd, mac y planhigyn lieiaf yn ddiogel yw yrardd; 
ond mae ein Hargiwydd lesu yn fur o amddiffyniad, i'w rai 
-gwetniaid ac amddifaid, hyd yn nod yn yr anialwch, 

Gwrthddadl, Ond os ydyw y saint yn cael eu cynnal, pa 
fodd y maent yn syrthio mor^^yuycb dan brofedigaeth a diga- 
londid } A^teb, \l ] P« mor isel bynag y syrtbiont, unrhyw 
W 2 



d by Google 



250 Cofal nelUduol y Gwinllanydd, 

amser, ni allant bytb syrthio ymaitb ynllwyr) ac y mac 
byny yu betb mawr. Fe'u <' Cedmr trwy aHu Duw trwy ffydd 
i iechydwriaftb, 1 Pedr i. 5. Gall rhagrithwyr syrtbio 
ymaitb, a syrthio i'r pwll ; fel llcstr yn syrtbio i fiyonon pan 
doro y rhaff. Ond er y gall plentyn Duw syrtbio, a myned 
Rior isei ag i'r dyfroedd fyned dros ei ben, eto mae rhwymyn 
undeb yn aros rhwng Crist ac ef. Y mae y gadwyn beb ei 
tbori 3 uid ft efe \r llawr, fe*i tynir i fynii drachefn, Luc xxit. 
31, 32. " A'r Arglwydd a ddywedodd, Simon, Simon, wele, 
Satan a*cb ceisiodd rbwi i'cb nitbio fel gwenitb ; eitbr mi 
a weddiaisdrosot, na ddiffygiai dy ffydd d»." [2.} Mae cwymp- 
iadaa y saint yn tarddu, o ddiffyg cynnydd mewn adnabydrt^ 
laetb o Grist, ao am nad ydynt yn ei ddefnyddio ef trvry 
ffydd, iV cynnul, a'u dai i fynu, Ps. xxvii. 13. ** Diffygiaswn 
pe na cbredaswn.** Tra fo y faramaetb yn dal y plentyn yn 
fi breicbiau, nis gall syrtbio i lawr : eto os na fydd i*r plent- 
yn dVo^l ymaflyd ynddi, gall syrtbio yn ol yn ei breicbiau, % 
cbae) niwed mawr- F^L, byn y syrtbiodd Dafydd, ac y 
torodd ei esgym, Ps. li, 8. ond ni tbocodd rwymyn yr undeb^ 
xbwng Crist ac ef : ni cbymmerwyd yr YsprydGlftn, rbwym«* 
yn yr undeb bwow, oddiwrtbo ef, adn. IK 

Y fenditb olaf, a enwaf, yw gofal neillduol y llafurwr, 
loanxv.. 1, 2 " Myfi yw y winwydden a'm Tad yw y 
Uafurwr.-^Pob cangben, a ddygo ffrwyth, y mae efe yn ei 
glanh^u, fel y dygo fwy o ffrwylb.*' Mae crcdinwyr trwy 
rinwedd eu bundeb ft Cbrist yn wrthrycbau n«tllduol o ofal 
a rbagluniaetb Duw. Crist dirgeledig yw gwinwydden Duw> 
nid yw cymdeitbasau eraill yn y byd ond olewydd gwylhion. 
Nid yw dynion y byd ond roaes-alianol yr Arglwydd j y saint 
yw ei wiulian, yr bon yw ei eiddo pnodol, a'r bon y mae ei 
ofal yu neillduol am dani. Can. viil 12. " Fy ngwinllan sydd 
ger fy mron." A'r bwn ni buna ac ni cbwsj; yw ei cbeid- 
wad, y inue efe yn ei cbadw ihag i neb ei drygu, efe a'i ceidw 
ddydd a nos. Yr bwn y mae gwlith y nefoedd yn ei law, a'i 
dyfrbfi ar bob moment, Bjsay xxvii, 3. Mae efe yn ei tbrin 
a'i gLnnhau, fel y dygo fru'y o ffrwyth, loan %v, 2. Mae yq 
tori ymaitb y brigau.brftsdwf, sydd yn rhwystro i'r cangbenau 
ffrwytbo. Gwneir byn yn neillduol drwy V gair, a Ihrwy V 
groes, neu gystuddiau. Mae mor angbenrbeidiul i'r saint gael 
gweinidogaetb y gair, ag.yw i'r wipllan gael un i drefnu.a 
tbrin y gwinwydd, 1 Cor. iii. 9. ^' Canys cyd-weithwyr Duff 



d by Google 



Go/al neillduol y Gwintianydd. ^VT 

ydym »i Uafur-waith Dhw, afleiladaetb Duw ydvcb chwi." 
Ac y nme aDgheorbeidrwyild iddynt am y groe3 he/yd, 1 Pedr 
i. 6. 

Gan fayayos cyfrifwB y groes, ymhiitb y bendithion sy'n 
deiUiaw i gredinwyr oddiwrtb, eu bundeb k Christ, yr wyf yn 
9i€ddwl na cham-fiarnein. Sicr wyf, eu bod yn eu dyqdd- 
«fiadau yn cydddyoddef gyd Ag ef. Rhuf. viii. 1?. Ac y maey 
«icrwydd sydd ganddynt o'« croei, yn cynnwys natur adde- 
wid, yn bytracb na bygytbied, Ps. Ixxxix. 30 — 313. '* 0% el 
fdhion a adawaoc fy nghyfraith.-^Yna mi a ymwelaf A*ii 
can^wedd k gwialen, ac a'a banwiredd 4 ffrewyllaa/' Ond m 
tlioraf fy nbrugacedd oddiwrthyut, ac niphallaf o*m gwirion* 
^Ad»^ Blae byn yn debyg « wakb ymgeleddwr yn ymrwymo^ 
i dad pan fyddo yn marw, i gymmeryd gofal y jdant a ada- 
vryd amo, ac i roddv iddynt fagwraetb ac addysg er eu Ilea* 
Mae'n wir fod y cyfamrood gras yn troj gway w-fyn cystudd* 
iau yn gyliyll tocio i*r rbai sydd yn Ngbrist, JBsay xxxii. 9. 
^* Am hyf>y trwy byn y glanbeir anwiredd lacob:; a dyma yr 
hcdl fiiwytfa, tynu ymaitb ei becbod/* Pa bam gan byny y 
hyddwn anfoddlon i*n croes? pa bam y dycbrynwn rbagddi V 
Rhaid i'r credadyn gyfodi ei groes a dilyn ei arweinydd, yr 
Arglwydd lean Grist. Rbaid iddo gyfodi ei groes beunyddji 
Ijuc ix. 23. ** Os ewyllysia neb ddyfod ar fy ol i, ymwaded 
ag ef ei bun, a ohoded ti groea beunydd, a dilyned 6." Rbaid 
iddo gyfodi crocs ei ddiwrnod gwy! hefyd, Galar. ii. 22* 
'* Gelwaist megia ar ddydd ucbelwyl fy nycbryn o aragylcb.*' 
Pros bir ams^r, yr. oedd eglwys yr luddewop wedi cacl 
mwynMii lia^ivier o gyfarfodydd byfr yd yn y deml ar ucbel^ 
wyluu i wasanaetfau Duw ; ond oawsant wyl o fath arall pan 
alwodd Diiw ynghyd fyddin y Caldeaid oddiamgylcb y ddinaa 
9'r deml, y rbai a losga^ant y deml ac a osodasant Jerusalem 
yn garaeddaa. Ac yn awr, tra y mae eglwys I>duw yn mil<« 
wrio .«r y ddaear, pa fodd y gall fod yn amgen na ddycjiwel y 
cynsyW ar ol y gwlaw ? EitLr croes Crist (yr byn yw enw 
traUodau y aaiat) sydd enw boff gan y credadyn. Croes yn 
wir ydy w j ond nid croes i rasusau *r credadyn, cithr i V 
lygredtgaetiiaa. Dicboa y geill grasoaau ymddafigQsiadol y 
rbagrithivr drengi ar y groes, megis yr eiddo gwr4<idaw*Vyr 
y* tir creigiog, Matb. xiii. 6.. '' Ac wedi codi yr baal (ar- 
ledigaetb, adu. 21.) y peetliaaaat; ac am nad oedd ganddynt 
tvretddyn, bwy a wywosaat," Ond oi.thresigo^ yr an b, wir 

W3 



d by Google 



2^S Gafal neUlduol y Gwinllantfdd. . 

rasusaa y credadyn eri^ed cto ar y grpes. Na, m«gis y 
dysgleirta canwyll yn loywach yn y tywyllwcb, ac y Uysg tfto 
yn danheidiach yn amser rliew : felly grasusau y credadyn 
ydynt yn gyffredinol yn fwyaf bywiog yn amser gortbrymder. 
y mae rbyw hleser a melysdra yn y grocs, i'r rhai byny a 
fo a*u cynneddfau yn gweitbredu i*w ganfod. ac iV chwilio 
allan : mae rbyw fblysdra i un gael drwy weled ei bun ar jm-^ 
gaU am y nefoedd, ac yn ymdrecbwr am ogoniant : mae 
pleser i'w gael wfth deitbio dros y raynyddoedd byny. He y 
gall y Cristion weled ol.traed Crist ei bun, ac 61 y praidd a 
fa y fFoidd h6no o*i flaen ef Mor ddymun&l. i'r sant, yn 
3rroarferiad grds, yw gweled y modd y mae Duw da yn croesi 
ei dueddiadau llygredig^ ac yn gwrtbwynebu ei ffolineb ! mop 
felys yw gweled y lladion byrt ar y groes ! mor ddifyr ydyw 
sytwi pa fodd y mae Dnw yn dwynymaitb gynnaliaetb 
chwantau afreolus, ac yn cu newynn, fely gallo 'r Cristion 
gael yr orucbafiaetb arnynt ! Ac i ddywedydy gwir, y mae 
paradwys o fewn y cae drain yma. Mynycb y maepobl Dduw 
raewn rbwymau ; y rhai ni ddatodir bytb ne«- y rbwymcr 
bwynt k rhaiFau cystudd. Ma« Duw yn eu cymmeryd, ac yn 
eu taBu i ffwrn dan, i losgi ymaitl) eu rbwymau ; ac yna feV 
y tri llangc, Dan; iii. 25, y maent yn rbyddion, yn rbodio ya. 
ngbknol y t&n. Mae Duw yn rboddi cyiran^ i'w bUnt, ag un 
cyffyr cbwerw ynddi ; os na weitbia bono gydA bwynt, efe a. 
pydd yr ail, y dtydedfi, ac felly ymlaen^ yn ol yr angben- 
rbeidrwydd, fel y byddo iddynt gydweitbio er daioni iddynt, 
Rbuf. viii. 28. Mae efe yn eu prysuro i'r portbladd k cbroes-. 
wyntoedd. Maent >n fynycb ar Iwybrau lie mae y groes yn. 
un o*r camrau goreu a aliant gerdded; ac addas y gallant ei 
cbyfarcb, fel y darfu Dafydd ag Abigail gynt, " Bendigedig 
fyddo Arglwydd Ddnw Iswiel, yr bwn a'tb ddanfonodd di y- 
dydd bwn i'm cyfarfod i,*' t Sam. xxv. 32^. Mae petbau *r 
byd yn fajAch raor drwn yn fynycb iV Cristion fel mae yn 
arafu ei gararau (U8f<^ nefoedd. Duw a ddeufyn wynt tralLod 
arno, yr bwn a cbwytb y baich oddiar ei gefn efj ac yna y- 
cerdda efe ei ffordd yn fwy cyflym, wedi i Dduw gymmeryd' 
oddiwrtbo y ddaear euraidd oedd yn denu ei galon ymaith ' 
oddiwrth Dduw, Zepb iii. 12. " Gadawaf ynot befyd bobl 
druain dlodion, ac yn enw *r Arglwydd y gobeitbiant bwy.*' 
Sylwodd rbyw foesolwr paganaidd, nad oes yr un baneaiaeth 
yn crybwyll aoi neb a gafodd ei wucathuf yn -weU. drwy |)p- 



d by Google 



Hyledswyddau y Saint 25§ 

foeth. Ac y.nfae yn ammea genyf osgall un hsmesydd di- 
ureddar ddywedyd yo anigen« Und y mae yn ddiugel genyf i 
lawer gael eu gwaeutbur yn waetb drwy g\ foetb : fe goflfid- 
iwyd miloedd i farwolaeth y'mreichiau y byd gwemieitlius ; a 
llawer o ddynioD da a glwyfwyd gan Iwyddiaiit alliii>ol, y 
rbai oend raid eu meddygtuiaetbu drwy y groes. Yr ydwyf 
yn cofio darlleii am un ft g6r-gasgliad yn ei fynwes, yn ofer y 
ceisiodd gymbarth meddygon ; ond digwyddodd iddo gael ei 
arcboUi ft cbleddyf, a tbornryd y gdr-gasgliad y ac achubwyd 
ei fywyd drwy yr un ddamwain ag y peryglwyd ei fy wyd. 
Mynycb y ci'6nodd g6r gasgliadau yn mynwesau \ioh\ Ddiiw^yn 
amser llwyddiaut allanol, ae a d6rwyd ac a ollyngwyd fel hyn 
gan y gi^oes. Y raae yn gymrowynas i gredinwyr gael eu 
biacbjM drwy w'ialenodau : .er eu bod yn gytfredinol mor 
weiaiaid ties llefain gan ofn wrtb weled y gyUell ysgy tbru, 
M |)e bai y fwyall ddinystriol ; ac yn niaddwl fod yr Arglwydd 
yn dyfod i*w liadd^ pan nad yw yntau ond dyfod i*w biacbau 
bwynt. , . . 

Bellacb mi a ddybenaf gydft chyfeirio ycbydig o eiriau at y 
aaint yn gyntaf, ac yna at bechaduriaid. 

Yn gyntaf, — Wrtb y saint, mi ddywedaf^ Ymdrecbwcb am 
gyrhaeddyd a dal i fynu^ymmundeba chymdeitba&fywiog ftg 
lesu Grist ; byny yw, sugno cynnorcbwyon -newyddion o rft$ 
yn wastadoU o*r ff>non o ras sydd ynddo ef ei bun ; a gwneu^ 
t-hur sawn ddefnydd o*r unrbyw yn yr ymarferiad orfts, ac 
ufudd-dod sanctaidd. Gocbelwch i ymddyeithrad gymmeryd 
lie rbwng eicb eneidiau a Cbrist. Os yw wedi dyfod i mewn 
eisoes, (fel y mae gydft liawer^ mi feddyli.wn, y dyddiau byn,) 
liafuriwch am gael ei symud. . Mae lliaws yn y byd yn di- 
l>rlsio Crist, ond ni ddylecb chwi ei ddibrisioef: llawer a 
droisant eu cefnau arno, am y rhai y gallasid meddwl unwaith 
eii bod yp wynebu yn gyw1r tu ft'r nef. Fe barodd beuldes 
llonyddwcb a llwyddiant bydol i raj iwtm ymaitb eu mantel! o 
grefydd, er eu bod yn ei tbyn-gadw tra yr ydoedd gwync 
trailed yn chwytbu arnynt : ac *' a fynwcb cbwitbau fyned 
ymaitU?*' loan vi. 67' Mae argraff o anniolcbgarwcb adgas* 
ef ar eicb gwaitb yn dibrisio cymmundeb a Christ, Jer. ii. 3i. 
" A fum i yn anialwch i Israel } yn dir tywyllwcb ? pa bam 
y- dywed fy mbobi, Arglwyddi ydym ni^ni ddeuwn ui mwyattat 
uV* O! frodyr, ai. dyma. eicb caredigrwydd i*ch cyfaiU ^^ Y 



d by Google 



t66 D^Uds*Dydinu y Saint. 

mae yn anr«r«ddas iawn i aorby w wraig ddibmio cyfeillaefa el 
pbriod^ yn eawedig i'r bon a godwyd o'r cai'cbar neii o'r 
domen. fel y cododd eicb Arglwydd cbwi. Ood mi a ddy- 
muDwn i cbwi gofio mai emser antnbriodol iawn ydynr fawn | 
fyw ymbdl od<liwrtb Dduw ; yr aaiser y mae yn ymddangoa 
fod rbagluniaetb Duw yn gwgu ar ein gwlad -, a cbymylau 
digofaint yn ymgasgtu uwcb ein penau. Nid amser yw bwB 
i cbwi fod ftllan o*ch ystafeiloedd^ Esay xxvi. 20. Fe gaiff y 
rbai sydd yn rbodio agosaf^ at Dduw ddigon o waith i allii^ 
sef'yll pan ddei y brofedigaech : pa mor an ba wdd ynte a fydd 
i ereiU, y rbal sydd yn debyg o gyfarfod k helbulon, a*r 
euogrwydd beb en symud oddiar eu cydwybodau. Proifed* 
Igaeth ofnaHwy fydd defiro q drym-gwsg i gael en tafln i f6c 
teify«glyd, megit lonab gynt. Cyflwr alaetbus inwai ydyff 
teimlo trailod cyn i ni ei welUi yn dyfod^ a bod yn ddiobakb 
cyn dyfod ofn amcmi. Aid byny bwriwcb i lairr eicb eilnnod 
eiddigedd, roarwbCwcb y cbwantau aVTdysiau a> tueddiadau 
afreolus y rbhi a iadratasant eicb calonau yipaitb, ae e*eii 
gadawBant M Samson, beb ei wallt, a dy wedwcb, '' Af a 
dycbwelaf at fy ngwr cyntaf ^ canys gwell oedd aroaf fi yoa 
iiag, yr awr bon." Hos. ii. 7. 

Yn «U, Rbodiwcb fel y gimddai Vt rbal a uawyd k Cbrist. 
Amiygwcb eicb nndeb ag ef drwy todio uiegyt ag y rbodiodd 
' ef, 1 loan ii. 6. Os dygwyd cbwi o feddiant y tywyllwcb, 
Uewyrcbed eicb goleani gCT bron d^ion Llewyrcbw^b fel > 
goleoadan yn y byd gan gynnai gair y bywyd, fel y mae y 
lliisern yn dal y ganwyli^ yr bon sydd ynddi, ac yn goleuo. 
drwyddi, Phil. li. 15, '\h. Gan eicb bod ya proQesu fod 
Crist yhocb, llewyrcbed ei ddelw jn* eicK ymarweddiad ; a. 
chofiwcb mai gdrcbwyl eicb bywyd yw cadarpbjiiii^cb profiet 
drwy resymau ynaarferol. 

1 . Cbwi a wyddocb ddyledswydd gwraig, fod yr boa a bnod* 
wyd, yn gofabi pa fodd y rbyoga bi ioAd iV gwr. £wcb 
cbwittmua gwnewcb yruomodd; '' rbodiircb yn addae iV 
Arglv^'ydd i bob rbyngw bodd,'* Cd. i. 10. Dyma orcbwyl 
penaf eicb bywyd ; rhaid i cbwi ryngu ei fodd «f, er i cbwi 
anfoddloni yr bollfyd. Yr byn y mae efe yn ei gaalua a 
ddylerh cbwitbau ei gasftu, « bynf am ei fod ef yn ei gaaAu. 
PacbWfetttftu bytiaga ddaiw ifeisfo He yn eicb ctkm, goawiedd^ 
web bwynt, gta i i%t Paw ^ddmgos i'n dysga i byny, Af 



d by Google 



Dyledsivyddau y Satnt. ' 261 

chwi ydych ^edi eich cyssylltu k*r Arglwydd. Bydded efc ya 
orchudd Hygaid i chwi } oblegid nid ydycb i ddewis, mae y 
dewisiad wedi ei wneuttiur eisoes } ac ni ddylecb dd'fau- 
rhydeddu eich Pen. Mae dyn yn gofalu am ei draed, oblegid, 
OS caiff anwyd o hohynt httry, y mae yn esgyn Vr pen. *' Gau 
byny a gymmeraf fi aelodau Crist, a'u gwneuthiir yn aelodau 
putain ? Na atto Daw," medd yr apostol,. J Cor. vi. 15. A 
gymineri di dy galon, yr bon yw preswylfod Crist, a llettya ei 
elynion ef ynddi j a gymmeri di y corpb yna, yr bwn yw ei 
denil ef, gan ei halogi, drwy ddefiiyddia ei aelodau yn arfaa 
pecbod ? 

2. Byddwcb ddyfali ddwyn ffrwyth, affrwyth lawet* Y 
gangben lawn o ffrwyth ywgogonii^nt y wi^wydden,a'f gwin^ 
lianydd hefyd, loan xv. 8. ** Vn b.yn y gpguneddwyd fy 
T^bad, ar ddwyn o bonocb ffrwyth lawer 3 a dysgybiion fydd- 
wch i mi. Mae pr^ dtffrwytb yn <l(t'iogelacb yn y goedwig, na§^ 
yn y berllan : a pbob cangben yn Ngbrist ar uad yw yn dwyn 
ffrwyth, a dynir ymaitb ac a defiir yn t&n. 

3. Byddwcb o feddyl/ryd nefolaidd, a chedwch ddiystyrwch 
sanctaidd tuag at y byd. Yr ydycb wedi eicb cyssyiha k 
Christ, efe yw eich pen a*cb priod, ac y mae et'e yn y uet'oedd : 
am byny dylai eicb caLonau cbwitbau fod yiio befyd. Col. iii. 
1. '* Os cyfodasocbr gydi Christ, ceihiwcb y pethau sydd 
ncbodj lie mae Crist yn eistedd ar ddebeu-law Dtiw." Cerdded 
bl^d y sacpb ar eu t6rau, gan fwyta pridd y dduear : eitbr 
bydded yn gwilydd gan aelodau Crist yniostwng i ymborthi 
gyd& hwynt. 

4. Byddvvch fyw yn ymddibynol, a gwcithredwcb felly, gan 
yrtddibynu drwy ff)'dd ar lesu Grist. Yr byn a dyfo ar ei" 
wreiddyn ei bun, pren ydyw, ac nid cangben. Natur cangben 
ydyw ymddibynu af y gwreiddyn am bub peth, a siigiiu ei boll 
liodd oddiyno. Ymddibyuwcb arno ef am fywyd, goleuni, 
nerth, a puob bendiib ysprydol. Gal. ii. 20. *' Byw ydwyf, 
eto nid myfi, ond C rist sydd yn l)y w ynof fi : aJr byii yr yd.- 
wyf yr awrbon yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw yr ydwyt trwy 
ffydd Mab Duvv." Oblegid byn, yn y^: undeb dirgelaidd, > mac 
nertb wedi ei gys.sylltu 4 gwendid^^ bwyd k marwolaetb, a nef 
^daear : fei y gallo gwendid, marwolaeib, a daear, esgyii i tyuu 
ar adenydd beutbyK. Ymddibyuwcb arno ef hefydam (enditb- 
ion tyminorol,Math. vi. 2. " Oyro i oi beddv weinbara beunydd- 
Jlol.'* O.S ymndiriedasom iddo ef am ein bupbo&ipn tragywyv 
^dolj byddQd c^wilydd genym ei ammeu yn ein baqbosion bydo{ 



d by Google 



TT' 



2St DyUitwfdd Peehaduriad, «c. 

• Ynddmediaf, BfMwch o daedd addfvryn^ acodyroher 
mol ft cbyd^aeiodau corpb Crist, megys wedi eich cyssyllta 
ft*r Bddfwyn less, dedwydd gaool-bwynt yr undeb. Mae 
j^ropbwydoliaetb i'r perwyl yma mewn perthyiias i deyrnas 
Crist, E«ay, xi. 6, «*' . A'r blaidd a drig gydft 'r oen, aV llew- 
fBrd a orwedd gydA *r myn.*' Cyivirtad ydyw at yr anifeil- 
kkid yn arcb Noah. Y bwystfilod ysglyfaethus, a fyddent ar* 
hio\ o ladd a tbraflyngcH y WeiYi, pan uawaitb y daetfaant iV 
arcb, hwy a orw^ddeot ya heddycbolj Did oedd berygM't 
oen oddiwrtb y blaidd yno, nae i'r myn oddtwrth y Hewpard. 
Gwelwyd cyflawniad gogoneddus ohyn yn y brif eglwys. Act. 
if. 38. " A lliSws y rbai a gredasent oedd o un galon, ac un 
enaid.'^ Mae gratfdau o byn yn boll aelodaa Crist, yn ol y 
mesur o rm Dow a fyddo ynddVnt. Mae dyn yn cael ei eni 
yn noeib, mae yn dyfod yn noetb i'r byd bwn, ^1 pe bwriad- 
a«ai Daw iddo fod yn gynllun o beddwcb : a diaa pan ei ganer 
dr^cbefq, aid yw yn dyfod i fyd newydd grAs & chrafangaa i 
rvfygo, ac ft ebleddyfaa i arcboili, ac ft tbftq i losgi eigyd* 
aelodau yn Ngbrist, am oad ydynt yn cyd-weled ag ef. O ! 
galarus yw gweled lili Crist fel drain yn ystlyaau eu gilydd $ 
irjn Crist yn ysglyfaetbii y nail] y llaH fel Uevrod, a gemaa 
Daw yn tori eu gilydd : eto rbaid cofiq nad glyd cyfaddas vw 
pechod i uno aelodaa Crist yngbyd, er gwneatbur Herod a 
Pbontius Pilat yn gyfeillion yn y ffordd b^o. Mae rbeol yr 
apostol yn eglur, Hcb. xii. 14. " Dilynwcb beddwcb ft 
pbawb, a sancteiddrwydd/' Dllyn beddwcb mor belled ag y 

^caniat^o ein tymher, a'n parch, a'r cyffelyb sydd ry fyr j a 
dilyn beddwcb tu bwnt i sancteiddrwydd, byny yw cydym- 
fiiirfiad ag ewyllys Duw, sydd ry bell, Mae beddwcb yn 
werthfawr, etc gelUr ei bryna yn rhy ddrad : am byny, gwelt 
i ni fod hebddo, na'i bryiiu ar gost gwirionedd a sancteidd- 
rwydd. Ond trwy na wnelom byny,. nis prynwn ef byth yn 
rhy ddrud ; ac y mae yn waetadol yn wertbfawr y'ngolwg 
meibion tangnefedd. 

H. Bellach, bechaduriaid, betb a ddywedaf wrtbycb cbwitb* 
au ? Mi a roddais i chwi radd o ddarluniad o freintiaa y rbai 
sydd mewn cyflyrr o rfts; chwi a*u gwelsocb hwynt o bell 3 
ond oeh ! nid ydynt yn perthyn dim i cbwi, oblegid nad 
ydycb yn'ciddo Crist. Eiddo cbwi ydyw pechadwrusrwydd 
cyflwr diadgenedledig ; a'r traeni o bono sydd eiddo chwi 

^ liefyd ; ond nid oes i cbwi n^ rban na cbyfran yn y petbao 



d by Google 



byn. Mae eu^grwydd etch h€>ll becbodaa jn gcnrwedd arnocb ; 
nid Qe« i ebwi ddim rhan yn BghyiiMrndift Crist. I^id oes 
dim beddwch i chwi^ dtui beddwch ^ Duw, dim gwtr heddwcb 
cydwybod f o b«:wydd Dad oes i cbwi ddim bawl cadwedigol 
yn y tangnefeddwr nrawr. Nid ydycb o deula Duw: nid 
yw*r raabwysiad y buom yn son am dano yn pertbyn i cbwi. 
Nid oes t cbivi gyfran yn Yapryd sancleiddiad ^ ac, mewn 
gftir, Dtd oes rcbwi etifeddiaeth ymblitb y rbai a sanctciddiwyd. 
Cynunaint ag a ellaf ddywedyd wribycb am y mater yma 
ydy^ nad yw eicb cytlwr ddim yn anobeitbiol : gallant eto 
ddyfod yn eiddo i cbwi. Dad. iii. 30. " Wele, yr wyf fi yn 
sefyll wrtb y drws, ac yn coro : os dy w neb fy llais i, ac 
ftgoryd y drws, mi a ddeiiaf i mewn atto ef, ac a swpperaf 
gyd ag ef, ac yntan gyd k minnau/' Mae 'r nefoedd yn* cyn- 
nyg dyfod i andeb k*r ddaear eto^ mae y crocbenydd yn erfyn 
ar ei glai ei bun > y roae pyrtb y ddinas noddfa eto beb en 
eau. O ! nad allem eicb cymbeil i ddyfod i mewQ« 
Hyd yma am gyDwr o rds« 



i>b;dwebtdd ctflwk 

SEP 

T CT»LWR THAOYWYDDOL 5 NEU, GYFLWE O OTFLAWK 
»DEDWYDDWCH NEtJ DRUE NT. 



PEN L 

AM ANOAU* 
Job XXX. 23. 



tanyiinyfiawn y dygi di Jii farwolaeth ; ac i'ir fy rhagderr 
fynedig i bob dyfi byw. 

Weitbian yrydwyf yn dyfod i lefaruam gyflwr tragywyddol 
dyn, i'r hwn y mae efe yn myned trwy angau, Mae lob yn 



d by Google 



\ 



S64 \ Sierwj/dd Marwolaetk, 

cyifimeryH golygiad difrif^ddwys at y cyntedd hwn yn ngeir* 
iau y testnn, y rhaf aydd yn cynnwys gwirionedd cyffredinol a 
chyniliwjsiad neillduol o hoDo. Y gwirionedd cyffrediDol a 
gynoygtr, yw^ y bydd rtiid i bob dyn fyned trwy angau allan 
o*r byd hwn ; mae yn rbaid iddynt farw. Ond i ba le y rhaid 
iddyot fyned ? Rbaid iddynt fyned i'r t^ rbagderfynedig i ' 
bob dyn hyw ; i'r bedd, y ty tywyll, trymllyd, augbyfannedd 
bwnw yn nhir anghof. Fa le bynag y dodir y corpb i orwedd 
byd yr adgyfodiad ; yco, fel i dy anuedd^ y mae angau yn ein 
cyronieryd i gnrtrefiL Ira yr ydym yn y corpb*, nid^dym 
.ond mewn Hetty ; mewn gwestfa ar y fibrdd tubg adref. Pan 
elom i*n bedd, yr ydym yn myned i*n cartref, ein bir gartref^ 
Freg. xii. 5. Rbaid i bbb dyn by w fyned i breswylio i*r ty 
bwn^ da a dnvg, ben ac ieuangc. Efrwd ywr bywyd dyn« 
yn rhedeg i ddyfnderoedd difaol angau. Y rbai sydd yn 
awr yn byw mewn palasau, bydd raid iddynt eu gadael^ a 
myned adref. i*r ty hwii : a hwythau sydd beb le 1 roi eu 
penau j lawr, a gant dy o'r diwedd< < Mae wedi ei ragderfyna 
1 bob dyn, guuddo ef, cynghor yr'hwn a saif. Nis geUir 
•ymud y rbagderfyniad hwn ; dymaddeddfnas gall mar wolioii 
mo'i throseddu. Mae cyrohwysiad lob o*r gwirionedd &wq 
ato ei bun, yn cael ei osod allan yn y geiriau hyn ; *^ Myfi a 
wn y dygi di fi i farwolaetb^ Slc" £fe a wyddai fod yn rhaid 
iddo gyfarfod ag angau ; fod yn rbaid \*w gorph a*i enaid 
ymadael a'u gilydd -, y Duw a osododd y ddeddf hon^ a fyn yn 
sicr weled ei cbyflawni. Weithiau fe fyddai lob yn gwabodd 
angau i d<lvfod i'w ^ymmeryd ef adref i'w dy ie,bu yn debyg 
o redeg ;no cyn yr amser. lob vii. 15, "Am hyny y dewis- 
ai fy enaid ymdagu, a marwolaeth^ yn fwy na 'm hoedl/* 
£itbr yma y mae*yn f8(yried y dygai Duw e? yno; ie, ei 
ddwyn ef yn ol yn6,/el,y mae y gair yn arwyddo. Wrth yr 
-b^n y mae yn yroddai^os ei fod ynl)wrw> nad oes gcnym ai 
ddim bywyd yn y bytf^^^a, ond megys ffoaduriaidrhag angau, 
yr hwn sydd yn estyn ei freicbiau oerion i'n derbyn o*r grotb : 
ac ef cael o bonom y pryd bwnw. ond yn brin ddiangc o'i 
grafau^au, nis gallwn ddiangc yn bir: fe'n.dygir yn ol ato 
drnchefn, Fe wyddai lob byo^ yr oe^d^ wedi bwrw y draul^ 
ac yn dysgwyl am dano^ 



d by Google 



t 265 ] 

I 

ATHRAWIAETa. 

Rhaid i bawbfarw. 

£r bod yr atlirawiaeth hotf wedi ei chadarahau drwy brofiad 
yr hoU geQcdlactbaii . o*r blaen^ er pan aetb Abel i'r t^ rbag- 
derfynedig i bob dyn by w, ac er y g^yr y by w y byitdant feirw ; 
eto mae yn angbenrheidiol ymddyddan am sicrwydd marMr- 
olaeth, fel y bydd iddo gael ei argraffu ar y meddwl, a'i 
ystyrkd yn ddyladwy. 

Gan byny ystyriwch, yngyntaf, Mae dyi^lon wedi eu gosod 

dan anghenrheidrwydd anocheladwy i farwr. " Gosodwyd i 

ddynion farw unwaitb/* Heb. ix. 27« Y mae wedi ei drysori 

iddynt, fel y.mae rbieni ya tjysori i'w plant ; gallant ddys- 

gwyl am dino, ac nis gallant ei golH ; gau fod Duw wedi ei 

fwriadu ac yn ei gadw iddynt. Nid oes yma un ysgatfydd : 

*' Canys gan farw yr ydyni m yn marw," 2 Sam. xiv. 14. 

jtr na fyn rbai dynion gly wed am farwolaeth, eto fe gaiff pob 

dyn weled marwolaetb, . Psalm. Uxxix. 48. Cawr ydyw 

angau y bydd raid i bawb. ymajfiyd ag cf : rhaid i ni fyned i*r 

ymdrecbfa ag ef, ond efe a orfydd, Preg. viii. 8. '* Nid oes 

"un dyn yn arglwyd^iaetbu ar yr yspryd, i attal yr yspryd j ac 

nid oes gauddo allu yn nydd marwolaetb." Diau y caiff y 

rbai A fydd yn byw pan y delo Crist, eu newidol!, 1 Cor. xv. 

^1. Ood,cyffelyb i angau fydd y cyfnewidiad hwow, ac a 

ettyb yr un dyben. Rh%»d i bawb ereill fyned ar hyd y ffordd 

gylifredin, ffordd yr holl ddaear, Yn ail, Ystyriwn yr byn 

ay'n cymmeryd lie yn feunyddiol. Fe w6l pawb ** fod y 

doethion yn meirw, ^r ira ffunyd y derfydd am ffol ac ynfyd, 

Ps. xlix. 10. Mae digon o le ar y ddaear yma, er maint y 

Uiaws a fa arni o*n blaen ni : aetbant hwy ymaitb i roi He i 

ni, fel y rbaid i ninnau fyned ymaitb i roi \\t i ereill, Y 

mae talm o amser er pan ddecbreuodd angau drosglwyddo 

dyniOn i fyd arall, ae y mae torfoedd aneirif wedi myned vno 

eisoee ; eto y roae y fasnach yn myned y*mlaeu o hyd; ma« 

angaiu beuuydd yn mudo preswylwyr nevvyddion i'r t^ rlvagi- 

derfynedig i bob dyn byw. Pwy erioed a glywodd y bedd 

yn dywedyd, Digou ? .Y.mae y« cael er*s talm, ac eto y mae 

ya ceisio.' Y mae *r byd hwn yn debyg i ffair i^wr neu 

X 



d by Google 



266 Sicrwydd Marwolaeth. 

farcboad, lie mae rhai yn dyfod i mewn^ ac ereill yn niynea 
allan ; tra y mae y gynnuHeidfa &ydd ynddi mor gyramysglyd 
fel nas gvi^yr y rban fwyaf o bonynt i ba ddyben y daetbant 
yngbyd : nen, yn g|>ffelyb i dref a fyddo a'i sefylifa ar y 
ffordd i ryw ddinas fawr, trwy yr bon y mae rbai ym- 
deirhwyr wedi myned, rbai yn myned, a rhai ereill yn 
dyfod i mewn^ P^ft* ^'^f ** ^^^ geneiilaetb a ftymaitb, a 
cbenedlaetb a rati a ddaw : ond y ddaear a saif bytb/' Cenad 
anwrthwyDebolao.aDgbynimodiawn yw yr angao^ yr bwn tiis^ 
gellir ei droi hetbio beb wn@yd ei iieges> drwy rym y ca4ar»> 
drwy ddobr y cyfoethog^ na thrwy ymbiltau y tkwd. Ni 
pbarcba efe y penllwyd^ ac ni tbostriiria wrtb y babati diniwed. 
Yr byf a'l; So*d nis trechant ^ i ac ni ddichon y gwan-galon^ 
gael ,ei esgeuluso o'rrhyfel yma. Tn drydydd, T mae y 
corpb dynol yn gynnwysedig o ddefnyddiau diianedig> Gem 
ill. Ig. " Pridd wyt ti, ac i'r pricW y dycbweli.** Nid yw 
y rbai cryfaf oiid inegis ItesCri pridd crinioa ; bawdd i*w tori 
yn cbwilfrifi'. Nid ocs gan yr enatd and preswylfod wael^ 
tra yn y corpb marwol bwft 5' nid t^ o gcrig ydyw, ond t^ o 
glai } nis dicbon i'r parwydydd ehii bejdio'a malurio ymaitb, 
yn enwedig gan nad yw ei!^ sail ddim ar graig, eltbr yn y 
pridd } hwy a folurir yn gyht na gwyfyn, er bod y pryf bwn 
jidor feddal. fol y difethir ef ft cbyffyrdcBad bys, lob. iy. I9. 
Mae y defnyddiliti byn megis powdr gwn^ fel os syrtb y 
wreicbionen leiaf arnynt, fe*u gesyd ar dd:n, ac a cbwytb y ty 
i fyiiu : careg rbesinen^ uea dewyn mewn llaecb^ a da^dd 
ddynioo, ac a fwriasant eu tai o glai i*r pnd'd, Ois ystyriwn 
ansawdd a cbyfansoddiad ein cyrpb^ mor ofnadwy ^ rbyfedd* 
ein gwnaed; a pha fibdd y mde ein bywyd yn ymddibynu a^ 
ysgogiad rbeolaidd a sMuiylaidd y lUf-nodd, ac ar ibd irnaws- 
edd cyd^bwys yn y corpb ^ a bod gafc angau gynnifer o 
ddrysau i ddyfod i mewn ag aydd o cbwys-dyilau yn y corpfa ; 
ac 08 cynibarwn yr enaid a'r corpb a*ii gilydd> gallwn gasglit 
yn gywir tod rhy wbetb rbyfeddacb yn em bywyd nag $ydd yn 
ein raarwdaetb ; a bod yn synach gWeted I) web yn rhodio r 
fynu ac i wared ar byd y llwch, nag yn gorwedd 1 lawr 
yuddo, Pe nas diffoddid lamp ein beinioes drwy drats^ eto 
igorfyddai iddt ddiibdd o'r diwedd o eiisiau oleW. A pbetb yw 
y clefydaii b^t afiechyd yr ydym yn agored iddynt, ond rbag^ 
fedegwyr angau, sydd yn dyfcid i barotoi y fFordd iddo ?' 
Maeiit yn ain cyfarfod mor gyntcd ag y rhoddom droed At f. 



d by Google 



Sicrm4d Mofuxoiatih, 2^ 

^Idaear j gan fynegi i ni ar ein cychwyniad, nad ydym yn dyfod 
i'r byd bnd i fyned allan o hono dracbefn. Eitbr, yr un pryd, 
ma? rbai yn cael eu cipio yniaith ar drawiad ainrant, heb 
gael eu rbybyddio gan na cblefyd nac anbwyldeb. Yn bed- 
toerydd, Y mae genyni eneidiau pecbadurus, ac.am byny mat 
genym gyrph inarvvol : roae aagau yn canlyn pecbod, fel y 
mae 'r cysgod yn ranlyn y corpb. Mae yn rbaid i'r anwir 
farw, drwy eftaitb bygytbiad y cyfamniod gweitbredoedd. 
Gen. ii. 17- " Yh ydydd y bwytai di o bono, gan farw y 
byddi farw.** Rbaid .i'r duwiol befyd farwj tcl niegis y 
daetb angau i mewn drwy becbod, y cai jiecbod fyned allaji 
.drwy angau. Mae Crist wedi cymmeryd ymaith golyn 
angau ar eu rhan bwy, er na ddarfu efe etto ddiuystrio angau 
ei bun. Am byny, er ei fod yn glynu wrtbynt fely w^ber 
wrth law Paul, ni chaifT wneotbur iddyht diiim niwed : eitbr 
o berwydd bod gwabanglwyf pecbod yn mbarwydydd y ty^ 
mae yn rbaid ei dynu i lawr, a*i boll ddef nyddiau gael eu dwyn 
.ymairh, Yn olaf, Nid yw bywyd dyn yn y byd bwn, yn oj 
yr bjn a ddywed yr ysgrythyr am dano, ond ycbydig p 
Tad<iau oddiwrtb farwolaetb. Mae*r ysgrytbyrau yn ei ddar* 
jlunio megys petb gwag «c ofer^ byr ei barbSi^d, a cbyflym ei 
/ynediad. ' , 

Yn gif^iiaf, Petb gwag.ac ofer yw4)ywyd dyn : tra y byddp, 
j»ae yn diflanu ymaitb, ,ac wele, uid yw ! lob vii. 1 6, 
" Oferedd yw fy nyddiau*'* Os tybiwch fod lob drallpdua 
yn bleidgar yn yr acbos yjna, gwraiidewch ddarluniad Solo- 
mon ddoeth a llwyddiannus, o ddyddiau ei fywyd ef,Preg. vii, 
15. " Hyn oil a welais yn ny-ddian fy ngwagedd ^ b. y. fy 
nydiliau gweigion. Mae Mo&es, yr bwn oedd ddyn esgud 
lawn^ yn cymbaru «in dyddiau i gwsg, Ps. xc. 5. Y maent 
fel bun, yr iTwn ni sylwir arno ne$ byd do wedi darfod, Mae'r 
gymbarii^tb yn dra addas: yehydig o ddynion syV. dirnad 
bywyd yo iawn, nes y deffry angau hwynt ; yna yr yilym yn 
decbreu gwybod ein bod yn fyw. Treuliasom ein blynydd- 
oedd fel cbwedl,*' adn. p. Pan fyddo cbwedl wag yn cael ei 
hadrodd, fe allai yr effeitbia yobydig; ond pan ei gorpbener, 
fe'i bangbofir : ac felly yr angbofir dyn, pan el o cbwedl ei 
fywyd drosodd. Tebyg y w i freuddwyd, neu weledigaetb nos, 
yn mba un nid oes dim sylweddol; pan ddeffroer^ mae'r cwhl 
yn diflanvi. lob sx. 8. *' Efe a ebeda ymaitb megys breudd- 
wyd ; ac ni cheir ef : ac efe y ymlidir fel gweledigaetb nos^" 



d by Google 



268 Sicrwydd MatwolaetK 

Nid yw ond iDf ^is ymddangostad gwag i^eu ddelw 5 Ps. xxxix. 
•6. *' Dyn yn ddiau sydd yn rbodio mewn cysgod.** Nid 
yw dyn yn y byd yma, ond megis delw yn rbodio 3 nid yw ei 
fywyd ond delw o fywyd, gan fod cymmaint o angau ynddo. 

Os-edrycbwn ar ein benioesyn ei hamrywtol dymmoran, ni 
a*i gwelwn megis pentwr o wagedd. •* Gwagedd y w naebyd 
ac ieuengctyd," Preg. ix. 10. Yrydyrt yn dyt'od i'r 4)yd yn 
fwyaf diallel o bob creaduriaid : geill adar ac anfeiliaid 
ieiiarngc wn€yd rbywbetb drostynt eii bunain, ond maban o 
ddyn sy'n gwbl analluog i gynnortbwyo ei bun. Mae ein 
mabandod yn cael ei dreulio raewn pleserau gwae) a distadY, 
y rbai sydd yn myned yn ddirmygus gan ein meddwl gwedi 
byny. Blodeuyn yw mebyd sy'n gwywo yn fuan, le, blodeuyn 
a syrth yniaitb yn ebrwydd,- ysj^aid o amser ydyw yn mba un 
yr ydym yn fyrhwyll, )n ffdl, ac yn anystyriol, yn boddio ein 
bunain ag anirywiol fatb o ofercdd, ac megis yn nofio drwy 
genliif o bonynt. Ond yn ddiar^iybod i ni fe a & heibio, ac 
^e^e ni y*nghanol ein hoedran, wedi ein bamgylcbynu & 
chwmwl tew o ofalort, trwy yr bwn y raae yn rbaid i ni ym* 
balfalu : yna cawn oin bunain wedi ein bamgylcbu 4 drain 
pigog o anbawsderaii, rbaid i ni ymwtbio drwyddynt i alia 
cwblhSu amcnnwaith a bwriadau meddyliau mwy pwyllog. A 
•pbo mwyaf yr ymbyfrydom mewn onrbyw fwyniant daearol 
a gyrbaeddom; mwyaf o cbwerwder a brofwn wi tb ymadael 
agcf. Yna y daw benaint a'i boll ganlynwyr o wendidaii, 
poeni a blinder, P^sal. xc. 10. ac a'n gesyd i eietedd wrtb y 
*drws agosaf i'r bedd. Mewn gair, ** Pob cnawd sydd 
weilt/* Esay xl. 6. Gwagedd yw pob gorsat neu yspuid o*r 
einioes. " Gwfegedd yw pob dyn pan fo ar y gorei; (y'ng- 
banol ei oedran, pan y mae gwres ieueogctyd beb ei dreulio^ a 
goficiiau benaint beb ei oddiweddyd), Psal. xxxix. 5. Mae 
angau yn c^nimeryd rbai yntaitb yn eginyn mabandod^ ereill 
yn mlaguryn ieuengctNd, ac ci-eill yn eu llawnftrwytb j ycbyd* 
\^ a adewir i sefyll byd onis cymmerir ymaith o'r niaes fel 
j^d add fed : rbaid i bawb farw ryw bryd neu ei gilydd. 

Yn ail, Byr yw bywyd dyn ; nid yn unig gwpgedd yw, 
ond gwagedd byr-boedlog yw befyd. Yslyriwn, yn gintaf, 
pa todd y cyfrifir einioes dyn yn yr ysgrytbyrau. Gwir yir 
ddarfod weitbiau ei cbyfrif wrlh y cannoedd o flynyddau : ond 
ni chyrbaeddodd dyn erio^d fil» ac nt btiasai byny ond cwM 



d by Google 



SicTwpdd Marwolaeth, 26g 

angbyfart&I a thragy wyddoldeb. Yn awr, niae y cannoedd 
■wedi eu tynu i lawr i ugeiniau ; deg a thrtigain, neu hedwar 
ugain mlynedd ydy w eithaf ei byd, Psal, xc. lO. Ond jcbyd- 
. ig sydd yn cyrhaeddyd yr yspaid bvrnw o einioes. Anfyn- 
ycb y iBae angau yn uros i ddynion grymu gan benaint i gy<» 
ifsLTfod y hedd. Eto, fel pe buasai blynyddoedd yn ormod gair 
am y fath beth bycban a by wyd dyn ar y ddaear^ ni a'i cawn ef 
yn cael eigyfiif wrtb y ipisoedd^ lob xiv. 5. ** Rbifediei 
£soedd ef sydd gyda thi/* Ein gyrfa, fel gyrfa y lleuad, a 
. redir roewu ycbydig amser; yr ydym yn vrastad yn cynnyddu 
neu 'n treulio, nes y diflanom ymaitb. Eitbr mynych ei cyf- 
rifir o fesiir y dyddiau i a'r rherpy yn ycbydig 3 lob xit, 1. 
" Dyn anued o wraig sydd fyr o ddyddiau." Na, nid yw 
ond undiwrpod y'nghyfrif yr ysgrythyr, a h^mw yn ddiwr- 
nod cyflog-ddyn^ yr bwn a edrych yn fanwl pa bryd y daw ei 
ddiwruod 1 ben, i gael rboi beibid ei waicb^ adn. 6« ** Hyd 
oni orpbeno fel gwas cyflog, ei ddiwrnod." J6, mae yr ys- 
grytbyr yn ei ddwyn i waered i'r yspaid byraf o amser, gan 
ei alw yn foment, 2 Cor. iv» 17. *' Bin byr ysgafn gystudd" 
(yn ol y SaeVneg, cystudd dros foment) er para o bono o 
byd ein hoes, nid yw ond tros foment. Ond mewn man arall 
fe*i dygir i waered i radd is drachefn, ac nid yw yn bosibl ei 
ddwyn ddim pellacb, Psal. xxxix. 5. '* Fy einioes sydd megis 
diddym yn.dy olwgdi." Yn gyd-unol i byn y dywed Solomon, 
Preg- iii* 2. ** Y mae amser i eni, ac amser i farw ^ ond nid 
yw yn crybwyll dim am amser i fy w, fel pe na byddai by wyd 
Olid megis naid o*r brn i'r bedd, Yn ail, Ysiyriwn yr am- 
rywiol gymfaariaetbau i ba rai y cyffelybir byrdra einioes dyn 
yn yr ysgrythyr. Clywch Hezek'iah, Esay xxxviii. 12. " Fy 
pbrigfa a aeth, ac a symmudwyd oddi\ntbyf fel llaest bugail : 
t;orais ynvditb fy boedl fe! .gvvehydd/' Buan y symmudir 
lluest bugail 3 nis dicbon y dia'delloedd borfau yn bir yn yr un 
fan: felly mae einioes dyn ar y ddaear yma, buan yr a ymaitb^ 
(Jw^ ydy w. sydd beunydd ar waitbj nid yw yii segur gynn- 
^laint a moment, ebrwydd ei gweuir, ac ynay torir hi ymaitb, 
Mae pob anadliad yn edau yn y we hon 3 pan dyner yr anadl- 
iad olaf. gorpbemr y w$, mae efe yn trengi, ac yna y torir ef 
ymaitb, nid yw yn anadia mwyacb. Mae dyn yn gyffelyb i 
welltyn neu flodeuyn, Esay xl, 6. *' Pob cnawd (byd yn nod 
y cryfaf a'r iacbaf) sydd wellt, a'l boll odidawgrwydd fel 
bjodeuyu y maes/' Ma« y gwellt yn tyfu yn y boreu;, oqd 
- ' x%. 3 



dbyGoogk 



t270 Cwagedd Einlott thfti, 

yny pryrlnairn, gwedi ei dpri gan y pJadarwyr^ y m«e yn 
gwy wo : felJy y bydd dyn weitfaiau yn y boreu yn rhodio yn 
•«sinwyth i fynu ac i waered, ac yn y prydnatim y mae yn 
gorwedd yn gorph marw, wcdi ei daraw i lawj ag ergyd 
iiisyniniwtb gan un o arfau angau. Nid yw blodetiyn j^r y 
gorcu ond petb gvran a tbyner, a byr ei barbid lie bynag y bo 
yn tyfu : ond (sylwch) ni cbymberir dyn i fladeuy^n gardd» 
ond i flodeuyn y maes yr bwn y geil! 4;roed pob anifei ei 
satbru pan y royno. Felly y mae ein 4ioedl yn agored i fit o 
ddamweiiuau bob dydd, a dichon pob un o*r rliH'jiy ein tori 
jmaifb. Ond er y gallwn ddtangc oddiar y rliai'n i gyd, eto 
o'r diwedd y mae'r gweHtyphwn yn gwywo,a'r blorfeuyn bwn 
yn diflanu o bono ei bun. Mae yn cael ei gymmeryd yniaith^ 
*' r«l y derfydd y cwmmwl ac yr^ymairii," lob. vii. p. Mac 
yn yniddaogos yn fawr fel cwmmwl boreu/ ac yn darogap 
pethau mawrion^ ac yn codi dysgwyliad yn y llafurwr ; ond 
,pan gyfydyr bau1> mae'r cwmmwl yn gwasgaru.} mae angap 
yn dytod^ ac y mae yr dyn yn diflanu. Mae> apostol lag^ 
yn^gafyqy ewestiwn, ** Beth ydyw eicb einiocfs chwi ?" peg. 
if. 14. Clywch ei atteb ef ei bun, '* Tarth ydyw^ yr bwn 
«ydd dros ycbydig yn ymddangos, ac wedi hyny yn diflanij. 
Kid yw ond brau; ansicr, ac beb barbad. Y mae fel tti^^ 
yr bwn «ydd yn dyfod alkm o*r simne, fel pe lywyUai yr boll 
nefoedd ; opd ie*\ cbwelir yn fuan, ac nis gwei ir mwy : Mly 
yr ^ hywyd dyn* a j)ba le y mae efe ? Gwynt ydyw, lob vii. 
7. " Cofia raai gwynt yw fy boedl.** Nid yw ond awrf y^ 
«)yned lieihio, rliuthr byr, ^f wynt yn myned.ac heb ddych- 
welyd/' Psali hcxviii. 39. ffm lianadi sydd yn ^in ffi-oenau; 
fel pe b*ai yn wa»tad yn hfx^ i gymmeryd fei aden i fyned 
ymaitb; yn myncd ac yn ciyfod o byd, fel ymdeitKydri ; ne^ 
iddo fyned ymaitb yn .gwbl, «bob fod i ddycbwiefyd by4 Q|^ 
^yddo heb nefoedd. 

Yn olafy Pelh cyflym y w bywyd df n 5 nid .yln vtnlg gwagr 
^dd yn royned ymaitb ond mae yn eliedeg ymaitb. A ddarf^ 
i chwi erioed sylwi hior gyflym y rhed cysgod ar byd y llawr^ 
ar ddiwTRod cymmylog a gwyntog, gan dy wyllu yn ffdisym- 
mMh J manan oedd o r Waen yn brydfertb gan belydei-an yr 
haul, ond yn ebrwydd yn diflanu ? Cyffelyb i hyny ydyw 
einioes dyn ar y ddaear, canys efe a gtlia fel cysgod, ac ni 
saif, lob X5v.'2« JMae gwennol gwebydd yn dra chjflym :«^ 



d by Google 



% jsgoriad ; ar darewiBd a:BSf ant fe'i leAir o naill o€br y w^ 
i'r Uall ; eto '* ein dydiltaii oi sfcid^yDt iw gwenno) gwebydd/' 
jwD, vii. 6. M'OT gy^ym y teftir dyn drwy ainser^ i dragy^ 
' wyddoldeb ! Gwelwcb fely niae lob yn daiiuiilo cyDymdra 
tymmor bywyd, pen. ix. 25* '* A'm dyddiau i sydd gynt oa 
rhedegwr : ffoaf^t ynriaith beb weled datoni>*' adn. 26, " Aetb- 
.ant beibro. magU UoDgau btuuQ ; meg is yr ebeda eryr at ym.. 
4)ortb. Y Hiae efe yn tebyga ei ddyddiao i redegwr, rbedegVfv 
•traed.; cei^adwr, sy'n brysio i ddwyn newyddioix^ ac n»d erys. 
Ood pe bydd»i ocnadwr fel Abifiiaas, yn rbedeg heibio i Ciwi, 
naeein djddiati at yo gyftyoiacli nag ef; jcanys y maenc y^ 
#>i y oaaitb fel dyn y n Ifoi o flaen ei elyn a fo yn ei erly n ; yr hwn 
^a r^ a i boll e^ni^ eio mae ein dyddiaa jui yn rhedeg yn 
.gy^ymacb nag et. Ond nkidyma 'r c^bl. Kis gall yr hwn 
a fyddo yn .^angc am ei fy wyd, ddim fbedeg o hyd f mae ya 
rbaid iddo irei^iaii sefyW, ne4i orwedd, neu droi o'r neiildu i 
ryw le, megis y darfa Sisera i babelMael, i stdfymo ei hunj 
ond nid Jw ein bamser ni bytb yn gorpbwya. Am byuy fe'i 
cyfelybir i loogaa y rbai a allaat hwylio nos a dydd yn ddior. 
Jjbwys, nes iddynt gyrbsedd y portbladd : ac i longau buain, 
lloBgan BWyddus, yn y rbai y mae dynlon yn cyrbaedd y porth. 
laidd dymnool gyd& brys; neu, longaa difyrwch, y ibai ^ 
bwyiiant yn gylymacb na llongan llvrytbog. Etc os palla j 
gwynt, maegyrfay^l^ng yn cael ei lluddio: ood mae ein 
^iDser ni yn wasted yn rhedeg d frfa'giycU chyiiymdra. Ai^ 
byny fe*i cyinberir i eryr yn ehedeg j nid ag ebediad cy ffrediji 
ycb«raitb, dblegid nad'yw byny yn ddigonol i ddangos mor 
gyByro yw ein dyddian ni^; eitbr megis pan fyddo yn ebedeg 
atei y8gly(aeth, yr byn sydd neiUdnol o wisgi. Ac fel hyn^ 
i'e fel byn yr e[bed ein dyddiau yinaitb. 

Gwedi i ni fel byn draethu am aogan, gadewch i ni dynu 
addysg oddlwrlbo tiia^ at ganfod ^wagedd y byd ; a sefyll i 
ifynii gTd^bodd]onrw:yddac'«mynedd cristionogol dan el boU 
.drallodao-a'i anbawsderali ; gan farwb&n ein chwantau.; ac 
jinlynu wxtb yr Arglwydd,o jwyr-fryd calon, j'x^wjoih pob 
jiery^on ; a pliarotoi i gyfarfod l^g an^au. 

Ac yn §yntat, gadewch i wi yma edrycb, M mewn drycb, 
i ^<9eled gwagedd y byd, aV byn oM. sydd yndtfo, pa ra: y mae 
dynion yn eu prisio ac yn <;a pnrcbu gymmaitit -, ac f4ly yn 
ymsercbn ynddynt. Mae 'r cyfoethog ar Uawd y naill mor 
ddy&l aV Ball y'^nghy lob y byd bwn^ vaunt ya fienlinio4dd.0. 



d by Google 



27% Dryth i tceled gwagedd jf byd. 

tto nid yw ond duwo glut: maeot yn cariry gwagedd corpbol 
hwn, gan redeg ye awyddus i <idal y cysgod. Mae'r cyfoethog 
yn cael ei wa»gii byd fam yn' ei frcichiau ; a'r tlawd yn 
ymflino ei huii wrtb ei ddilyn yo ofer. (Pa ryfedd os gorch- 
fyga gwendidaii y byd ni, gan ein bod yn ei crlyn mor €gr, 
byd yn nod pan y mae yn gwgu arnom ?) Ond edrycb tu S'r 
bedd, O ddyn. ystyr a bydd ddocth ; gwjando addysg angau ; 
a dysg, (I.) Kr i ti ymaflyd yn y byd mor ddjfogel ag y 
mynych, bydd raid i ti oHwiig dy afaelo bono y(i y diwedd, 
Er i ti ymlwytbo fl ffrwythau y ddaear ; eto fe syrth y cwbl 
ymaitb pan ddclych di i ymlasgo i'th dwll, y t> »ydd dan y 
ddaear, ,rhagdcrfynedig i bob dyn byw. Fan ddelo angau, 
rhaid i ti gana yn iach am byth inh feddiannau yn y byd 
hwn : rbaid i ti acUel dj olud i arall j " ac eiddo pwy fydd y 
pethauabarotoaist?" Lac xii. SO, (2) Bydd dy gy ff an o'r 
pethau hyn yn ycbydig iawn cyn bo hir. Pe gorweddit ar 
y glasvrellt, ac yme8tyu o byd gybyd, ac fedrych 61, dy gorpfa 
ar y llawr pan gyfodit, gellit weled pa faint o*r ddaear ynia a 
ddaw i'th ran yn y diwfdd. Ysgatfydd ti a gai arch ac amdo : 
Olid nid ydwyt yo sicr o hyny : llawer a chanddyut amledc^ 
ogyfoeth, ni chawsant gymmaint a hyny yn y diwedd, pan 
aetbant i'w ty newydd yn iihir dystawrwydd. Ond beth 
bynag am hyny ni wiw i ti ddysgwyl dim ycbwrancg. Qwers 
siomedig a roddes Saladine, i'w filwyr wrth farw. £fe a alw- 
odd am ei fanerwr, ac a archodd iddo gymmeryd ei amdo ar 
flaenei waywffon, a myned allan i'r gwersyll gan ddywedyd^ 
nafeddaiefe yn awr o'i boll oresgyniadau, goruchafiaethau 
a'i fuddugoliaethau, onid y dernyn bwnw o liain i orcbudttia 
ei gprph i'w gladdu. Yn olaf, Cyfaill tywyllodrus ydyw y byd 
hwn^ a id y dyn yn yr dmser rheitiaf, ac a ffy oddiwrtho 
pan y byddo ganddo f^yaf i'w wneuthur. Pan fyddycb yn 
gorwedd ar wely angau, nis gall dy boll geraiot na th gyfeillion 

' mo*th waredu; nis gall dy boll gyfoetb mo'tb ryddbau, na bod 
yn oJOFerynoi i'lb arbed dr©8 ddlwrnod j na all dros awr. le, 
yo mwyaf o dda y byd yma fyddo geayt mewn meddiant^ 
mwyaf fydd dy drallodyn debyg o fod wrtb farw : canys er y 
dicbon i un fj' w yn fwy oyfleus mewn palas nag mewn bwthyn, 
eto fe all farw yn esmwytbacb yn y bwthyo^ lie nid oes 

^anddo ond ycbydig iawn i beii iddo hoffi bywyd, 

Yn ail, Dicbon fod yn ystdr-dy.ofoddlourwydd ac amynedc^ 

Tr Cri8tion dan groesau a cbolkdion j byd. Mae d^ya 



d by Google 



YstSr^dy o foddlvnrwydd ac amynedd: 27$ 

^ymhwysiad o*r atbraTvlaeth hon yn feddyginiaeth rbagorol yn 
erbyn anfoddlonnvydd^ ac a rydd lawer o csniwytbdra i gklon 
deriysglyd. Pan gafodd lob lawer o golledion trymion, efea 
eisteddodd i lawr yii dawel gjda'r myfyrdod birn, lob. i. 21. 
" Noeth y daethnm o groth fy mam, a noelb y dycbwelaf 
yno. Yr Arglwjdd a roddodd, a'r Arglwydd a ddygodd 
ymaitb ; bendigedig fyddo enw jr- Arglwydd.*' Pan y dygo 
Rbagluniaetb ddarfodedigaetb neii ba^nt i blitb eich anifeil- 
laid, naor barod ydvcb i anfoddloui ac i rwgnacb ! ond yetyr- 
iaeth ddif rifol ocb marwoldeb eich bun i*r hyn mae genych 
gymbortb nodetiig oddi^-rtb y cyfryw uchlysuron) a all fod o 
ddefnydd tuag at ddystewi eich acbwynion, a thawelu eich 
ysprydoedd tcrfysglyd. Edrycbwcb ar y ly rbagderfynedig i 
bob dyn byw, a dysgwch (1.) Y bydd raid i cbwi xldyoddef 
cilgwtbiad cbwenvach na cbolli da bydol. Na lefwcb o ber- 
wydd dyrnod ar y goes ncu*r fraich j canys cyn bo hir cbwi a 
gewcb ddyrnod hyd adref i'r ga^on. Dicbon i cbwi golli eich 
pertbynasai! anwylaf : geiil gwraig golli ei gwr, a*r gwr golii 
ei wraig ; geiil rbi^ni golli eii plant anwyl, a*r plant golli eu 
»bieni. Eifhr os dj^gwydd yr un o*r profedigaetbau byny i 
cbwi, cofiwch y bydd raid i cbwi oVdiwedd ymadael a'ch 
bywyd eich bun ; a pha bam y grwgnacb dyn by w > Galar, 
iii* 39* Y mae yn fuc^ciiol yn wastad, pan mewa trallodion, 
i m ystyried pa faint y gallasai ein cyflwr ni fod yn waetb nag 
yw. Hetb bynag sydd we<li darfod am dano, neu wedi ei 
gymmeryd oddi arnom, trugereddau 'r Arglwydd ywna ddarfu 
am danom ni ein'bunain, adn 22.^ (2.) Nid ydyra ni i fod yn 
y byd yma ond dros enyd fecban o amser. ]Nid yw ein 
hangbenrbeidiaii dros byny o enyd ond ychydig : a pban ddelo 
angau ni bydd arnom ni eisiau dim o'r petbau byn. Paham yr 
anmbwyiia dynion eu penau k gofalon, gan ofalu dros dranoetb 
tra nas gwyddant a fydd arnynt eisiau dim dranoetb a*i peidio } 
}!jT bod y lluniaeth a berotodd dyn i*w daitb y'mron wedi dar- 
fod, eto nidoesarnofawrgyffroosbyddyn meddwleifodynagos 
Twgartref. A ydych cbwi yn gweithio wrib ganwyll, ac a oes 
petb or ganwyll beb losgi } Fe altai nad oes dim mwy na 
byny o dywod yn eich awr-wydr ; ac os felly, ni bydd arnocb 
fawr achos am dani. [3.] Y mae genych faterton o fawr 
bwys yn galw am eich gofal. Mae angau wrth y drws, 
gwiliwch golli eich eneidiau. Os tyr gwaed alien ar un man 
oV corph, arferir agor gwythien mewn man arall, i droi 
rhediad y gwaed, ac felly i'w attal. Fel byny y mae Yspryd 



dbyGoogk 



274 Ysi^'-dy o foddionrwydd ac amynedd* 

Dnw weithtau jn iachfiu dynion o*tt gofidiau am betfaati 
daearol, drif y agor gwytbien y galon i waedo o hcrwydd 
pechclid. Ped htm ni yn dilyo petban ncfol yn fwy egnVolj 
pan na byddo etn helyation hydoi yn llwyddo, di a enailkin 
felly fantais ddwbl : fe fvrrid ynakh ein goiki bydol, 9C fe 
*cbwancgid ein trysor goreu. (4.) Ni pbery croesau o'r falb 
yma yn bir. Cyn y Uo bir, fe gleddir gw^n a givg y byd 
y*l^byd mewn tcagywydilol angbof. Fe A ei weniadau ymaitb 
M ewyn ar.ddinfr; aM v^g mcgis yr Apigyn o ocbr dyn. Mae 
amactr yn ebedeg yniatCh ar mdeoydd cyflym, ac yn cymmeryd 
.ein cysur daearol a*n CFoesan befyd ymaitb \*vv gauiyn ; ni ddayr 
fia'r oaill na'r Hall i'n dilyn i*r t^ rhagderfynedig i bob dyn 
byw« lob, iii. 17- '* Yno yr annuwiolion a beidiant d*a 
jcyffro 5 ac yno y gorpbwys y rhai lluddiedig." adn. 18* *• Y 
rhai a garcbarwyd a g&nt yno lonydd yngbyd ; ni cblywant 
lais y gor^<ryniydd," adn. 19. " Bycban a mawrsydd yRO; 
,a> gwas a ryddhawyd oddiwrtb ei feistr,* Teflwcb eiclji 
golwg ar dragywyddoldeb^ a cbwi a wehvch nad yw gofidiau 
yma ond dros funud awr. Y gwirionedd y w/fod ein baniscr 
yn y byd ynia mot fyr fel nas caniatIL i'n llawenydd na'n 
gofidiau gyrbaedd perffiatbrwydd. Am byny, bydded y liiai 
iiwylant, megi^ beb vylo^ aV i^ai a lawenhAnt, me^is facb 
Jawenhdn, &€. 1 Cor. vil. 30^ Si* (5 A Fe rydd angau bawb 
yn gydradd. Caiff brenin a obardotyn drigo yn yr un ty. 
^an ckklont 1 ben eu taitb ; er bod eu croesaw ar byd y fibrdd 
yn wabanol iawn. ** Bycban a oiawr sydd yno^*' iob. iii, 
19. Yr ydym yn y byd yfna niegts ar cbwareufwrdd : nkl 
yw o fawr bwys pa un ai ar wedd tywyspg^ ai gwladeiddwr y 
cbwareuo dyn ; canys wedi yr ^1 y cbwaren drpsodd, rbaid i 
bob nn fyned tu bwut i'r Den, heb ymddangos mwyacb. Yn 
alaf, Os nad ydwyt yn Ngbrist j pa falb bynag yw dy 
gystnddiau yn biesennol^ mae traUodion mil gwaetb yn dy 
aro8 mewn byd arall. iFe dry angau dy groesau yn fellditbion 
dtgymmysg ; ftc yna, O mor liawen a fyddit pe cait ddycb- 
welyd i'tb hen gyflwr cystuddiol^ ap y prynit ef am y f)ris a 
fynid, pe byddai . yn l>os)bi cael y cyfry w ddychweliad. Os 
ydwyt yn Ngbrist, bawdd y gelli ddwyn dy groes. Angau a 
rydd derfyn ar dy boU drallodion. Os na cbaiff dyn a fyddo 
«.r ei daitb ymgeledd cy^arus lie y byddo yn llettya dros nos- 
waith, nid ymfiina lawer am y petb ; cblegid nad y w i aros 
yno, nid ei gartref ydyw. Yr ydycb chwi ar y ftbfdij i dragy* 
wyddoldeb } na ofidiwcb os cyfarfyddwcb k pbeth caledi yj» 



d by Google 



i attal ikwantau. 2/$ 

f^^esifa J byd yms. Na thraltpder chwi o berwydd nad 
ydyviF mor dda arnocb chwi a rhai ereill. Y mae an dyn yit" 
yn ymdeitbio k ehorsen yn ei law *, tra, ysgatfydd, nad oes 
^an ei gydymalth onid ffon gyfFredin, n^u wiakn : y naiU' 
nea*r Hall a wDa*r tro. Ac nid yw a nemawr bwys pa un a 
ddaw i*eh rban chwitbau : fe roddir pob un o*r neilldu paif 
^Idelocli i ben y daith 

Yn drydydd, Dtcbon fod yn foddlon i ffrwyno ac i attal 
pob math o chwantaa, yn cnwedig y rhai" pertbynol i'r cofph. 
Ymweliad difrifol ag angau oeraidd, ac angbysbell annedd y 
bed d^addichon fod yn fuddiol i ddarostwng cbwantau. 

laf, Dicbon fod yn foddrol titag at leibdu gofal angbyiDedr-> 
a! dynton am eu cynih j yr byn ay'n andwyo en^diau Ilawer-* 
oedd. Y mae y gofynion byn, aef, lietb a fwytAwu ?^ Beth 
a yfwn ? ac a pha betli yr ynHldHlachvn ? yn fynych yn attal 
fbal ereill o fwy pwys i ddyfod i mewn, sef, A pha betb y 
<)euaf ger bron yr Arglwydd ? Mae yr enaid yn cae! ei rodJi 
ar.yr arteitb-glwyd i alteb y cwestiynau distadi byn mewh 
pertbynas i*r corph j tra y mae .ci gyflwr tragy\^yddol ef ei 
bun yn cael ei esgeuluso; EithrQ! paham y mae dynion 
iaoT draffertbus yugbylcb cyweirio y bwthyu adfeiliedig j gan 
adael y preswyl^dd i waedu i farwolaetb o'i archollion heb na 
gofal na gofid ! Pabam y gofalwch gymmaijst am y corph, 
gan esgeulnso acbosion yr enaid anfarwol ? O ! na fyddwcli 
mor bryderns am y pethau a wasanaethant, eicb cyrph yn 
unrg 3 canys cyn ho bir, fe wasanaetba tywyrcb oerioo y 
ddaear y cefh a'r bo! hefyd. 

2tl, Pe ddicbon drfarostwtig eicb balcbder mewn rbagorol- 
deb corphorol, y rbai y mae dyn fiFol yn dueddol o ymflrostio 
ynddynt. Nac ymfafcbVwcb yn mlodsu eieb ieuengctjd, 
ObYegid tra yr ydych yn hoywder eicb einioes, nid ydycb ond 
Addfedu i fedd ; ac angau a rydd yr ergyd marwol, heb ofyn 
1 neb ei oedran. Nac ymffrostiwcb yn eicb nerth, fe dder- 
fydd ar fyrder, pftn na fyddwcb yn gallu troi yn y gwely j a 
hydfl* raid iwch gael eicb carlo gan eich cyfeiliioh trallodus 
i*cb bir gartref. A phetb a dycia bod genych gorph iacbus ? 
Nid yw angau bob amser yn dyfod i mewn yn gyntaf He y 
dccbreuo guro gyntaf wrth y^ drwsj ond y mae yn cyflawni 
cymmaint o orcbwyl ar rai mewn ychydig oriau dg a wna efe 
ar ereill mewn llawer o flynyddoedd. Na phrisiwcb eicb 
hunain o berwydd eicb tegwch, yr bwn a dderfydd yn y bedd. 
Psalm xlix. 14. Cofiwcb y cyfnewidiad a wna angau ar yr 



d by Google 



276 Fftwyni atialchwaniau, 

wyoeb tecaf, lob. xit. 20. " A cban newidio ei wyneb cf, yr 
wyt ya ei ddanfon ef i ffordd.'' Gwna angau y prydfertbaf 
mor atgas nes y bydd yii angbenrheidiol ei gladdu allan o'r 
golwg. Pe gallid defnyddio drych yn y t^ rbagderfynedig i 
bob dya byw, fe fyddai yn ddycbryD i'r rbei'oy sydd ya avrr 
yn edrycb yn eu drychau yn amlacb nag yn eu Biblau. Ac 
er gwtsgo 'r corph yn barddwycb j nid y w y diilad gwycbaf 
ond arwydd o*n pecbod a*n gwartb ; a chyn bo hir^ fe*u 
newidir am anido, yna y bydd y corpb yo w)edd i bryfed. 

3ydi\, Fe eill fo^ yn attaliad grynius ar gnawdolrwydd ac 
anlladrwydd, 1 Petr. ii. 11. " Yr wyf yn attolwg i chwi« 
megys dieithriaid a phereriDion^ yoigedvTcb oddiwrtb chwantau 
cnawdol, y rbai sy'n rbyfela yn erbyn yr enaid.*' Y mae ya 
anb ^wdd peri i goed gwlybion gymmeryd Un ; a pban yr 
ynigynimcro y tdu ynddynt^ mte yn hawdd ei ddiffodd. Mae 
cnawdolrwydd yn gwneutbur dyn yn dra angbymh^ys i ym* 
pymdeithasu S Du^, ac yn foddion effeitbiol i ddiffodd yr Yspryd^ 
Angbymmedroldeb mown bwyta ac yfed sydd yn andwyo 
corpb ac- enaid ar unwaitbj ac yn prysuro angau, tra ar yr 
un pryd y nme yn gwneutb^ir dyn yn eithaf anmbarod i'w 
gyfarfod. Gan hyny *' edrycbwch arnocb eich hunain rhag 
ic\) calonau un amser drymb&u trwy lytbineb a meddvedod^ a 
dyfod y dydd bwn\v arnocb yn ddisymmwth/' Luc xxi. 34. 
Ond O, inor fynycb y mae> enaid yn cael ei wanu 6 pbicelJ, 
tra yn boddio cbwantau } Dyma*r drysau y mae dinystr ya 
dyfod i raewn. Am byny lob a wnaeth ammod Sl'i lygaid, 
pen xxxi. 1. " Ff6s ddofn yvir genau gwragedd d'leithr: y neb 
y byddo yr Arglwydd yn ddig wrtbo, a syrth yno^ Diar. xxii. 
14-. '* Yr hwn sydd yn tybied ei fod yn aefyll, edryched na 
-syrtbio.*' Gocbelwcn anlladrwyddj dilynwcb ddi.veirdeb yn 
eicb gwisgiad, eicb geiriau, a*ch agweddau. Cigfrain dyffrya 
cysgod angau a dynant y llygaid anilad yn y diwedd : ac yn 
y diwedd fe ddystewir y tafod anniwair a^an yng^Iad dys- 
tawrwydd: a. pban goBeidio yr angau gwgus y cocpb yn ei 
freicbiau oerion^ fe lonydda gwr^s chwantau cnawdol am 
bytb. 

Yn ddiweddaf, Mewn gair, fe ddicbon luddias meddyliau 
bydol, ac ar uii dyrnod d^rawo i lawr cbwant y cnawd^ 
chwant y Ilygad, a balchder y by wyd. O ! os rbaid i ni 
farw, pa bam y byddwn fel hyn } pa bam yr yiiym mur hoff o 
betbau timmarol^ mor awyd(fus am eu cael^ mor avrcbus am 



dbyGoogk 



Fftwpn i atialchwantaui . 277 

en eofleidio, ac mor drallodus am eu colli > Goddef^cb i mi 
gyfarcli y bydoUddyn gydft' ^o^wg ar y t^rhag-derfynedig i 
bob dyn bjw, y'ngeiriau Solomon, Diar xxiii. 5. " A beri 
di i*tb tygaid ebedeg ar y peth nid yw? canys golod yn dd;au 
a gymmer adenydd, ac a ebeda ymaitb megis eryr tii a*r 
^hr.*' . Nid y w golud a pbob peth daearol ond gwag-degwch • 
nid y'nt ond y peth nad yw. Nid ydypt yr hyn yr yrhddang- 
osant eu bod ; nid ydynt ond gwagedd wedi ei oretiro, yr byn 
»ydd yn tvryllo y llygaid. Wrth eu cymharii, nid ydynt 
ddim ; maent yn an^eidrol fwy diddym a disylwedd nag ydynt 
9 fod sylweddol^ ar y goreu. Beth ydyw'r byd a'r byn oil 
sydd ynddo ond dull neu ymddangosiad teg, tebyg iV hya a 
Wna dynion ar cbwareu-fwrdd, dtdl yn niyned heiblo ? i 
Cor. vii. 31. Nid yw rbwysg breniiiol ond coeg-ymddangosiad 
neu welediad, yngbyfrif Duw, Act xxv. 23. Yr enw goreu" 
a.fedrant gael, jwpcthauda: ond, deliwcb 8y!w,''mai pethan' 
da y dy.n aanuwioi ydynt, Luc xvi. 25. Coffa, meddai Abra- 
ham yn y ddammeg wrth y gwr goludog yn uffern, i ti dderbya 
dy wynfyd (yii ol y Saesoneg, .petbau da) yn dy fywyd. A 
da y gall dyoion y byd alw y rbai'n eu petbau da j canys nid 
oes dim daioni arall ynddynt, yn eu cyicb, nac yn peitbyn 
iddynt. Gan byny, a osodi di dy lygaid ar y fatb wag dduUiau 
ac ofer-dybiau ? a beri di i*th lygaid wibio ar eu hoi, fel f 
dyjredic ? a gaiff calonau dynion ebedeg allan drwy eu Hygaid 
ar ol y rbai byn, M aderyn ysglyfaethus ar ol ei ysglyfaetb i 
Os gwnant, gwybyddapt yr cbed y rhai'n yn y diwedd mor 
gyflymed oddiwrtbynt ag yr ehedodd eu llygaid erioed ar eu 
hoi Ivwynt : yn debyg i baid o adar hardd-blu, a ddisgyno ar 
^ dyn ffol ; y rbai pan elo i geisio eu dal fel yr eiddo ei bun, 
yn ebrwydd a gymmerant eu hadenydd, ac a ebedant ymaitb^ 
gan ddiagyn ar dir ei gymydog er ei siomedigaetb, Luc xii^ 
20, '' O ynfyd, y no« hon, y .^ofydant dy enard oddiwrthyt*- 
ac eiddo pwy fydd y petoan a barotoaist V* Er nas gwneWch 
cbwi adenydd iddynt, fel y gwna llawer ^ hwy a wnant aden- 
ydd iddynt eu banain, ac a eijedant ymattb : nid fel aderyn 
d6t a fyddo yn y ty, y gellir ei ddal drachefn j nac fel bebog 
a ddengys pa le y mae wrth swii ei glychau, ac a elwir yn ol 
% offecyn denu 5 eitbr fel eryr, yr.hwn a ehed yn esgud o'r 
gol^9g, ac nis getlirei alw yn ol. Ymattal rbae: edrycb ar y 
petbau byn, O ddyn marwol ! nid oes uq rbeswm 1 ti osod 

y ^ . 



d by Google 



^S Annogiwik i i§mi mth GfU* 

cly lygald aroptn Y mae y byd b wn M iffosly (AfH^lMNNil^ 
ar y nordd i dra^^fvryddoldeb i*r bwD-yr wyt fgk feiUiiAi ¥ 
taae y iittbau kju y o gfve'mi Ul yi: un uiodd a g^ialdo|^» jl 
gwetty Ua yrwyt yn UeCtya : y maeDt JiQ- gvv^UiO' aiHtatiMt 
byddycbyoo; a phan iyddych yn myaed yaMHlli«,liW9ia'*Uli 
"bebryngaot at y drws. Ond nid eiddot tt- owboiiytiti ain 
ddeuant yinaith gyd& tbi 5 eitbr troaat ym ol 1: weititir ar 
ddyaithriaid ereiil, megis y gvasaatbaDt acoait titbau* 

fn bummedg Dicboo fod yA' fuddioi fal aiioogaalbi CwriiM)^^ 
au CrifttioQQgol, i ly^Qll^rtb GBSt^^i lyiitt w«tb eiwirioft^ 
addaUf ac ii aro«' yo ei fiyirdd } er |K>b piatb a ddyodd^fotikt 
ittrrtb wji«u)tbor felly. Hyn.fl^ fyddai yo foddioa- i kib&u o€iif^ 
d^nj yr hwn sydd yn dwyn mag^ i *' Pwy wyt ti, td fP o&m^t 
^ya yr bwn fydd marw?'* £sayH. 12» fidryob ar< crlidwyr 
megis darnaabreuoiifO g\aa, jthu a wnelr yn eharilfriw s a« 
Tpa y cyfrifwcb bwynt fdl gelyaion marwal, arsifyd pa mlib 
dderfydd yn fuan q dir y. rbai byw gyda bwy eu^biMiAiiik^ Maa-. 
ystyriaetb ddifrifol o fyrdra> eln beSaieaa^a^sierwyddttia oaaB«ai» 
olaetb, jn dysgu i nl, oa tbft] yr boJi alw a eaniUwo drtir^r 
ifFtbgilio, ddim yn y byd mewa^iirr <> gjT^ytigd^i'f nid yvr y«i 
wertb myjied o*r ffojrdd i*w gaisio : a*r path y gwrtHoiom ei 
ollWog er ipwyn Crist, a gyaimeriv 3^gatfyddr oddiarnoui ym 
faao gan aogaa. Ond nia gallwn bytb ei oUwiig teor ao^^ 
Ybydeddos, ag yn acbos Crist a'i-e€angyl : canys pa ogvinifpt 
y^ i cbvi ymwrtbod iCf hyii ott a fedd4»cb ya y byd;, |Mi» y 
eymmero Duw bwynt oddiaf«H>cb ^ aogaui bofkUoo/aari 
beidio ? Mae*r ystjf riaef b^ y«Ra^ y n^ddigpit ar ^i r na ddibrtdar' 
bywyd ei bunan, a dewis ytnadaelajgefyncbytracb natpbaobttw 
jn fedd dynioa ddim ycbwanag i'ta laneuttHiF na dtymaKayib 
oddianiom ein by wydi y« hwo ma*gallfm'aiigadw y»btr».FaK 
tfdunai yr boll fyd i'a be]pt>.i a4tal<. )v yspryd*. Ac^ i gaa a '' 
loeddwn ei roddi i fymi. I Dd<Mvv pan y gaU w ei anv dano, tit 
iunddiffy/i ei anrbyded^ • al^ a^ ddioboa ei gyaneryd odda^ 
Arnom ffardd arallf fel f govftl I biHivrjIiyf brvm wiffmufk^ 
losgi er nwya Criat, aitba ^wedi liyayi: a» l€i8gvi<yd<|pi» dter 
daaiweintol yn ei d$ ei baoi- 

yn' ddiweddafi f% aU fod fn feddloa i-H* symbylii a^n- eyttlK- 
heU i barotd er%B' Riarw. Yaij^amdh^ 1(1^.) Y hydd aiok 
eg^&vr tragynfydijlol yti ol y cyflwr y» nhia aa y bf ddwell 
ivrth £arw ^ fe egyr ai^aa y di'wa i cbwi oaill ai i*r nef ai i 



d by Google 



rOiByplemyn » tevik yji wrw, ni ddichon yrlidll fyd roddi 

i>ywyd:id€b^fei:kefff :ac«s%yM«Mirw dyn alfen o Gri<t;nretm 

usyftvrrdiiid^Qiwdljerliji, «id 'oes «otoaUb tim dano m^achyti 

lArtfgywyrfd. *(2.5 ¥^fcy«wefe yn (ItHfrifbl, beth^ydyw myned 

i»iyd amH, tfyd y«prydoc(ki, %m yf bwn tJ» gwydtJom ond 

yohyAig ia^««. dlor frawyehits y^wiiddynkwi troain ym- 

iddyild<nilgy8pry^ion«;fn 7 byd Wn ! ac mor srswydus yir 

«fod{%fii<Ni yn ««|tfm»ffry8tio yumtth i fyd arrfl tcb Mrybod 

inadidia4itfjd>fydd«««yradeitibi0n<yD ofei o«»oedd. Byddwn 

^dyf«l'gao»byDy 1 wpewtlitfr a efewanegu ^etn cydndbyddiaetb 

ang Afgiwydd 7 «wlaa h^iio. -(8.) ^id oes gf nym wid'byr 

;»deg i ^burotm €ffcyn ftfigatti gan byny, yn awr neu bytb, 

.»oblegidgwelwnyr ft»yf 'awaeraebeimodwyd i yiribardtoi yn 

tfnanlieJbk)* f^g. ». lO. •^ iBefli feyimg a ymafael dylatr 

"ynddo Tw wneutbur, gwna «Hh ^bdH egdi : canys iiid ocsna 

^^wakb, «a<dychyBimy^4 na gwybo<!aeth, na docthin^b, jrn y 

ibedd, »e yr wyt ti yn myo«d." Pa fodd y gallwn ni *fod yu 

««gifp, B'^tenymgymittafnt o wdith 'i'w •wneafbur, 'ac mcjr 

iWied O'amf er ^toag «tD ? Bitbr os nad yw yr amaer ond byt^ 

'«r4)od7'gWttitli o ymbarotm ai^yfi angan yn wa5th caled^ 

HMO niqiibery ddim yn'bit. 'Mae cysgfidau '^r bwyr yn peri i'r 

iMxrmr'Wtkh^ yn siriol ; gap w^bod bod yr amser ger Haw, 

4Mnygelwtr -ef imewn oddfwrtb cl orflbwyl. (4.) y ma* 

flawer o'n bamser-byr Wedimyned beibio woes 5 ac nia gaQ 

yr ieuaogaf o bonom ddim sicrban fed cymraainto'i amser yn 

o\, ag sydd JRsdi ^m^uad eMkio. Nid .yw«n4amser yn y 

bydondmegis rbagynyadrodd byr i dragy wyddoldeb bir 5 ac 

y mae llawer o'r cbwedl wcdi ei bedrodd yn barod. O ! oni 

cbawn ni ddyblu ein diwydrwydd, o berwydd bod cymmaint 

o'n bamser wedi ei dreolio, ac mor lleied o'n gwaitb mawr 

wedieiwneyd? (6) Y maCr amser prescnnol yn ebccteg 

ymaith : ac nis gallwn ni alw yn ol7r amser a aetb beibio, 

mae bwnw wedi canu yn iach i.ni am byth : nid oes fodd ail 

ennyn y tan fyddo gwedi llosgi yn lludw. Nid eiddom ni y w 

yr amser sydd i ddyfod ; ac nid oes^enym sicrwydd am ran 

o bono pan y delo. Nid oes genytn ddim a allwn alw yn 

eiddo i ni ein hunain^ ond yr eiiyd prescnnol) ac y mac bwnw 

yn ehedeg ymaith : pa bryd y daw ein bamser i ben, nJa 

gwyddom. Marw sydd raid 5 ond pwy a all fynegi i ni 

pa bryd ? Pe buasai angau yn cadw rhyw amser gosodedig 

i bawb, ni baaaai dimperygl i-ni gael ein dal yn ddiaymwib 

Digitized by VjOOQIC 



580 Swmbv>l i gymhell paroidad erhyn kngc^, 

ganddo : ond y mae dygwyddiadau beuoyddiol yn dangos i m 
nad oes dim o'r falh herb. Ni ftd cysjiod floedig ein hoedii 
ni erjyd i segura. Mae r afonydd yn rbedeg yn biysur i> mdr 
o*r lie y daethaut j ond nid nior brysur a^ y mae dyn yn tynu 
iV pridd o> hwn y daeth efe. Ffrwd amser ywV flrwd 
gyflymaf, \ hmn y rbed oil i dragywyddoldeh. Yn olaf, 
Os unwaith yr k angau & ni ymaith, nid oeis dim dyfod yn ol 
dracLefn i wellAu ein materion, I<»b xiv 14. •* Os bydd gwr 
marw, a fydd ete byw drachefn V Mae marw yn betb nas 
■ gailwn gael prawf ohonoj peth ydyw nas^allwn ei wneutbur 
fwy nag uhwaiti, Heb. ix. 27, ** Gosodwyd i ddvnioti farw 
uuwaiihr AV petb nas gailer ei wngyd ond u'n1?iraitb, ac 
sydd o g>mroaint pwvs, fe! y mae oil a feddvn yn ymddibyno 
•r iHi ei wneutbur yn iawn, ni a ddylem arferyd y dyfalwch 
^ mwyaf tuag at ei- wneutbur yn dda. Am byny parotdwch i 
cgyfarfod angau, a byny yn br>dlawu. 

Osgofynwch jfbwi, y rhai diadgenedledig, i mi, pa beth ik 
Wnewcb cbwi r^g at gyfarfod anigau, ftj y byddoi h marw yti 
ddiogel? Yr Vfyi yn aileb, mi a dilywedais i cbwi eisoe% 
beib sydd raid *i wneutbur r A byuy yw, fod yn rbaid i*ch 
oatur a'ch cyflwr gael eu cyfnewid : y mae \n rimid eicb ^eni 
cbwi dracbefn, dihp yn rhaid eich uno & Chr>st drwy (}\dfk 
A<: bydonis gwneier byji, nid ydycbcbwi yn a<Kias i dderby^H 
»dim cyfaiwyddiadwi ereill peribynol i farw 'n ddedwydd j ant 
yr byi) y traetlmn rbagllaw )n ei le priociol. 



PEN 11. 



T AHAGOR EHWNO Y CYFIAWN AR DRTGIONUS TN 19 
MARWOLAETH. 



DiAR. ziv. es« 



Y drt/gionus a yrrir ymaithyn ei ddrygiont: ond y cfifiawn m 
obeithia pan fyddo yn marw, 

Mab y testun hwn yn ymddangos fel y cwn^wl rhwDg j^f 

Digitized by V»00QIC' 



Eglurkdd y Testun. «^1 

Rraelwid a*r AiphtiaJd j ag iddo ochr dywcll at y naill, ac 
ochr oleu at y Hall. Y mae yn darlunio angan raegis penaeth 
carcbardy Pharaob,yii dwyn y pen trulliad a> pen pobydd o'r 
uncarcbar; uni'wosodeilwaitbyn eiswydd,a'r llalirwarwain 
i'r dicDyddle. Mac yu dangos y rbagor sy rhwng y cyfiawn aY 
drygionus yn eu marwolaeth ; y rbai, megis y maent yn ym- 
•riveddu yn wahanol iawii yn eu bywyd 5 felly, y maent yn 
ymadael yn -wabaool iawn yn ea bangau. 

Yn gyntaf, Meyvn perthynas i tarwolaetb y dyn drygionus ; 
ymavmae, (1.) Dull ei fynediad allan o'r byd. Efe a yrir 
ymaith ; hyny yw, yn ei farwolaetb, megis y gwelir yn eglur 
oddiwrtb yr ymadrodd cyferbyniol. Mae yn cael ei wtbio 
drwy rym allan o'i le yn y byd bwn ; ei yru ymaitb fel iis o 
flaen y gwynt. (2.) Y cyflwr y mae efe yn my ned ymaitb 
ynddo. Y mae yii marw mewn cyflwr pecbadurus a diobaith. 
Yn gyntaf, Mewn cyflwr pecbadurus ; efe a yrir ymaith 
newn drygioni. Bu fyw ynddo, ac y mae yn marw ynddo 1 
ei wisgoedd budron o bechod, yn mba rai yr ymdr6dd yn ei 
fywyA, a fyddant yn garcbar- wisgoedd iddo, yn y rbai y 
rbwymir ef yn dragywydd. Yn ail, Mewn cyflwr diobaith ; 
ond y cyfiawn a obeitbia pan fyddo yn marw : yr byn sydd 
yneglnr yn arwyddo anobaitb y drygionua^yn eu marwolaeth. 
Ond ni feddylir yma na fydd ganyr un dyn annuwiol unrby\ir 
'obaith wrth farw ,' eitbr y bydd efe inarw'mewn anobaitb, 
Na : weithianyn wir y mae felly; eitbr yn fynych y mac i'p 
gwrtbwyncb 5 fe ddicbon morwynion ffM, ac yn fynych y 
maent, yn gobcithio byd yr anadliad olaf. Ond ni fedd yr 
annuwiol ddim gobaith sylwcddol : ac am y gobaith twyllod* 
nw y mae- efe yn gwenieithio iddo ei bun ag ef, fe ddi- 
wr^iddia angau hwnw, ac yna y bydd efc^n druenus an»d» 
feradwv yn dragywydd. 

Yn M, Ond am farwokcth y cyiitfwo, efe a obeitbia pan 
fyddo yn marw. "Male y gciriau bynyn cael eu dwyn i mewn 
^ydag ond, gan arwyddo syraodiad yr amgylcbiadau arswydus 
hyny^ydd yn dilyn y drygionus, yr bwn a yrir ymaitb ynei 
ddrygjoni: ond nld yw felly gyd&> duwiol N id yw felly, 
( 1 .) Yn y dull y maent yn ray n^ o'r byd Nid y w *r cy fiawa 
yn cael ei yru ymaith fel i!l» o flaeii gwynt ; eitbr yn 
cael ei urtdain ytnsitb fel |)fiod-fercb i'r ystafell briodas> 
^ddwyngeLXi angylion i fynwes Abraham, Luc. xri. 22. (2.) 
Va yw felly, o ran #1 yyflwr whU. ^idael tfr bywyd hWfl, 



dbyGoogk 



flSa Y DrygiMm fn w^ 0h gyru ymaiih 

Mae y eyftewn yn marw, (1.) Nid mcwii cyAwr ptcdMAiiiify 
ehlir saaotaMlii.' Nfd y« yo mymd ymaith yn el bechocFy 
oqd alliQ o1 bechod. Yr oedd yo ei fywyd ys dodi hcibio yr 
hen ddyn^ gan oewid ei garchar-witgoeddi ae yn awr y raa» 
y bratSau oedd ya an>i yn ^ael en lymudf ac y mae yn cmtl 
ei addurno A gwlsgoedd gogoniant. (2.) Nid mew« oyflwr 
anobeitfaiol, eithr gobaitbiol. £fe a okeiihm pan fyddo yn 
marw : y .maeV grfts o obaith gonddo, a ^agwyliad ar sai( 
dda am bet ha u gifell nag a gafodd eriiif d yn y byd bvfn : ao 
er y dicbon ffr^d et obaiib redeg yn fis wpth fitrw^ «to fa 
^dd ganddo gymmaint o bono ag a'i nevtba i a]|tii(vio ai falaf 
m|;^wyddol ar yr Arglwydd letu Ckitt. 



ATHRAWIAlfTH I. 
y Bffgl9ntUt»rth/aiiw, ayi?ir ymdik fa ^ diP^fW^ «c nmNi 

Wrih kfara aryr atbrawMh bpn, \, MMg^Mdangm 
9afodd, ac ymba ystyr y mae'c djFygi»«Hi« ^t^ <>mI fq gyri^ 
ymaith yn en diygioni wrtb fww. X Mi ^ ^Uiral anQbaith^ 
an eyflwf wrtb far*. Ae ya Qiqf, Cyinbwy80 y Qw\fU, 

1. Fa fodd ae yndbfi y«tyr y m^e'i: di:yglanu9 y« .eael an 
g^u ymaith jn en drygiaai* W^tb ^r^M ^r y mater b^en^ 
ml a gaf ymofyn yn fyr, (l.> B«4b ^ ieddyik wrtb ea bod ya 
ead ea gjm ymaitb. (2.> O ba )p y <4hC (bu gyrp» aa^ i ba \m^ 
(S) Yikiha olygiadaa y gellir dy^^dyd an fai^d yn cael^ui 
gyra ymaith yn eu drygioni. Eithr, i^j^ myned yflBdaeiw 
gadewch i tni hyabysti i'^iim, tkih bod yp> ffOlgymniaryd.oa. 
ydyab yn tyhied Dad aes ^eb a ^ijr ei^. g/|lw yi^ ddrygionua^ 
md y ffbai byay aydd yn profi^an eu imqaii^ yn ddrygioiina ^ 
Uygredig; oiegia pe nad aUaj y diffol drigp yn aeti and yr 
hwn y maa at enw yn |«l«i|g* Yftghyfrif yr y^grJ^Uyr* y awN^ 
pawh riad ydyoi: yn gyfia^n> yn y modd fi» 1^^f^ i^l^agHaitj^ 
yn cati eu ay&if y^ ddiwioiiqat Ac 9in byny y ™»^ y laftuii^ 
yn rfaann yr boH fyd fiidm h\K J ^^w^s ^'f drygionva jt 
agellivcb wated yf li^palti yu y la|t^^ bMFift«(> Mal> Hi %^ 
« ¥mi y dya bnelMTfb^ a^ y g«H«fl»l^ f «ftQK jAvRf y ef ^Wft 



dbyGoogk 



4f0Uiih § dUtdg4nhedUdig. $8$ 

i|*r drygiooq*.** P*n hjuj^ o$ nad ydycb yn gyCkwn;^ yr 
ydypb yn ddrygioav9> Od^ioitkr bod genych gyfiawnd#f 
cyfrifol, af hefyd gyftawoder gr«ddfoU neu $aiKt^iddrwydd ) 
Ql ydycb eto yn eicb cyflNifr natqriolj; heh elcb hail-^eoi^ ac) 
beb «icb buDQ ^ Cbmt trwy ffydd 3 pa mor foQsol a diatgy* 
l^oedd bynag a fydd^ ai«h byiDarweUdtiad> yn golwg dyoian^ yr 
drygioiMS ydycb, y fhai a yrir yroaitb yn en drygio«i| w y* 
Y cyflwr bwow y goddiwedda angau cbwi. Bellacbx 

Yn 6YKTAF, Mewn pertbynas i ystyr y geiriau hyn,- Gyru 
ymaitb* y mae tfi o botban yoddynt : y ealff y drygiona^ eu 
gyr« ymaitb y|\ ddiiyaHntHiCb^ y^ QHhTefiko\, ao yn ailt 
wrtbwynebol. 

Ymkenqf, Fe galff dynicm diadgenbedJedig en gym ym^ith 
yn d<Usymmwib yn angi^i* Nid am y bydd pob dyn drygjonua 
farw yn ddisyfyd ) nac am fod pawb yii ddrygionua a iyddo 
marw felly : Na atto Dnw ! Oml, (I.) Y mae w^^x^ fy«iych<r 
f|f yneu goddi\v«ddyd yn3aQy$gwyliadwy> ^diayniinw(b> naegia 
y daeth y di|uw yo ddUynunwtb ajc yr b^n fyd, «r darfod 61a 
Thyb)d(\lo aiiv danoTyo biir cyi| «i ddyfod; ac niegis gwcwyp 
cagor yn^yfod ar un a fo beich^og, yn syo ddi9ym;nwtb> w 
ai bod yo ^dry^b a«i dano ao yn ei ddyagwy^^ li Tbea t» 3» 
Mae angav yn ymaflyd ynddynt lei ^bvyuwr y^ ei ddyledw^iM 
Tw iu$gQ i g^obar^ P&alm Iv. l^jji a byny pai*^ nn^ byddo ya 
dysgwyi aoA d<ino» Itf ae angau yn dyfod '\ mewn tel U^idc^ 
cUwy y ffenestr^ ac yn ai gael yn Hav^ o i^ddyUai^ffwdaniia . 
ypgbylct^ y bywyd hwn» a r dydd bwnw deiifydd ai k^V an-. 
ei^nV^p ef^ (2.) X maa ang^u. bo)b aws^r yn, ymaflyd ysddyn* 
% bwytbaii vi^ anmbarod : y maa yr ben dj >« ayrtb«iGi am eu. 
pei^iau fiyn bo4 ganddynt un acaJI yiv hajrod. V^UB^^hw,fm 
^ngavi bwy^t ajli^n^ isii Md«VBt gymm.ai»( a lie I iro4di f«k 

CpaM i fowr i Oft aa rpd«l^^ hwy^t ar Qbenyddt a ddfl % 
vvo^la^. AJaa yc e^aid a^s cprpb viegifii yn yv>g^4akdioi;^ 
iiaUl y lUU yo ^aicbi«u ^m giiydd j^ pan 9 maa ai^au yft 
dyfod ff ( corvifynt^ ac yn ^ gwabanui. ^> Mae as^au y« 
eu ffryftia ymai^b. qifWQ «|ip9Bf i^ » d^ya^r^ gaa mevitbur f 
eyfnevjrUUad m^yftf gf««>«^«« - b^aidci y a^ae)^dyikyiigiiybo4 
y'mbale y mae^ nes yn uflfern y codo efe ei oivrg, jLiic zvi. 23« 
V iw^ Ui^iriaiu^ d\gp(i^ yn, gQcckuddii9 e» eaaid yo ddi- 
8|9>«^v?tb i ac beU yi\ wyMl Mo^ 1 i«M jGik 4fA « 9«d4o y«b 



Digitized by Google 



UA Y Drygionui yn latl tu fyru 

Yn ail, Mac y dyn dl*Mlgen!»e(fledi|f yo cael ei ^ymmeryd 
yroaitb o'r byd yn otthrecbol. Gyru sydd weitbred ordviecbrti ; 
mae yn cael ei ynilid allan o*r hyd, lob. xvlii. 18. Fe cbwed- 
nychai aros, pa gallui; eitbr angui a'i Uiisga ymaitb, fel drvirg- 
weicbredwr i'r dienyddiad. Nid ymorolodd efe am ddira 
meddiannaii aingen ua pbleseran a manteision y byd bwn -, ap 
nis medd ddim arall ; ac )n wir nid yw yn dynnmed dim am- 
gen ; pa fodd ynte y gaii efe fyned o bono, oddieltbr-ei 
yru cf ? 

« HoUad, Ai nis gall dyn drygionus fod yn ewylfysgar i farw * . 
^i/^6. Fc ddicbon iddo y n wir fod yn xoddlon i farw ; eitbr, 
deliwcb sylw, nid yw byny ond mewn un o dri nmgylcbiad. 
(1 ) Mewn ias o nwydau, o benvydd rbyw ofid yr btraetba 
«fe am gaci ymadael ag ef. Fel byn y bydd llawer pan yr ela 
eu' mvydau yn dr^cb na'u rbeswm, a pbm, o herwydd byny, 
y maent fwyaf anghyrabWys i farw, hyddant barod i lefain, 
O na bawn o*r byd ! Ond pe caniateid eu dymtiniad, ac i 
angau ddyfod wrtb en galwad, buan y dangosent nad oeddynt 
mewn difrifwch ; ac or myned a wnant, mai eu gym y gink 
yn eibyn eu hewyllyt. (2.) Pan fyddont raor llawned ag yr 
annont o dUobaitb, fe allai y byddaut yn foddlon i farw. Fel 
' byn y 11 tddodd Saul ei bun ; ac y dymunodd Spira fod yn 
uffern, fel y gwybyddai eithaf yr byn y coeliodd y byddai 
raid iddo ei ddyoddef. Dyhia'r modd y gaff dynJon y morel 
am angau, tr» y mae yn ffoi oddivrrtbynt. Arswydus yw*r 
goftbrecbwaitb, a oddef y rbai a yrer fel by4i gan ddycbW 
ryniadau Duw. (3.) Pan fyddont yn brenddwydio am dded- 
w^ddwckwedi roarw. Gall morwynion ffdl,.gan rym budoU' 
iaeth, mewn pertbynas i'w cyflwr, fod yn cwyllyagar i farw, 
heb ofni syrthio i wac. Fa gynnifer y sydd, o rai nas medd- 
ant un tail ysgrythyrol iV gobaith, eto beb rwymau yn eu 
marwoliaetb ! tnae llawer yi) cael eu gyru i dywyllwcb drwy 
eu cwag; maent yu myned ymartb fel ^yn, y rbai a ruent fel 
llewud pe gwybyddent i ba le y maent yn myned : er bod j 
cerbyd y maent ynddo yn gyra yn cbwyrn 4 waelodion uffern^ ' 
eto nid oea arawyd arnybt, am eu bod mewn trym-gwtg. 

Yn olaf, Mae y dyn diadgenbedledig yn cael ei gymmeryd - 
yiuaitb yn eiiwrtbwyneboL Rbaid iddo fyned, er ei fod jra 
f roes iawQ iV ewyllys. Ki |^y mmei' fmgau meU eointt^!^^ •&' 



d by Google 



. Ymaith yn tu drygiom:. •* ^^ 

-iii oddef eedi*; er pa fu 'r dyo byw banner ei ddyddiatii yo ei 
gyfrifeibun* Onis ply^, efeaM.t^r: os na ddaw c fe allan^ 
fe dyn y tf i lawr am ei ben ; oble^ul nis caifi* nros yno. £r 
i*r pbysygwr ei gyunorthwso, er i*w gyfeilliou ruddfan, er 
i*w wraig a*i blant letaiui ac iddo >ntaii ei huti. yniegn'io Uyd 
y gallo i attal vr yspryd, ei enaid a ofynir oddiwrtho, ymrol 
9iydd raid iddo> a myned lie nas gwei oleuni byth niwy, 

Yn ail, Ystyriwn o ba le v c4nt en gym, ac i ba le. Pwi 

,/yddo marw y, drvgionus, (I.) Fe'u gyrir o'e byd bwn Ue 

buont ynpechu, i'r byd arall, lie y capt eu barnif, a derbyn 

bob un ei ddedryd ei bun, Heb- ix. 27* ** Gosodwyd i ddynion 

farw. unwaitb, ac wedi byny bod barn." Ni cbunt byth 

mw)acb ddycbwejyd yn ol i'w daear aiwyh Er i*w calonaii 

. yn bnodi'&'u oieddiaur^aii bydol^ rbnid iddynt eu gadael^ nil 

gallant. ddvvyu dim .yniaitb Mor ofidus fydd cu byniudawiacU 

, gan nad oes ganddypt.ddim.nnewn.golvv^ a^ sy gystal gandd- 

. ynt a> byn.y ma^ut yi^ adael ar q) ! (2.) Fe'u gyr'r allaa o 

.^gynideitbajBjy i»aint ar y ddaear^ i .gynuleitbas y damnedigion 

;yn uffera,, L^ic xvi. 22, 2^. ** AV.goludog befyd a fufarw, 

ac a gladdwyd : ac yn uf!ern «*fe a gododd ei al\»g.** Y fatJi 

lu o eifr y dinfol sydd yn awr yn trigo ymhlitb defaid Crist ! 

rOml.yQ.ai)gaJti''efe a'u '* gyr. gyd^ ^weitbcedwyr anviriedd/* 

. .Psal. cxxv. 5, t.,C^i)pulleidt^.gyinniysg ydyw 'r byd yma, odd 

.,v\ bydd fli)|)^/Cymuf^^d T niae po(^ plaid yu cael 

-ei gosod.yiiQ ii^rtSfrei ,buQ jjgr ^ud rbagritbwyr yma yn tyfu 

fel efiau ymblitb gxveni^tb, aiignu a*u diwreiddia bwynt, ac 

fe'u rhwyniir yn ysgubau i'w Dosgi. (3.) bVu gyrir o am»er 

.] dragynyddoldeb. Tra |)arbAo eu bamser, y niae gobaith : 

end pan ddarfio amser^ niae pob gobaitb yn dariod gyd ag ef. 

Jdaeamser gwertbfawr^n awr yn caelei dreulio a*i wastraflfu : 

y mae y fatb belaethrwydd o amser ar ddwylo rbai, fel y 

maent yn tybied yn augbenrbeidrol arferyd amryw flfyrdd i 

fwrw/r amser fa^ibiu. Ood gwyliwcb rbag bou beb wybod 

pa fodd i ddefnyddio byuyd: gwnewcb y goreu o amser, tra 

y mae genycb, erbyn tragy wyddoldeb : oblegid cyn bo bir^ 

fe yrr angau amser a cbwitbau oddiwrtb eich gilydd, fel na 

cbaiibcb bytb gyfarfod dracbefh. (4.) Fe*u gyrir allan o*u 

0ug ymddangosiad niewn crefydd. . Fe*^ diosg angau o*u 

gwisgoedd barddwycbo broffes deg, d pba rai y mae rhai o 

.^yn^nt wedi au baddurnoj ac a'u try oddiar y chwareufw^d^^ 



d by Google 



«* Y Drifgi»mt9 fn yit&et'9U g^ 

yn mratiaii tmlon a 'bacfhedd iddfwg. ftioflcfl -y^tyr y si**' 
tbagrrthiwr yw taflodehwarCydd (rta^-ji/(/yer), yr bwo8y% 
'ytuddangos ei fod y p€tb iiad y w niewn 'gw'itfonfedA. Tjfftofd 
cbwareu yw y byd Iwoj ar ba un y mae pUnt y diafol yn 
pcTsondli plant Diw, Ea rbith grtfydd y w g^whgy cbwar6yfld, 
odd! tanyrbcm y niae yn rbaid i*r n^b a*a bamo 'o gywify 
edrych. Maean^ali yn^eu dtosg p*ti Ipvisg. 'ac yna yr ym- 
ddangosant yn eu gwisg enedigol eu bon : y mae vn en dileou^ 
•c yn tyou y nmgwd mfdiar ea bivynebsu. 'Kid oea ndi yn 
y byd ar«H yn cymmeryd arnynt fod "yn anigen tni*r peth 
ydynt. Mae nator ddhrywtedig yn ngWlad ydydtvynladau yn 
'gweitbredn yn ddigymmysgedd 'ac yn ddiiedrftb. ' Yn olqf, 
•Fe*u gyrir ymaitb oddtwrtb foddion gr&s : ac fe'a gosodir tu 
«bwnt ft terfyn, yn hollol aHan o b6b gdbaitb am drngaredd. 
Ki bydd mwyacb ddim cyfleusdra i brynii oiew Vr lamp ; maa 
71) diffbdd yn an^au, ac nis geflir ei olenb mwy. F« atitra« 
gavedd a gr&s gael eu cynnyg at dI en bymndawiad ', and i 
cpeill y roaent^ nid iddynt bwy : aid oea dim o'r hith gynnyg* 
ion yn y lie y maent bwy yn cael eu gym 5 yn ylte^y 
gyrtr bwynt o bono yn unig y maeycynnygion bya yti ckA 
«D gwneutbunr 

Tn i>wwEt>x>AiP, Yn mba ystyriaetb y g^lhr dywedyi-iflE 
bod yn cael eii gyru ymaitb yn eu drygiofni ? Atteb. (li) 
Ar yatyriactb o'u bod yn cael en -gyru ymaitb 'yn en (Syftwr 
pecbaclurus a dradgenedledig. Wedi byw yn c^lynioQ i 
Dduw^ maent yn mar w niewncydwf o elymaetb tuag att6 ; 
canys nid oe^ n*b yn cael eu dtvyn i gyflwr o iidllol dded-* 
wyddvi'ch tragywyddol, ond ar byd llwybr cyflwr o rfta, neu 
adfermd dechrenol yn y bywydlhwn. Y plentyn matw yn jf 
grotb, a enh- yn farw, ac a fwrir o-r bru i'r bedd : felly y 
'm-ac yr h*vn sydd yn farw, ac yn fyw, neu yn farw yspryddl^ 
yn cael ei fwrw q grotb amser, yn yr unrbyw gyllwripvrwo], 
i'r pwU Wawn tiueni. O farwola«tb resynos, y w marw mewn 
bu8tl cbwerwder, ac Inewn rbwymedigaetb anwiredd ! fe 
fyddai yn vangbymbarol well i'r cyfryw ag a fyddo marw fel 
hyn, pe nas^genesid hwynt erioed. (2.)*Ar ystyriaetb o'u 
bod yn marw dan becbu/a gweithredu ynddrygiomis yn ei^byu 
•Duw, yn groes i'r gyfraitb ddwyfdl; canya ni allant wn6y^ 
^ttrm ond {lecbu tra ybyddont byw : felly mae angau yn eu 
fymmeryd ar^weitbred o becbu ; gan eq ifaisgo yn ddiarbetl 



d by Google 



At 6!bicfattii ciir ^Awa^av »u gynu ymait^ oil y-kW9iM I 
d'deiRbpfireui dedryfi^ Mae; djnvediafi nodedig yo' lob «XKviv 
14* Mttentyu'imrvhmemmieufiSt^oi^A.: y da^'lleoiad ar ymyl 
y. ddUeoiy vii^ fiMriieiiaid) Au^y^/itfii /^dfd ntof u^meum tetti€9lgolyi( ; 
gnw fbdl ea chwiyptau yn^ fywio^^ en dymuniadati yn egniol,, 
aitt dyagwyiiadau yo brydcms, fej y. loaer yn ar/erol ya ietsengc^ 
t|)d. A.*a by^wyd sydd ymblitb' yr aflan : neu, ac y mae y* 
civinitt (cQOU' y ctorf) o honynt y n marw ymbli^b y Sodommid,. 
U' yw Ib'u eyiomerir yimtb yog-ivrea en pecbod a'u drygioni, 
i^Y Saddmiaid yn! Gen. xisl Loe. vH. 2i8, 29* (3»> O ber- 
^dd eu bod yn oaat eu gyroymaithyn Itwytbog o euogrvrydd' 
Cfl bott becbodflu : dyina*r aindo> a^ orwedd gydi bwynC yn y 
pridd, lobxx. ll- £u gweitbredoadd a*u oanlyn bwynt i*p 
byd arall j y nubent' yn n»yiied- ymaiftb Ig iau eu tro^Bddiadai*. 
yn rhivyn am eu gyiddfauik CydymaUh c&s yw euogrwydd 
inewQ byvstyd, ond O, mov ddyobvynUyd tt, fydd yn angau I 
y iiia» yn auu*, ier allai^ y» goriredd fel brwrn^tao oer ar eu 
tydwybodau oysglyd*: and pan.eg^ a»gau ffordd i wreicbioH 
t) ddigie^iiit Duw i ddya^yn fel tILn ariio fe 69ainia yn araiyyr 
dus^yay gydwybod, yn yr bfra y rhwymir yr enaid yn pes oea* 
oedd. Ynohrft Y ma&ydrygtoous yn eael eu gyru^Vmaitb yo eii. 
dfygionimor betted' ag f maeat yn marw dan gwi)) awdurdod 
eu deygionfi. Ti^ y nutt^gofoaithv y mae rliy wfaint o attaUsMl 
te y gfr«etb«if o ddynion : a^r doniaU moe^oJ'bya y rbai y 
mae Duw yn an cyfraBui i nifer o ddynion er Uee^d dyxioky'W' 
yn y, by^vyd bwn^ ydj^sit gymiifer o rwyatarau ac attaliadan ar^ 
dd^giofiiir tfrDmvryUt y natur ddynoK Eithr g^^adi- t&ri 
Vittkb bodi gabaidi, aa fr rhoddioo hyn gael e4i .li«UaJ, y^mae 
Mrwtredd y drygioniM' yn e^irbneddr y radd ekhaf.. M^a y 
nas'lkoK ba^»grd»a =faHueryngbati4D0ii^ yr elhdledigion^ yn< 
dysbaetMlbMK) iMidfeiirwydd yn. aAgau.: M\y ymae taeddisM^ 
an ntferwrk) y drvvg-difynioin y.pryd b^vi^w yn eyrlmedd eu 
heickaf. YoMi y* troiV eu gvtnddi'au ar Pddtw yo. felUiiljbinni 
av9«rydit9* a'n nwn4 yn gabbddan ec?liFyiiUwn, Malbk Xjxiti 
i^ " YlK) y bydd wjpio&ina rbioii^Jan dannedcl." Y mat] 
iiyn yn rhndiofr f^yf^find ^reaynal, eto eywir^ ar gy&wr yr 
dirygioous inew u byd arall* 

II. Mi n gaf anilygo anobnkW oyA^^r y dynioii diadgenbed^^ 
itdffg yn BHgau. Fe ymddengys yo dri» anobeitbiol o« yatyr- . 
iwu y pedlar petb aatilynol.9 

Vi^gffntofi Mae augatt^yn. tori yinnUb e$i gphaotb a*tt^ys^ 



d by Google 



id^ ' Anohaith y dUidgenhedldiig. 

gwylmd am ^angnefedd a difyrwch yn y bywyd hwn, L'ac^ 
xii lf>. ** E^naid, y mae ^enyt .ddft lawer wedt eii rboi i 
gndw dros lawero flynyddoedd : gorpbwys, bwyta, ^'f, bydd 
lawen;'* adn. 520. •' Eitbr Dtm' a ddywedodd wrtho» O yofyd^ 
y nns hon y gofynam dy enaid oddiwrtbyt, ac eiddo pwy. 
fydd y pefban a barotoaistV* Maent yn dysgwyl petbaii 
mawrion yn y hyd ym^, mapnC yn goheithio ^alla cbwanegu 
tu cyfoeth, gweleU en tenia yn ilwyddo, a byw yn esmwyth : 
ond mae an^aii yxi dyfod f'el i;wynt tymbestlog ac yn ysgwyd 
ymaitb eii gr>haitb boff, fel firwyth anadctfed oddiar brea** 
*' Pan fyddo efe ar fedr llenwi ei fol, Duw a ddenfyn arno/ 
anffcrdd ei ddigofaint/* lob xx. 23. Fe all efe ddecbreu gw| 
o ddycbymmygion, tuag atddvyyn ymlaen ei elw bvdol : ond 
cyn y gweno efe bi allan, y mae angau yn dvfod acynei thori 
•ymaitb, " K\ anadi a ft allan, efe a. ddycbwe] I'w ddaear: y ( 
dydd bwnw y derfydd am ei boil amcanion ef,'' Psal. cxlwi. 4. 
Yn ailf Pan ddelo angau, nid oes ganddynt sail gadarn i 
obeitbio am ddedwyddwcb tragywyddol, lob xxvii. 8,* 
*' Canys p>i obaitb sydd i'r rhagritbiwr, er elwa o bono ef, 
pan dynno Duw ei enaid ef allan r'* Pa obaitb^ bynag y 
maent yi fvnwesu, nid yiiyw wedi ei sylfaenvi. ar air Dttw,< 
yr unig sylfaen sicr i obeitbio. Pe gwelent eu cyflivr, bwy a 
wybyddent nad y\v en bapusrwydd ond brenddwyd. Ac yn 
ii^ir, pa obaitb a all fod ganddynt? Mae y gyfraitb yu 
amlwg yn eu berbyn, ac yn eu ooudemnio. £i mellditbion, 
^ef rbwyman raarwolaetb, sydd am danynt eisoes. Vr lacb* 
awdwr a ddibrisiasant sydd yn awr yn Farnvrr arnynt, a'u 
barnwr yw eu gelyn. Pa fodd y j^obeitbiant ? Y maent wedi- 
bolltio drws trugaredd yn eu berbyn eu bunain, 'drwy ang<« 
hrediniaeth ; maent wedi diystyru y feddyginiaatb, am byny 
r])aid iddynt farw yn ddidrugaredd. Nid oes ganddynt ur. 
tban gadwedigol yn lesu Grist, yr uni^ gyfi'wng trwy ba ua 
' y mae trugaredd yn dylifo, ac^am byny nis gallant bytb gael 
protiad o honi. Mae cleddyf cyfiawnder yn gwarcliadw drwa 
trngaredd, fel nas gall nebfyned i mewn, ond aelodnu corph 
dirgeledig Grist, uwch benan pa rai y mae garchiidd o waed y 
cymmml, sef gwaed y Cyfryngwr. Gall y rhai'n yn wir 
fyned heihio beb gael dim niwed, oblegid na fedd cyfi^virnder 
d<iim iV ofyn ganddynt; ond ereill nis gallant $ o. berwydd' 
nad ydynt yn Ngbrist, mae angau yn dytodaronynt a i golyn 
ganddo^ colya o bechod beb ei fadden. Y aiae wedi ei wi^gl 



d by Google 



^nohaith y iiadgendledig, 289 

yh cu'hcHjyn 4V lioll rym a ddichon aWdurdod y ^yfraith 
saoctaukl nKldi iddo, 1 Cor. xr. 56. ** Colyn an«fau yw 
pechod, a grym pecbod yw'r gNfraith.'* Pan roddwyd y 
gytraith ar Sirrai, " yr boll fynydd a grrynodd yn ddlrfawr/' 
Ecsod.' xix. 18. Pdii oedd y Prywwr yn rbo<ldi fawn 
dros yr etholedijrion atoi eti trostddiad o* lioni, *' y 
ddaear a ^rynodd, a*r meini a holltwyd/* Math xxvii. 
61; Pa 8^1 i obekhio, ynte, a ddicbon fod gan y dy'n 
drygionnSt>pan »y <fela angau ai* ei warth^f wedi ei arfogi ^ 
grym y gyfraith bon ? Pa fodd y gall efe ddiangc rbag *' y 
t^n oedd yn llosdi byd entrydi awvr?'* Deut iv. 11* pa fbdd 
y satf efc yd y m^g hvrnw *' a dderchafodd fel mwg ffvrrn r" 
Ecsod. xix. 18, pa fodd y gall efe ddyoddef y " taranau a'r 
mellt" ofwadwy ? adn. .1^. a- tbrigo yn •* y tywyllwcti, a 
chwrawl, a thyi?yllwch dudew ?"^ Dcut iv. 1 1'. Nid y\v yr 
Ik>II gyftelybiaetliau hyn wedi eu tyru yngbyd ond diffygiol i 
ddangos y dymtestt oifnadvryo ddrgotaint a llidlawgrwydd, a 
ymlidiantydry^ionushyd yniiffern isod, ac a erys yndragy wydd 
arnynt hwy y rbai a yrir i dywyllwth yn angau. 

Vn drydydd, Mae j^ngan yn diwreiddio tu gohaltb hudot- 
iarth4is am dde.lwyddwch tragywyddol : yna y diddymir eu 

• bammod ag angau, a'u cyngralr ag utFern ni saif. Fe'u 
deffrolr o'n breuddwydion euraidd, ac o'r diwedd a agorant 

• eu llyg.dd, lob viii. 14. *' Yr hw.i y torir ymailb ei obaith ; 
ac fel ty pryf coppyn y bydd ei byder el '* Maent yn hydera 
y bydd pob peth yn ddagydi hwynt ar ol marw : ond n;d y\r 
eu gobditb hwu ond gw6 wedi ei gwau o'u bymysgaroedd eii 
bunain^ gyda llawer o fanylrwydd a diwydrwydd: Maent ya 
ymdroi yn eu gobaith bwq fel yr ymdroa pryf copyn yn ei 
w6. Ond nid yw ond amdiifyniad eiddil ac egwan : oblegid er 

• 'gwrtb^'efyll o hoAynt fygythion gair Dutv, tie ddaw angail, 
ysgubell dystryw, i'w. bysgubo bwy a*u gobaitb yraaith^ fel 
na adawir y dernyn lleiaf iddynt o bono^ aa efe yr bw.u nis 
gollwng ei afael o*i pbaiih y funad bon, a fydd y funud nesaf 
yn hollol ddiobaitli. Mae angau yn dymcbwelyd y t^ a 
tideilader ar y tywod : ni ftd ef un dyn dan awdardod twyll. 

Yn olafy Mae angau yn gwneyd eu cyflwr yn bollol ano- 
bettbiol am byth. Nis gall amgylcbiadau gad eu badfeiii 

• iia*u diwygio ar ol marwolaetb. Canys^ (i.) Pan eb amsor 

Z 



d by Google 



igO * Anobaita y diadgenedledlg. 

Mnwaith beibio, nis gellir bytb ei alw yn ol» Pe gallat Hefatrt 
Hell ddagraUf pridwertb oeu benyd, ddwyn amser yn et ol, yna 
fe fyddat gau y dry^ionus obaitb %vrtb farw. X>nd ni Iwyddai 
dagrau o waed, na i ruadau dros filtynau o flyoyddoedd i 
ildwyn amser yo ol. Nid eryt yr baulyn yr unman nes defiro 
o*r diogyn, a cbycbwyn i*w daith ; a pban unwaitb y mach- 
ludo^ ni wiw iddo ddysgwyl y troir y nos yn ddydd er ei fwyn 
«f : rbaid iddo leltya dros birnos tragywyddoidebj yn y man 
y gadawodd amser ef. (2.) Nid oes dim dycbwelyd i^r 
bywyd yma yn o\, i ddiwygio yr byn a wnelom yn fbius : mae 
y cyflwr prawf yn terfyuu yn angau^ am byny nis galltvn 
ddycbwelyd yn ol iddo dracbefn : felly unwaitb sydd genym i 
fyw, ac unwaitb i farw. Mae angau yn cymmeryd .y dryg- 
ionus i'w le ei bun^ Act i. 25. Y bywyd yma yw ein diwrnod 
gweithio i niae ^ngau yn diweddu ein divvrnod a*n gwaith ar 
unwaitb. Mae yu dueddol i ni feddwl y byddai gan y dryg- 
loous rjw obaitb yn eu marwolactb, yie gallent ddyfod i*r 
bywvd dracbefn, ar ol i angau agoryd eu llygaid, a cbael y 
prawf o un Sabbatb, un cynnygiad o Grist, un diwrnod, neu 
un awr yn ycbwaneg, i wnSyd eu beddwcb k Duw : eitbr 
*' gwr a orwedd, ac ni <^yfyd hyd oni byddo beb nefoedd ; 
ni ddibunantj ac ni ddefiroant a*u cwsg/' lob xiv. 12. Vn 
elaf, Nid oes gan ddynion yu y byd arallj ddim cyfl^^usdra i 
gael gwellfid o'u cy6wr and^vyol, ^bwennycbont a fynont. 
" Canys nid oes na gwaitb, na dycbymroyg, na gwybodaetb, 
>ia doetbiueb, yn y bedd, lie yr wyt li yn'myned, Preg. ix. 10. 
Yn awr fe ddichon dyu fibi rbag y digofaint sydd ar ddyfod j 
yn awr^ fe all gael uoddfa : ond pan unwaitb y gwnelo angau 
tei orcbwyi, mae y drws yu cael ei gau 3 nid oes gyunygiad o 
drugaredd mwyacb^ na dim maddeuant : He syhbio y pren> 
y&o y mae yn rhaia iddo aros. 

l)yfal fyfyriwcb ar yr byn a ddywedwyd : ac fel y byddo o 
ifudd i cbwi^ g^dewcb i iui eicb annog^ 

Yn gyntaf, t ocbelyd mynwesu unrbyw obaitb am y nef- 
t)e<ld, ond y cyt'ryw ag a fyddo wedi ei adeiladu ar syifaeo 
dd'iogel : crynwcb wrtb feddwl am y llawer gobaitb hard<)* 
wycb am bapusrwydd y mae angau yn eu bysgubo ymaitb fel 
gweoedd y pryf copyn -, fel y mae gobaith llaweroedd yn cael 
«i dori yniaitb pan y tybiant eu bod ar drotbwy y nefoedd ; 
)ia fodd> ar y munud yr oeddent yn dysgwyl cael eu eymmeryil 



d by Google 



Goiheliadau rhag gau ohaith am y Nefoeii, 2§l 

f:an angylion i fynwes Abrabam, i ardaloedd gwyftfyd a 
than^nefedd, fe,*u cymmerwyd gan gytbreuliaid i gynnuUeJdfa y 
colledigionynnflfem^i leypoendigaeth,i ankloedddycbryndod. 
Yr wyf yn erfyo arnocb ochelyd, (1 .) Rbag gobaith wedi ei 
adeilactu ar sail beb erioed ei dynoetlii. Yr adeiladwr doeth 
a glodJiodd ac a aeth yn ddwfn, Luc vi. 48. A ysgydwj'fl 
erioed mo cicb gobaitb am y neCj ond afu eicb gobaitb yn 
^adarn dros eicb boll ddyddiau ? Ocb cbwi o'r herwydd ! 
gcllwcb weled dirgelwcb eicb amgylcbiad yu cael ei cgUiro yn 
Luc. xi. 21. " Pan fyddo un cryf arfog yn cadw ei neuadd, 
y mac yr byn sydd ganddo mewn heddwcb.** Ond os ysgyd- 
wyd e/, gocbelwch rhag darfod gwneutbur rbwygiadau yn 
cicb ben ade'ilad^ ac i cbwi eu badgyweirlo drwy ryw ffyrdd 
neu foddion o'cb eiddo eicb bun. Yr wyf yn sicrhdu i cbwi 
na tbfil eicb gobaitb (er tcced adail yw) mo*r ymddiried 
ynddo ; oddieitbr darfod dilgu eicb hen obaitb, ac adeiladu a 
bonocb ar sail bollol newydd. (2.) GocbeUvcb y gobaitb » 
fo yn dysgleirio yn y tywyllwcb, eitbr yn colli ei boll loywder 
pan ddalier yn ngoleuni gair Duw, a pbin ei cb wilier ac ei 
profer wrtb ddangoseg dwyfol ddatguddiad, loan iii. TO, 
*' Canys pobun a'r sydd yn gwneutbur drwg, sydd yn casdu 
y goleuni^ ac nid y w yn dyfo(Fi*r goleuni, fel nad argyhoedder 
«i weitbredoedd ef" Adn. 21. *• Ond yr bwn sydd yn 
gwneutbur gwirionedd, sydd yn dyfod i*r goleuni, fel yr eg- 
Inrbaer ei weitbredoedd ef, mai yn Nuw y gwnaed bwynt." 
Y gobaitb bwnw yr bwn ni d<leil ei brofi wrCb yr ysgrytbyr, 
eitbr a ddiflana pan ei cbwilier wrtb y gwirionedd cyssegr* 
Ian, nid yw^ond budoliaeth, ac nid gwir obaitb : canys y mae 
gair Duw bob amser yn gyfaill i rasusau Yspryd Duw, ac yn 
elyn i dwyll. (3 ) Gocbelwcb y gobaith a saif beb ei gynnal 
gan dystiolaethau ysgrytbyrol. Ocb 1 mae llawer yn llawn 
o obaitby y rhai nis gallant ddangos yr un sail ysgrytbyrol 
, iddo, o herwydd nas meddant yr un. Yr wyt yn gobeitbio y 
bydd bob petb yn dda gwedi angau : ond ar ba a»r i Dduw y 
'* parwyd i ti obeitbio ?** Psal. cxix. 49. pa difjtiolaetb ys- 
grytbyrol sydd genyt i brofi mai nid gobaitb rbagrith- 
iwr y w dy obaritb ? Ar ol boli dy bun yu ddidiiedd, megya 
yngwydd Duw, pa betb a gefaist ynot Ay hunan, ag* y 
inae gair Duw yn ei benderfynu megys tystiolaetb o bawl y 
Bebsydd yn ei faddu i fywyd tragywvddol } Mae nifejri « 
Z 2 * 



d by Google 



292 Gocheliadau rhag gau obaitb am y n^foedd, 

ddynioD yn cael eu bandwyo gan y cyfryw oliaitb nad oeB ua 
tystiolaetb yn yrysgrythyri'wgynnaJ. Mae'dyoion ynafaelgar 
ac yn boff o'r gobHith bwn, ond angaa a*u dadymchwel^ ac 
a ad yr bunan dwyllwr yn ddVobaith. Yn ddiweddaf, Goch- 
elwcb y gobaitb am y nefbed'^, nad yw yn eicb paroroi ac yn 
€ich cymbwyso i'r nefoedd, ac nad yw yn saucieiddio eicb 
lienaid^ ] loan/iii. 3, " Mae pob un £ydd ganddo y gobaitli 
hwn ynddo ef, yn ci biiro vi bun, megys y mae yntau yn bur.** 
Gobai'h y rban fwyaf o bobl> sydd obaitb o gael bod yn 
rbydd oddiwrtb boen a gofid yn y byd nesaf, yn bytracb na 
gobaitb o wir ddcdwyddwcb, natur pa un nid ydynt jn ei 
ddeall nac yn ei iawn farnu ; am byny iiiaeV gobaitb bwn yn 
cu rbwymo mewn diogi a segurdod, ac nid yn cm cynbyrfu i . 
farwbfiu cu cbwantau, ac i fyw bywyd uefol. Maent mor 
belled oddiwrtb iawn obeithio am y nefoedd, fel y !)yddai yi) 
rbaid iddynt gytaddef, pe mynegent eu gwir dybiau, mai eju 
hofn yn bytracb na*u gobaitb yw cael eu symud i uuUe o*r 
byd bwn. Kid yw gogoniant y ddinas nefol yn tytiu dim ar 
eu calonau i fynu tuag >itti 3 ac nid ydynt yn dyrcbafu eif 
ipenau gydS llawenydd wrlb olygu eu_bQdar fyned i mewi^ 
jddi. Pebydd^i ^auddyn* wir obaitb am d^iwrnod y br'ioda?, 
hwy a fyddent fel priodasfercb, " gwiaig yr Oen, yn parotoi 
cu bunain," Dad xix. ?• Ond mae eu gpbaitb yn deilJip . 
o'u diogi, n'u d'iogi yn cael ei feitbrin gan eu gobaitb. O i 
ddycion, meg}S nad ewyllysiecb gael eicb gyru ymaitb yn 
ddiobaitb i angau, gocbeiwcb y tath obaitb a hyn. Di#yl- 
#*aenwcb bwynt yn awr, ac adeiledwcb ar sail newydd) ibag 
«)a kd ungau gareg o bono ar gaieg, ac na byddgenycb le i 
obeitbio byjtb m^vy. 

Yn ail^ Brysiwcb, O becbadurlaid, o*ch drygioni, o*cb 
cyflwr pecbadurus, ac o'cb bywyd annuwjol : 0$ na fynech yn 
angau gael eicb gyru, ymaitb yn eicb drygioni. Co6wcb ddi- 
wedd arswydus y dyn drygionus a ddarlunir yn y testua* Mi 
a wn fod ^wi^baniaetb mawr yn marw^laeth y rbai drygionusj 
o ran rbyw amgylcbiadau: ond y maent oil yn eu marwal- 
aetb yr un4atb yn byn, sef eu bod yn cael eu gyru ymaith 
yh eu drygioni. Mae rbai o bonynt yn niarw yn wrol, fel p© 
byddai yn ysgorn ganddynt arswydo. Rbai mewn cynddaredd 
jii^obeiiblol, ac mor llawn o ddycbryn, fel j Urfttnt sil^jx fel- 



d by Google 



Socheliadau rhag gnu obailh am y ne/dedd, 2Q3 

p^byddent eisoes yn uffern : . ereill mewn anobaith 8arrag» 
yn cael eii lletbu gan ofnau mor dost nes ydyw eii calonau yn 
suddo o'n niewn^ wrtb gofio yr amser a gamdreuliasaut, a'r 
golygiadait 8ydd ganddynt ar dragywyddoldeb 5 heb ganddynt 
na pben na cbalon i wnSyd dim ymwared iddynt^eu bunain- 
Ac ereill yn marw yn burt ; maent yn byw fel anifeiliaid, ac 
yn marw fcl anifeiliaid, heb ddim gofal areu byspryd am ea 
cyflwr tragywyddol. Maent yn griiddfan dan gyfyngder 
corpborol,. ond heb dim teimlad o berygl eu hcneidiau. Fe 
fvddai dyn a lefarai wrtb gareg agos mor debyg i Iwyddp ft'r 
hwn a lefarai vertho' yntati : ofer yw ceiaio eu dysgu, nia 
gellir dywSyd dim a*u cynbyrfa. Nid yw ymddyddan 4 bwynt 
am iawenydd y nef, nac am boenau uffern ond megys aredig 
ar y graig neu guro yr awyr. Mae rbai yn man^ fel y 
norwynion ffol, dan freuddwydio am y toetoedd : a'u talcenau 
wedi eo dtirio yn erbyn oinau uffera. d gobaitb rhyfygus am y 
nefoedd. Y n^b a fyno wneuthtir 116s iddynt, gwell iddo na 
cbeisto atteb amheuon yngbylch cyflwr eu beneidiau, fyddai 
ea dadlea aIlan'o*u gau obaith. Ond pa. ddull bynag y bydd 
marw y dyn annycbweledig, y mae yn cael ei yru ymaitb yo^ 
eUddrygionL O gyflwr arswydus ! Oqa fyddai i ystyrii&etK 
o ymad«wiad mor alaetbas o*r byd yraa, eich deffro i ffoi at 
lesu Grist, fel Acbubwr llawn ddigonol, a Phrynwr boHalluog* 
O na Iwyddai i'cb gyru o*ch drygioni, i sanct^iddrwydd caloii 
a bucliedd. Br eicb bod cbwi yn ei gyfrif yn ddifyr gael byw 
mewn drygioui ; nis gellwch lai na cby£a<idef'nad ydyw yu 
chwerw marw ynddo. Ac os na ymadewcb ag ef mewn am- 
ser, bydd raid i cbwi fyned yn eich drygioni i uffern, ei le ** 
prifodol ef, fel y gosoder ef yn6 ar ei atol ei bun. Obi^ld 
pan fyddocb yn myned allan o*r byd hwn, bydd ^icb pecbodau» 
o'r bynaf byd yr leuaagal o boaynt, yn beidio o*cb hamgylch, 
ac yn glyno wrtbycb, i*cb dilyn i'r byd arall ; ac, fel cynnifep 
p. ellyllon, a'cb barogylchynant yno by tb« 

Vn ddiweddafji O tosturiwch. wrtb eretH, yn enwedig eick 
pertbyoasau, fe! na byddo iddynt bwytbau barbfiu yn ea 
cyflwr naturiol, eitbr cael o boaynt eu dwyn i gyflwr iacb* 
awdwriaetb 5 rbag iddynt gael eu gyru ymaitb yn eu drygioni 
yn angau. * Pat b«tb nas gwnaecb i ragflaenu rbai D*cb cyfeilU 
ion rbag marwolaetb anaroserol a cbreulawo ? ond, ocb ! onid 
ydycb yn.ett gweled ro?wn perygl o gael eu gym ymaitb. yn e% 
Z 3 



d by Google 



^^ Ci//lajr y duwiol tfuangau, 4^« 

4ryt:iom ? otfi«l yw angau yn d^nesu atynt, hyd yn nod yr 
ietiangaf o booyDt? ac onii\ ydyot vn estroniaid i wyr grist- 
ionowgrwydd, ac yn parbAu yn y cyflwr y daetbant ynddo i'r 
byd ? () ! hrysiwcb i gipio y pentewyn o*r gyiineu dftn, cyn 
ei \osg\ yn tt!w. Mae marwolaetb pertbynasau yn fyny^h yn 
gadael colyn yn ngbalon y rbai fyddont yn eu gadael ar eu 
h6l oberwydd nas ifefnyddiasant y c> fieusderau a gawsant i 
\vneyd lies i*w beneidiau j aq o berwydd bod y cyfieusdera.9 
byoy yo awir wtii eu cyouneryd o*u dvvyla^nr ani. bjt^ln. 



ATHRAWIAETH H. 

Mae cyfiwr y duwiol yn angau, yn gyflm gobeUbiot, 

Ctwelsom ocbr ty wyll y cwmwl sydd ya edrycb tu aV an^- 
nuwiolion with fynedo'rbydj gadewdi i oi yo skwr gymmeryd 
^Iwg ar yi-ocbroleu iddo, sydd yfl dysgleirio ar y duwiol, 
■pan fyddont yn niyned iV Wyllfa dragyu-yddol. Wrili 
^efaru oddi^r y testnn bwn, mi a* gadarnb&f yr atbrawiaeth 
bon, ac a attebaf wrtbddadt yn ei betbyn, ac yna ipwiieuthuf 
rbai defnyddiao ymarferol<od<(iwrtb y cyfau. 

' Er caddrnbftd> sylwer, er bod fijolwg frasryclnis i farwoHon 
tpnain ar y fynedfa sydd i fyned allan o'r byd hwn drwy 
angau, ac fod yu rbaid y by^ld cam droediad yno oganlyniadi> 
ad aUethtts; eto niae'r an^gjilchiadau oanlynnl yn peri bod- 
>cyAwr 7 duwiolion yn eu marwoIaetb> yn gyflwr bapus <| 
iiyderus. 

¥n gyntaf, Y mae ganddyot GyfaiU da, ffyddlon yn y byd 
arall o*u blaenau. Mae ]«6U Grist, eo cyfaill goreu, yn Ar« 
<glwydd y wlad b'>no i ba 4in y raae angan yn eu trosgLwyddo. 
Fan ddanfonodd losepb am ei dad i fyned i waered i'r Aipht, 
:gan fynegi iddo i Dduw ei osod ef yn arglwycW ar.yr boll Aipl«, 
•Gen. xlv. Q, " A pban ganfu lacob y cerbydau a anfonasai 
Ipseph i*w ddwyaef, yna y bywiogodd yspryd lacob/' ade. 
27. Efe a lawn fwiiadodd -anturio \r daiih. Yr wyf yo 
Dieddwl, pan fyddo yr Arglwydd yn galw am ddyn duwiol. 
.allan o*r byd yma, «i fod^ ef yn anfon iddo y fath oewyddioi^ 
10 lawcnydd, a> fatb wahoddiad tirioo i ddyfod i'r byd arall, 



d by Google 



CtffiwT y duwhl wrthfar^B, _ SS^ 

Al, pebyddai ganddo ffydd Tw credu, byddai raid i'w yspryd 
fywiogi pan welai efegerhyd angau yu dyfod i'w drosglwyddo 
yno. y mae yn ddigon gwir fod ganddo biofi id pwysig I 
iyned trwyddo j gwedi angnu, mae y farn. Ond y nisie 
cyflwr y diiwiol yn bollol obeithiol ; C4iiy8 Arglwydd y wlad 
yw eu priod, a*u pii'od yw eu barnwr: *' Canys y Tad a 
roddes bob barn i'r Mab," Joan v. 2<,. A jdia^i fod cyflvrr y 
wraig yn obejtbiol, pan y mae ei pbnod ei bun yn farnwr 
iddi, le yr fatb biiod ag y mae yn gas ganddo fwrw ymaitb. 
Kid oes yr un priod mor serchiadoj ac mor dyner tuag at ei 
.ddyweddi ag yw yr Argjwydd !e«j tuag at yr eiddo ef. Fe 
farnai un y wlad bono yn an ddiffaith iawn, i'r bon ni byddal 
gwraig yn foddlpn i tyued er bod ei phriod yn llywodraetbw^ 
ac yn farnwr yno. Heblawbynj', mae eu Barpwr yn Eir- 
ioiwr^ 1. Joan ii. 1, " Y mae i ni Eiriolwr gydaV Tad, \^%\x 
Christ y cytiawn.'* Am byny nid rbaid iddynt ofni cael eu 
troi yn ol, a syribio i golIe<ligaetb, Beth a all tod yn fwy 
cysurus > A allant b^y feddwl, y gwna efe yr hivn sydd yn 
.dadleu drostynt, gyboeddi y ddedryd ei bun yn eu berbyn ? 
Ac eto ymbellach, eu Heiriolwr yw eu Prynwr; h\\ << pryn^ 
wyd a gvrertbfawr waed Crist, 1 Petr, i 18, ] p. Felly pan 
y mae yn dadleu dro^tyut hwy, y mae yn dadieu drosto ei 
bun. Er ydichon dadleuurfodyn esgeulus yngbylch acbos 
yr h\yn y bo yn dadleu drosto, eto diamnteu y gwnai el oreu 
i amcldiffynej bawl ei bun^yr hyna brynasai aT arian ei bun : 
ac oni amddifFyn eu Heiriolwr hwy wertb ei waed ei bun > 
Ond uwchJaw y cwbi, eu Prynwr yw eu pen, a hwythau 
yw'raelodau, Eph. v. 23. 30. Pe byddai ryw lin mor flf6| a 
gadael iw eiddo jirynedig fyned. beb sefyli i fynu i amddiff'yn 
^ei bawl, eto yn sicr nid ymadavvai efe ag.aelod o*i gorpb ei 
bun. Gan byny, onid yw cyflwr y rbei'ny yn obeithiol yn 
aogau, y rbai sydd wedi eu cydio a'u cyfathrachu mor agos 
Ag Arglwydd y byd arall, gan yr bwn y mae agoriadau uffecn 
a marwolaetb ? 

Yn ail, Hwy agant fynediad diogel i fyd arall. Gwir yw 
J rbaid iddynt fyned trwy '• lyn cysgod angau:»' ond er ei 
fod ynddo ei bun yn lyn tywyll a cbymylog, efe a gaiff fod yn 
lyn gobaitb iddynt hwy : nid eu gyru drwyddo a gant hwy. 
Gild rbodio drwyddo 5 fel dynion mewn llawn ddVogelwcb, y 
Thai «' laid ofnant niwed/' Psal. xxiii. 4. Pa bam yr o'fn- 
apt> Maent dan aiweiniad. diogel Arglwydd y wMd, a*i 
,il*rwydded (passj d ganddynt wedi ei »fiUo a'i waed €1 bun 



d by Google 



^gG (Stobeithiol farufotaeth y Duw\0t. 

sef y cy/ammod bendigedig, yi hwn y w cy^ur y saint ar wdy 
angau, 2 Sam. xxiii. 5. " Er nad yw fy nh:f i felly gyd ft 
Duw : ctto cyfammod tragywyddoj a wnaetb efe d mi, wedi 
ei liiniaethu yn hollol ac yn sicr : canys fy hoH iachawd- 
wriaetb, am holl ddymuniad yw^ er nad yw yn pcrf iddo. 
flaguro." Pwy gan hvny a all wneuthur niwed iddynt \ Dyma 
farchogaeth diogel yn ngberbyd Crist/ (Can. iii. 9), drwy 
fywyd ac angau. Y m le^ganddynt wasanaethwyr da ac an- 
ihydeddu8,gwarcbawd-lu.&ef gwarchawd-Iu o angylion. Mae 
y rhai byn yn gwersyllu o'u bamgylch dms en bywyd, a diau 
iVi adaw.ant mo honynt yn nvdd en marwolaetb. Yr _ys- 
prydion gwasanaetbgar dedwydci byn ydynt yn gweini i br'iod- 
asfercb cu Harglwydd, diammeii y dygant bi adref yn ddlogel 
idd ei dy. Pan fo cyfeiUion yn sefyll mewn agwedd alariis 
oddiamgylcb gwely y saint, yn dysj^wyl eu gweled yn tynu yr 
anadi o^f, mac ano)lion sanctaidd yn dysgwyl ana eu bencid- 
iau l*w dwyn *' i fynwes .^hrabam," Luc xvi. 2^. Mae 
Cadben iecbydwriaetb y paint yn gadben, ar y gwarchawd-lu 
yma : efe yw cu barweinydd byd angau, ac efe a'li barwain 
bnynt drwyddo befyd, PsaL xxiii. 4.. " le pe rljodiwn ar byd 
glyn cysjod angau, nid ofnaf niwed, canys yr wyt ti gyd k 
mi." Gallant groesi yr afon bono yn ddiarswyd, gan fod y\\ 
hyderus na lifa bi ddim drostynt j gallant rodio drwy y Xkn, 
ganfod yn byderus nasllos^irbwynt ganddp. . . , ' 

Nis gall angau wneutbur niwed iddynt. ]6ntsgal1niweidio. 
cu cyrpb : canys er ei fod yn gwabanu yrenaidoddiwrtby corpb, 
eto nis gall wabanu y corpb oddiwrtb Grist. IS, nid yw angau 
iddynt bwy ond " bimo yn yr lesu, I Tbes. ir. 14. Maent 
yn parbSlu yn aelodau i Grist, er eu bod yn y bcdd, Mae eu 
llwcb yn llwch gwertbfawr, wedi ei gadw yn y bedd, megys 
yn nblys-gell eu Harglwydd. Maent yn gorwedd yn y bedd: 
i ae^idfcda, fel ffrwytb gwcrtbfawif wedi ei. roddi i'w gadw 
nes ei dtlwyn allan iddo ef yn yr adgyfcxKad. Mae gan y 
Jlafurwr jd yn. ei ysgubpf, a.c ydau yn gorwedd yn y ddaear : 
ac y raae yr, ohf yn fwy gwertbfawr ganddo na'r Hall, oUa^ 
ei fod yn dysgwyl ei gacl yn ol gvd ft cbyrraydd. Yr ua 
ffunud^y mac cyrpb meirwon y saint yn wertbfawr yn ngplwg 
cu fiiacbawdwrj fe'u " heuir rtiewn llygrcdigaelb, ac a. 
gyfodir mcwii anilygredigaetb : fc'u bcuir mewn anmbarcb^^ 
ac a gyfodir mjBwn gogoniaht," I Cor. xr. 42, 43. Nis gall 
i>i weiffio eu beneidiau. Yr un modd ydy w ar encidiau y saint. 
7ft,%»^giau, «g ydoedd ar Paul a i gymdeiA^rar en'iBiprdaltli^ 



d by Google 



Cobtilhiolfarwotaeth y DutcioL ^gj 

»ra ba. un y riiae genym banes yn Act. xx\ii. Eu Hong a 
cldrylliwyd yn ddarnau, ond fe aeth y morwyr i gyd i dir yn 
dd'iangol * Pan goilo y credadyn ei IeF«rydd yn angau, a 
^chan sefydio ei Jygiiid^ ac y tyno ei anadliad oUf, fe §l ei 
cnaid yn ddiangol i'r baradwys nefol^ gan a<lael y corj)h i 
ddychwelyd i'r ddaear, ond gyd& gobaith gorfoleddus o gael 
eu bail nno yn ei adgyfodiaii gogoned'dus. Pa fodd y gall 
•angau niweidib y duwiol ^ gap mai gelyn wedi ei . orcbfygu 
ydyw :. os rhydd iddynt godwn, nid yw byny ond fel y caffont 
gyfodi yn fwy gogoneddns. '* Ein Harglwydd lesii Grist a 
ddiddymodd angau/' 2 Tim. i. 10. Mae'r yspryd a*r byvryd 
.o bono wedi darfod : nid y w ond niegys cysgod yn rbodio^ fe 
. »U ddycbrynu, ond nis dicbon niweidio y saint j nid yw ond 
.cysgod angau iddynt bwy, ac nid angau ei bun : nid yw eu 
marw ond cyflFeiyb i farwj neu betb lied debyg i farw. Yr 
Apostol a ddywed i ni mai " Crist yw yr hwn a fu farw," 
Khuf. viii. 30. A Stepban, y merlbyr cristionogol cyntaf,^r 
ei lahyddio i farwolaetb^ eto ni ddarfu ond buno. Act. vii. 60. 
Y mae yn sicr fod natur angau yn cael ei gwbl newid gyd £1 . 
golwg ar y saint. Nid yr un petb ydyw iddynt bwy ag yd- 
pedd i Cri^t eu pep : nid rbyw Uetb gwenwyni^ diaystriol 
ydyw, wedi ei wisgo ag awdurdwl y cyfammod (yntaf. Gen. 
ii. .17. " Yn y dydd y bwytai di o bono, gan farw y byddi 
iarw." Y mae yn dyfod at y duwiol beb ei golyn : gallant ei 
.gyfartod ft*r cyfarcbiad bwnw, *' O angau, pa le mae dy 
^oiyn ^' Ai dyma Marab? Ai angau cbwerw ydyw bwo ? 
Fe aetb allan i'r byd yn llawn cbwerwdod pan agoro<ld yr 
Adda cyntaf y drws iddo ', eitbr yr ail Adda a'i dug \ mewp • 
4racbe£n yn wag i ^yfarfod a'i" bobl ei bun. Yr wyf yij 
teimlo colyn, gall y credadyn ddyweyd wrtb farw ; eto nid yw 
ond megis coiyn gwenynen, yn bartlm drwy'r croen yn wnig: 
ond O angau pa le mae dy golyn, dy ben golyu, colyn y 
tarpb, yr bwn a fratb byd y galon a'r enaid ? Colyn angau 
yw pecbod, ond cymmerw>xl iiwn ymaitb Os gafaela an^au 
yn y credadyn, i'w gymmeryd o flaen y barnwc, i atteb am y 
-ddyled y mae wedi rliedeg iddi, ceir gweled fod y ddyled wecli 
ei tbalu gan y Mt^icbiau anrbydeddus 5 ac y mae yr vsgrifen 
j-yddb^d ganddo i'w dangos. Y niae draen euogrwydd wedi 
ei dynu o gydwybod y dyn^ ac y mae ci enw wedi ei 
ddileu o*r rbestr ddu»> ac wedi ei y^grifeou ymysg y rhai ' 
byw yn lerusalem. Mae yn wir mai taitb fawr yw myued 
ij-wy ddyflfryn cybgod angau : odd y mae baicb y cristlpjQ wedji 



d by Google 



298 GoheUhiol farwohaeth jf Duwioh 

ci gymmeryd oddiar ei gefn, mae ei anwiredd xvedi ei fadiiew, 
gall rodio yii esmwyth ; iii bydd yno lew, na bwystfil gorm- 
cBol : Gah ygwaredigion rodio yno with eu.faamddeu^ beb 
ddim arswyd perygl. 

Yn olaf, Hwy a gant fynediad gorfoleddus iVbyd arall. 
Cyboeddir eu dyfodiad i Hrdaloedd gwynfyd gyd & hymnau 
melysber o fawl i*w Prynwr gogowedclus. Diwrnod da yw 
diwrnnd marw i'r dyn duwiol. I8, y diwrnort £;oieu 5 y ma« 
yn well iddo ef na. dydd ei enedigaetb, ac na*r diwrnod 
llaweiiaf, d gafodd ar y ddaear ei iocd. *' Gwell yw enw da,"*^ 
medd y gwr doelb, " nag enaint gwerthfawr; a dydd marw- 
plaeth na dydd genedigaeth," Preg. vii. 1. Y dyb am an- 
JFarwoldeb yr enaid a gwynfydedigrwydd i ddyfodj oedd ya 
caei lie yniysg rbai cenedlaetbau pag^inaidd, a*gafodd effaith- 
iau hynod arnynt. Rbai o honynt> wrtb alaru am y marw, 
a wisgent ddillad meny waid 5 fel o berwydd anweddeidd^dra 
y ddiwyg. y caent roddi ymaith eu galarwisgoedd yn gynt v * 
erelH o gladdent beb ddim cwynfan na galarj eithr gwnaent 
abertb, a gwledd i'w cyfeillion ar yr achlysur. Arferai rbai 
alaru ar eneciigaetb, a llawenhdu ar farwotaetb. Ond maa 
arferiad rbai o'r Indiaid yn bynotacb fy tb^ am ba rai y dy- 
wedir y byddai yr anirywiol wragedd, ar farwoUietb eu gwr, 
vn arfer dadleu, o flaen y barnwyr, pa un o bonynt oedd yr 
lioffaf gan y gwr, a fh^ un bynag a farnid felly, hi a daflai * 
ei bun, yn siriol, i ganol y fflamiau y rhai a ddarparid i losgi 
corph y gwr, a hi a losgid gyd ag ef, ac a gyfrifid yn dded- 
Wydd, tray mae y lleill yn hyw mewn tristwcb, ac yn cael 
eu cyfrif y druenus. Ond pa effaitb bynag y mae tybiau 
anmberfifaith am gyflwr niewn b>d i ddytod, y*ngbyd a 
balchder, a bunan-glod, ofn profedigaethau'r bywyd bwn, 
a'r cyfryw egwyddorion pertbynobi'r natur ddynol wedi ei 
llygru, yn ei gael ar feddyliau rliddysg, wedi eu cMedu drwy 
ddicbelHon uffern*: O y falbhwenydd sylweddol a chysur 
sydd gan y gwir gredinwyr, oblegid rti bod yn Ngbrist, yr 
bwn " a ddug fy wyd ac anllygredigaetb i oleuni trwy'r 
efengyl V* 2 Tim. i. 10. Angau ydyw un o'r pob peih, sydd 
yn cyd-werthio er daioni i'r rhai 8y yn caru Duw," Rbuf. 
viii. 28. Pan y byddo marw y corph y perffeitbir )r enaid; 
*inae corph y farwolaetb yn ymadael ar farwolaeth y corph, 
J*a niwed a wnaetb penaeth y earcbardy i druUiad Pharaobj, 



d by Google 



Goheithlol/arwolaeth y DuwioL $93 

fian ai^orodd efe ddrws y carchar icido ef, ac y goHyngodd ef 

allaD ?, A ydyw yr aderyn mewn gwaetb amgylchiad, pan y 

l^ae mewn ihyddid, na phan y roae wedi ei gaethiwo mewn 

cawell ? Felly nid yw eneidiau y saint yn cael dim gwaetb 

iriniaeth na byn gan angaii. Mae yn dyfod at y dyn duwiol 

yn debyg fel y daetb Uaman ac Mordecai &V wisg freninol a*r 

' marcb) £sc. iv. 11. gyd k gorcbymym i'w anrhydcddu ; pa 

mor anbylaw bynag y gwneier y gorcbwyl. Nid wyf yn 

animeu nad oedd Uaman yn cyflawni y ddeiPod gyd kg egwedd 

tra ansercbog, fig wynebpryd gwelw, i golwg trymaidd, ac 

k gwedd gucbiog, ac yn debycacb i un yn dyfod i*w grogi 

iiag i'w aurbydeddu ef. Ond' efe yr bwn y cbweonychai y 

brenin ei anrbydeddu, a raid ei anrhydeddu ^ a Uaman, gelyh 

penaf Mordecai, a raid fod y gwr i whSyd y gorcbwyl o roddi 

yr anrbydedd bwn arno. Clod, clod, clod, y fenditb a*r mawl 

i'n Prynwr, ein Uacbubwr, a*n Cyfryngwr j drwy farwol- 

aetb yi bwn y gwnaed i*r angdo byll dinystrio! fod yn was- 

anaetbgar i wnSyd y gymmwynas bon« i*r rbai, oni buasai 

byny, y gallasai efe eu gyru ymaitb yn eu drygioni i eitbaf 

dystryw tragywyddol. Mae dydd miarwolaetb, ynddo ei bun, 

yn ddydd gorfoleddus i'r duwiol, dydd eu gwaredigaetb bwynt 

ydyw ; pan y mae y caetbion yn cael eu rbydd^u^ a'r carcb- 

arorion yn cael eu goliwng yn rbydd. Dydd y mae y pcrer- 

inion yn dyfod adrcf o*u pererindod ydyw -, dydd y maa 

ecifeddion gogoniant yn dycbwelyd o'u teitbiau i*w gwlfid eu 

Iiuuain, ac i 6^ eu Tad, i gael meddiant gweithredol o*ii 

^ betifeddiaetb arddercbog. £u dydd pr'iodas ydyw : aroser 

eu dyweddiad ydyw yn awr; ond yno y cwbllieir eu prVodas, 

ac ydecbreuir ar y wledd, yi* bon ni dderfydd bytb. Ac os 

felly, onid yw cyflwr y duwiol yn angau yn gyflwr gobaitbiol'^ 

Gwrthddadl, Ond os yw cyfiwr y duwiolion wrtb fanv 
mor obeitbiol, pa fodd y mae cynnifer o bonynt mor llawn o 
ofnau wrtb farw, a*u gobaitb mor wan ? jitteb, Mae yn 
rbaid cyfaddef nad yw J saint i gyd yn roarw yn yr nn modd ; 
y mae gwabaniaetb rbyngddynt bwy, yn gystal a'r rbai 
drygionus; ond maeamgylcbiad gwaetbaf credadyn wrtb farw 
yn obeithM. Mae rbai yn marw yn fuddugoliaetbus, meiyn 
llawn sicrvvydd ifydd, 2 Tim. iv. 6, 7, 8. *' Amser fy 
ymddatodiad i a nesaodd 5 mi a ymdrecbais ymdrecb deg, mi 
i orphenais fy ngyrfa, mi a gedwais y ff^^dd ; o byn allan 



dbyGoOgL 



e • 



3fOO Jttebiad i TVrlhddadl, 

rlioddnryd coron cyfiawnHer i'w chadw i mi." Maent yn caei 
liroHad t) UtvtMiydd y nef, tra ar y ddaear boa j ac yn decUreu 
caniadau bnii, ir.i mewii tir dieitbr Mit^ ercll yn nieinv 
Wcwii >ni'idil)}ni.id hyfcrus sr eu Harglwydd a'u Hachiihwr: 
er im^allaiit i^gnu yn fuudiis^oliaetlins, eto hwy a allant ddy- 
wfdytf^ac a d'l.wed.int yn liyderus Mai > Arglwydd yw eu 
Diiw, Er nas gallant fu(l(ltigol:<)rtti(i ar aii^aii, »»yd4 'r b^Ji 
himeoti, k Cliiist tranddu yn ei freichiau, a dywedyd, .** V> 
»wr hon, Ari^lwydil, y gollvu^i dy \vh» mewn iaiijiiefedd, yn 
ol dy aiV : canys fy llygaid a welsaiit dy iacbawdwriacth,*' 
Luc ii. 29, 3Uj «to ffillant ddywedyd fd lacob wrth farrw, 
** Am dy iachawdwriaeth y dysgwyliais Arglwydd/' Gen. 
xlix. 18. Ei law aswy sydd dan. en penaii Vvr cynnal, er 
uad yw ei ddeheutaw yn en cofieidio : maenr yn credu yn 
ddiysgog, er nad ydynt yn gyflawn o lawenydd trwy gredu.' 
Gallant ddadleu y cyfannnod, ac yndynu wrdi yr addewiil, er 
nad yw eu t^' felly gyd i l>uw fel y dymunent. Ond dtchon 
dydd marwol?<etii rbai o> saiitt tod M y dydd hwnw y sonir 
era dano yn Zech xiv, 7, Nid dydd ac nid n6s, Dichon eu 
bod yn marw dan lawer o amhenon ac ofnau ; raegys yn 
machiitd mewn cw.uwl, ac yn myncd iV nefoedd mewn niwl. 
Dicbon en bod yn rliodio yn alarus heU yr hanl, heb alluf , 
bwrw ymaitb yspryd trymder, hyd nes y diosgo angau bwynt 
o bono. Gtiiant gael eu dwyn i'r hetoedtl drwy gyffiniau 
• ufFern; a chael en heiiid, ^^n y Hew difaol byd yn nod at 
byrrh y lenisalem nevryddj a gellir eu cymbaru i long y'mron 
dryllio yngolwg y portbladd, ac eto yn cyrbaedd y Ian yn 
dtliWel, 1 Cor iii. 15. *' Os gwaitb neb a losgir, et'e a gaiflf 
golled : citbr efe ei bun a fydd cadwedig, etto felly meg^s 
drwy dan.*' Mae dio^elwch y'mbitb jeu hofnau, ond y mae 
persgl yn hyder cadarn y drygionusj ac y mae i'r cyfiawn 
ddedwyddol had llawenjdd yn en trallodau mwyaf ; ** Uau- 
tvyd goleuni i'r cyfiavvn, a llawenydd i'r rbai uoiawn o galon,*' 
Pal. xcTii. 1 1. 

Mac y saint yn agored i'r cyfryw ddyryiwch yaeu DMrw- 
olaeth, oblegid, er eu bod yn Gristionogion mewn gwirionedd, 
eto dynion ydynt o'r cyffelyb dyrahcran i ereill j ac y mac 
nngau yn wrtbdifrycb arswydus ynddo ei bun, pa wisg byoag 
yr yrnddangoso ynddi : nis gall ei edrycbiatl gwgosar ddynioD 
Jai ua pheri iddynt jsgoi. Ac hcblaw byny, y saiDt y^v y 



d by Google 



'. ' '.J^eHadiWtthdda^L \, 304/ 

(iynioiY mwyaf eicl^iged4us o lionynt eu.h/inain o llfbv.IMb^iitf. 
yn raecMwl am dragywyddokleb, ac am y fraTydle,\,gycl4jnwJ5^i 
o ddwyeder nag ereiU : raae qiarw, yp eu gohiFg hivy>*yyfi) 
betli mwy difrifol nag y finae pobl er^ill yn medSwl j^blod* 
Maent hwy yn gwybod a^rdwyil ygalot^, a dicMlion yfiiftftc 
ddynol lygredig, yn well n^tg ,ereill, ac am fbyn^, fe all'f<a«l 
yn gryn orcbwyl. iddypt i ;gadw i fynu eu gobaith ^r;>v«tyi 
angan $ tra y mae ereill yn roynej heiblo yn ,riawel fel'd^djaid 
i'r lladdfa ; ond yn benaf,.y mae Satan yn , arferyd ei gyf# 
rwystra eitbaf, i gynnal gobaitb y rhagritjjiwr, eitbr.a<wn9 
ei oreu i atal tangnefedd ac jychwanegu ofn^u y. sptkt* . ¥i 
f)/(i/, Mae yr agwedd wael sydd :ar.yspryd, alr-aofilltFefn.y 
fuae'r gwir Gfistion ynddo w^ifebiau pan y mae-anganyn 
yhiaflyd ynddo, yn acbos tllgonoli beri.y dyrysw^b hw». .Y 
n^ae ei fad raewn cyfiwr o rks, yn wir^ yn 6i dd&df ef yn 
frarod i farw o ran ei gyflwr ysppydol, ac yn eicrbau ei.ddio«- 
geUvcb yn angau 5 ond y raae ychwanj^g na 'hyny yn angben*- 
rheidiol tuag at ei Iwyr barrodrwydd, i farw,iyn.gysunts:| 
(Thaid bod agwedd ei yspryd yn bapod befyd. 

' ;. ■ - , * . . • -» ' " 

G^n byny y mae fri amgylcbiad yn mba rai «« gaU mk&rir 
3ai na bpd yn dra.angbysums i bieotyB Du\v« (t.) rOsymeil 
^fe ynddo tra y mae euogrwydd rbyiv becbod Reilldubl; beb 
edifarb&u o*i berwydd, yn gorpWwys ar ei oydwybod j ac 
angau, o acbos bynjr^ yn dyfod i'w gymmeryd ef o dir;y.>bai 
.4>yw ^ megys y bii gyda llawer o'v Corinthiairl crediniol^; i 
JCqi*. xi. 30. " Oblegid hyn <8ef am gymtmo. yn jaoabeilwtigi) 
y mae llawer yn weiniaid, ac yn Uesg yn eich rayftg, a ILawek- 
yifl bmio." Os goddiweddir dyn yn ddtsymyvtb .gaaahgeiny 
jpan y maeefe yn gorwetld dan euogrwydd rbyw bisobodr ihd) 
ei faddeu, nis gall Jbai na ipberi /dycbryn dirfawr. (2u) Swa 
lydalio angau efyn bepiaji. Mae yo rbaid i> \raedd baoocr 
n6s fod yn ddycjirynllyd i'r tnorwynion cysglyd* Y dyn ft 
fyddo yn cysgu-nsewn ty adfeiliedig, ac nis deftry nes i*r coed 
• ddechretl ymbollii, ac i> cerig ddecbrtu syrthio ar ei bexi,'efe 
a ddicbpn ddiangc aUan yn ddiangol, ond nid beb otn- cael ei 
.lejtfau gan ei gwymp. Pan fyddo *r crifltioa wedi imyiied i 
gyftwt o ddiofalwcb a gvrtbgiliad, ac beb ddeffroned^/l angau 
;ddyfod at- ercbwyn ei wely^ pe(h rbyfedd os :na cbaiff «fe 
.iftdeffroad dycbtynliyd.. Yn ddiwed^af, l^an,go)Io cfe,ci olwg 
.ttt ei'faawl yn Ngbrist^ ac nis medr riJd^iigOB ty&tiolaetbau. 6*1 



d by Google 



jM3 JtteUad t fyrthddadUuon ff Saint 

hftwH'rviCMdd. Y mae^ ya drwm wynebu mgaa hA fjw 
dyi^iblMtit o tiawl i fywyd tragywyddoi wrtli law ; pm^ yit 
rfr^rv! myfied trwy y glyn tywyll heb ganwyll yr Arglwydd 
jffk Ibiryrcbii ar y pen. Antar^aetb arswydas ydy w cycKwya 
I dimgywyddoldeb, )ian nad oes gatn ddyn ddiiii aidgeo'ieb nag 
mifys tfboddi uaid yn y tywyllwch heb wybod ynilia le y 
dtasyiit pa un ai yn y nefoedd ai yn uffern. 

^ byn i gyd, y mae cyflwr y saint, yn eu marwolaeth, yn 
itKtad ynd&ei ^un yn obeitbi<f). Nis gall gobaith rhyfygas 
yrannuwiol yu eu marwola^tb ddim gwnSyd eu cyfiwr yn 
#beitbial i ae 4iit giall anobaith y ^saiot ycUwaith wneyd 
tu* cyflwr yn anobeitbiol : oblegid y uiae Diiw yn baruu 
yii ol gwirionedd y.p^th, ac nld yn ol tybiau dynion am dano« 
£to nis gall y ^int fdd yn bollol ddiobaitb mwy nag y gallant 
fod yn hoUol ddiffydd. Dicbon ea ffydd fod yn wan iawn, 
Mid ni pballai a*u jtobailb yn isel iawn, etc hwy a obeitbiant 
byd y diwfdd* l9 pan y gelUd meddwl fod y duwiolion yn 
fttal eu oymroeryH ymliitb gyd ft'r ffrwd o ambeuon ac ofnair, 
J itiae cymmaint o obaitb yn aroa o hyd ag sydd yii eu neribn 
rgfromeryd gafael y^mbren y bywyd, yr bwn «ydd yn t)fu 
arianyr afon, lonab ii. 4, '* A minnau a ddywedais, Bwriwyd 
ft o ^dd dy lygaid ; er byny mt a edrycbaf etto cu a'tb dend 
aaoctaidd.*^ 

Dbfntsd. Mae byri yn iWfaru cysor i*r dnwiol y*ngwyncfb 
4lfii angan. Gellir gsllw y dyn duwiol yn ddyn d^dwydd, cjrti 
ai farwolaeib $ canys pa belb bynag a ddygwyddo iddo yn d 
lywryd, y mae yn sicr o fod yn hapus yn ei ^arwolaetb. Cbwy- 
,cbwt y rbai ydycb yn Nghrist, ac yn Gristicfnogion meWn 
gwirionedd ; y mae genycb obaHb yn eicb diweddj £l*r cyfryvr 
•baitb ag a*cb cysura y'ngwyneb yr bcdl ofnau, sy'n codi 
yi^ocb wrtb feddwl am farw. A|i a gaf waboau byn yik 
gangbenau ,drwy at<eb rbai acbosioa yn fyr^ 

OwaTBDDADL !• Mae golwg ar angau (medd rbai o'r 

aaiDt) yn anoddefol i mi^ oblegid nas gwuvpa be'tb i^ dd*W o 
• fy nbeulu pan elwyf ymaitb. Jtteb, Y cyfiawn o ob^itbk 
'■ pim fyddo yn marw, am ei deolu yn gystal ag am daifto ei 

ham £r nad oes genycb yn awr end ycbydig i fyi^ atno ; 

fd y btt gydft Uawer o rai dewisedig yr Arglwydd, 1 Cor. it. 

21. *" Hyd yr awr bon yr vdym ni (sef yr apostolioD/adb. 

g.) yn dwya uewyn a.syched^ ac yr ydym ni yn nocthioo, atf 



d by Google 



Yngw§neb piarw: d09 

yo ieftvl c^rnoiUaiiy ac yit grwydraidd :*' ac iia4 oea g^iiyek 
ddin Vw, adaeli'ch teulti/ ffr) jr oedd gyd A roab y proj^ii^yd 
gynt^ }rliwn a fu faiw:mewn dylad nas gallai dalu f ftl -y 
mae t\ weddw yn dangos, fl Ben* iv* i : etto y mae gen^di 
gyfaill da Tw gadael iddo ; Duw ryfaiomodpli i'r h^n y 
f ellwipb #u gorcbyniyn yn df&'oigel, Jer. xUx. II. '* GId tfy 
anddifaid. oiyfi «*u cadwaf hwf nt yq fyyv ; ae ymddiri^^ 
/dy ^efMNvon yaof J." .Feallybyd ddwyn tystlplaetti am y 
cynnVsgaetb Dodc;dig a reddtvyd i blant rbaglaniaetb, sefy 
c^ryW «g a fvriwyd gao e« rbieni duwiol ipfal rhagluniaetUoi 
Daw. Fe sylv^d yn fynycb na bo arnynt eisiau na lluntaetb 
na dysgeidiaetb. Mae Motes yn gydlhin 'arddcrcbog o byd. 
£r nad oedd e(e ond plentyn a fwriwyd illan (fixod. li. 3.> 
eto yr dedd yn ddysgedig ;n boll ddoetbineb yr Aipbtiaid> 
Act, Fii. ^^, ac a aetb yn frenin yn IsrAelj Deut. xxxiij. 5, 
O ! oni ddflem gywilyddio am nad ydfin yn ymddiried yn 
ddiyagogynddoefamofal ein tculuoedd^ rr hwnyr ymddiried- 
'iisom, fcf eiiiHsnDlMMi^ii'n Frynwr, eb mater tragyi^yddpl^ 

^'^i^TR. II. Fe*A cymfflfr angan ni y^aaitb oddtwrtb eia 
cymliion anwyl : le, ni cbawn weted yr Arglwjdd yn nbir 
7 tbai byw, TD yr ordinbadau sanotaidd* Jitteb* Kf e a'cb 
itfymmer at e^ ejfatll g^reu yr Arglwydd lean. A> cyfeiH- 
ion yr jdyeb yn en gadael ar o\, os ydynt mewn gwirionedd 
yn ddypion duwiol, cbwi ^ gewcb «u cyteftNl 4Eache6ij pap 
y decant Vf nefoedd ; ac ni*cb jgwbanir bytb mary, Qs yw 
.angaii yn eieb cynnneryd o'r demi isod* e£e a*ch dwg i*r deinl 
sydd ftp Sfe a'cb cymmer oddiwrtb y ffrydiaa, ac a*^ 
gbsyd «^b y f)fnon. . Af; os diffydd ekb canwyll^ cfe^'cb 
dwg H^ PjmI oet dim nds^ a'r Def mae dydd tragywyddol. 

Gw^TB. 111. Y, nine arnaf gymmatnt o draffertb, ya 
amser fy iecbyd, » gael boddlonrwyiU mewn pertbynus i'o^ 
bawl yn Ngbrisf, y'ngbylcb bod yn Grktion fiaewn gwirioi;^ 
edd^, ac yn ddvo adgenedledig, fel yr wyf yn ei £amu agos yn 
aninbosibl t ULi allu marw yngysarua. Atteb, Oa fel hyn y 
jiMtfi arnocb, yna djblwcb ^b diwydrwydd, i wni^ eicp 
galv^edfgaech a*eb etboledigaetb yn sicr. Yrodre^tiweh i 
gynnyddu mewn gwybodaetbi ac i rodio yn agos at Ddow $ 
bydd web ddyfal mewn bunah-ymboliad, a gweddlwcb yn 
*f(difrifpl am yr Vspryd Glitri, M y gwybyddoeb y petbau f^ 
A A i 



dbyGoogk 



^9m Attehiad^WHhdd^dheainy Saint 

yatdroddwyd'i cliWi gan Ddaw. Oi frynifOTtiliwyin cliwi fd 
feyfl gBh= Yrfpryd'Ciwti ddyfiiMafario »yd&*cb cyfl^vr ydprydol ^ 
tv na l)o ty minor ei«h bywyd yti ddydd na«« yo oos, eto by^Jd 
•^6leuhi ynyr hwyr. * Y mae llawer o Grislionogion gwiein'* 
iaM^yi) ftieithriil amheuon ae ofnau y'ngbylcb eu oyflwr ys*- 
jrfydn!,' fel pe baeflt yn cyfrif yr arferied aoireetb yma yn gryn 
ran cr gprefydd : ond tua therfyn eo boes^ j 0>»«nt y^i gorfod 
. &eddwl ac ymddwyn mewn doll arall. ¥r yntileitbydd sydd 
•'Jn iheddwl fod ganddo amser iV bepgor» a aU sefyJi i ym- 
resymu a^«f ei huo pa un ai boa yma ai ban acw ywV i»w& 
flbrdd : eithi* pan dddo'r haul i dynti at t«cbludo^ y raae yo 
^f6i\ dodi heibib eu betrusder, ac ymroi i fyned ydiiaen ar 
iyd y -ffordd afarnoefe yn uniawnaf^ rhag goffod iddo or- 
•wedd alliam dtwy*r bollnos. Felly, rbal Cristionogion^ we<K 
•Mdynt ymddyrysu llawer, ar hyd ystod eo bywyd, gan am^ 
Tifeubn ac ofhau drwgtdybus, sydd yn ymfoddloni^ pan^ddelont 
i farw, &*r cyfryw dy»tiolaetbau : am ddVogelwch eu cyftvft, 
nas medi'ent' o't blaen- ynidaweiu ynddynt ; a tbrwy ymddadK 
en llai yn eu herbyn eu hunain, a cbredu ycbwaneg, y maent 
yn rferbyn ac yn mwynhau yr beddwcb yr oeddynt o'r blaesb 
yn ^\ wrtbod^ 

GwHTfr. IV. Yr ydwyf nicwfi nycbdosd tTwm yng^ylch 
fy'riglryfl^r yspfydol. AtUh, Fe all nycbdod corphordl 
wnieyd angnu yn esniwytb, t>nd nid felly y mae mewn nychi- 
dad yiprydol. Ni ddy wedaf nas gall dyn duwiol fod yn y 
cyfryw amgylcbiiad, w^tb farw, ond yr wyf yn credu mai an- 
fyn'ycb y mafe' felly. Yr ydwyf yn meddwl y bydd.gwaedd 
*yTi*'feyfft-edinol yn dyfod i ddeffro y morivynion cysglyd, cyn i 
angau ddyfod, Mae Samson yn gorfod* malu yn y carcbat 
hyd oni tbyfo ei walk. Fe syrthiodd Dafydd a Solomon i 
n^chdod yspVydol diifawr 5 ond cyn eu marw, fe*u badferWyd 
f*w nertb a'a gfyiii ysprydol. Pa fodd byuag, ymegniwcb, 
yij ddi'oed/ j gadambau y pelbau sydd yn ol : fe fyddai eicb 
dychryn yn llai pe defFrSecb o'ch cwsg ysprydol cyn dyfod 
Biigau at "ercbwyn cich gwely : ac hi ddylecb golli dim amser^ 
*6herw>'dd' n*as gwyddoch pa mor gynled y dicbon angau 
■yibafiyd )noch. 

-Gw:6fTtt V. ' Mae yn frawycbus tneddwl am y byd aralf, 
tyrf yV ysprydoedd, ft'r bwn yr ydwyf mor angbydnal>yddas. 



d by Google 



jMaci mynwes AbralhUD yo dirij^, byd ji^ liod iV.rb^rny nt 
Velsaiif erioe<l mo^r wyneb «f. Fe fydd dy eD«i4» g^'^ 
nngaii, yn alhic^ i ymgyt'eillacKu ft pbreswylw^^ diedw^ y 
l>yd aiatf. Fc fii le^rydoedd y cyliawn y rbfti a b^rffirifbiwyd 
linwaitb yn j^ySViyb i'r byn ydyw. dy yapryd di yr awrboii* 
Acam yr <||ig^!b|f, pa faint byoag ydynt 3^ uw(^ oi^il 
batiir a gra^ci^ eto roae ^jn natur ni wccSi ei 4erclialQ y^ 
nwc^ iia> eidtlyot bwy, yn y dyn Crist j aq y nia«nt i gyfl yi| 
w<;i$i(m t'tb Arglwydfl, ac felly yn gyd, w^H(]pp a tbitbait- 

C^wfrTH. VI. Mae gloesaii angau yn ai»wyd«s. M^, 
Ero liid mor arswydus a gloesau cydwybod, pan ^i bri|th«r 
^ap deioilad o euogrwydd^ ac ofnau o lid Dmw ^ pba rai, uA 
feddyiiwn nad ydwyt yn gtvbl angbydnabydduf. Qnd ^trft 
na ddyod4efai afiecbyd CQ^pbolrpI, fftl y ^weHh&er yr en^if^ 
^P y^wpaer ef yn gwbl iacb i Fe yrr pob tin o loesan ftng^a 
4»eci^d gam yn nes i'r drws : a cbyd 4*r anadliad olaf, fi^ 
^renga 'torpb pecbod* Ni pbery poenau angaa yn bir$ a> 
'Argtwy4d dy l5duw ni'th edy^ eithr efe a tb gyfipal danynt. 

Gw'kth. VII. Ond yr ydwyf fi yn debyg p gael fy njbpri 
yiivfr y*nghanol fy nyddian. Jtteb. Na cbwynwcfti^ cUwl a 
fyddwcb gartref yn^ gypt : chwi a gewch felly y fla^rnoriaellii 
#1^ eicb cyd-lafurwyr, y rliai oedd yn sweitbio yn y winllail 
o'cb blaen ehwi. Mae Pumt yn ei rag^uniaetb yn caddio rlM^ 
nol saipt yn y beddj, fel y cycnmer^r hwynt ymaitk o flaep 
drygfyd. M^^ syipndiad cypnar o*r jiyd ypia yp rbagftaentt 
Uavfer o becbod a tbrueni : ac nid oes dini acbo9 i rwgnaeh 
gan.y r|iai a g«ipt dreulio gvfeddil) ^u blypydd^edd yn nbir 
Imnjanuel. Diammiaa y cai fyw tra parhao y gwalth a ben? 
nodwyd i ti gf|n dy feistr mawr i> \vn^thar drosto ef vu f 
byd bwQ i a y^an y byddo jiwn^ af ben, me^ yn (lawn Dr|4 
piyned ymaUb. 

f3w&Ta. yill. Alae i^maf ofn angau diayfyd. A^eh. |^ 
allai yn wir y byddi farw fetly. Bu Kit dduwiol farw yii 
^Idisymmwtby 1 Sam* iv. 18. £to yr oedd yn gwyKo, pan'7 
daliodd angau^ ef, adn. 13/ ^' Gwyliwch gan hyny, atn iMi 
wyddoch pa awr y daw eicb Harglwydd/* Matb. xxVr, 4t. 
lYa^r pfpa^ y mae yn gysar annrbaetb<4A dded angau paa j| 
■ • ■ Aa 3 • ' ' 1 



d by Google 



S06 Ystyriaeihau ttt ag at ddwyn y Saint 

delo, nad all byth dy gaef allan o Grist ; ac am hyny nis gsA 
bvth dy Jdal fe! carcharydd i'tb ffrystio i garcliaV ufcrn. Fe 
all aijgau dlsyfyd brysuro a rbwyddbau dy fynediad i'r nef- 
pedd^ eitbr nis gall wneutbur i ti ddim niwed. 

6 WRTH, IX. Mae arriaf ofn y syrtb y coelbren i mi farw 
teb fod yn meddiannu fy Syriwyrau. Jtte5. Nid wyf yn 
g.^'rlbddadlu na ddicbon i Wentyn Duw, a gwir Gristion, 
fai-iv yn y cyflwr bwrt. Ond pa niwed ? Nid oes dim peiygl 
yn hyny, meirn pertbynas i*w gyfiwr tragy wyddol ; gal! an- 
Wyldeb, ,wrth farw, ei ddifeddiannu o'i syuwyr, eitbr nid o*l 
i^fcfydd. Pan fyddo dyn wrth fynred i fordaith feell, wedi 
iboddi ei faterion.mewn trefn, ac wedf rboddi ei boll eWdo 
j^ £wrdd y* Uong ni byddai o ddim gwbaniaefb pe cyiijmeriA 
ef ei bun yno drwy ei ^wsg: roue poh petb yn ddYogel ganddo,^ 
*cr nas gwyr efe y'mlia le y mae, nes iddo ddeifro yn y Hong. 
Yr uu ffuiiud y dyn duwjd, yr bwn sydd yn marw yn yjcyflwr 
twn, a ddicbon farw yn aiighysiirus opd nid yn anniogcL 

GwRTH. oldf, Yr wyf o naturiaetb yn dityn ofiius, ac y 
t^ae meddyi^l am anga*i yn arsNvydus i mi. Atteb, Po Ileiaf a 
fedfiylioch am an^au, mwyaf arsvyydus i chwi fydd y meddwl 
tim (jauu : ond ymgynefinwcb ag ef drwy lynycb fyfyrio ani 
4aOo, ac felly gellwcb wanhau eicb pfnan. Kdrycbweb ar y 
III gwyn a golau i*r cwmwl: cymmerwcb olwg ffydd ar y 
id'mm y mae iddi sylfaeiii ; ac felly y cewcb Welcd gobaith yn 
eicb marwolaetb. Gwir ddeftVoer cbwi yn acbos corph pecbo<l 
«i marwolaetb, yir ami ^vmwl sy n myned dros eieb cym- 
*iUBdeb a Dmw, ac hefy^ mewn pertbynas i'r gogoniant sydd 
ynarostu.bvvnt i'r bedd : a byn a'cb mawr gyttnorlbwya L 
»ymud ofn caeibiwus. 

Y mae yn resyn, bod y saint tuov boff o fyw yn y byd ag y 
maent yn fynycb :. bwy a ddylent fod bob amser yn gyni- 
modlon ag angau. P^an ystyrier petbaii yn'ddylad^^ry, byddai 
.yh rbcaymol dysgwyl » bob plentyn i Dduw, a pbob dyn ad- 



genedledig, addef yn rbwy.dd am y bywryd yma, fel y darfii 
Job, pea. yii, l6. *' Ffieiddiais einioes, ni fynwn fyw bytb." 
>Tu ag at emiill eu calonau \r dymber ddymunol bon, yr wyf 
yn cyunyg.yr ystyriaetbao canlyriol yn ycbwadeg. 

Yn gyntaf, Ystyriwcb y pecbadurusrwydd Sydd yngJyn ^ 

Digitized by VjOOQIC 



J'gymmodi'c^ ogau. • *. MW 

hyw yny liydynMi. Tra f l^dilwch byyv yma yr ydj^qb yn 
pecbi&j ac yn gweled ej.eUl yu pechu. Yr ydych yn anadUi 
i^-yr aBacb ; ac yn byw naewn t^ heinliis. - A fyddai ynbetli 
vhyt'efld casfiu y falh fywyd > (1 ) Mae eicb gweliau corn- 
wyiUyd eich hui»iii yn rbedeg. Onid yw pecbadunisrwydd 
ificb natnr yn gwneyd i cbwi aiaru yn feunyddiol ? onid 
yrckyob yn deunladwy, er decbreu eicb gwellAii, eicb bod 
f mbell oddiwrth ddyfod yn iacb ? onid y.v y gwbanglwyf 
wedr <nya?d i barvi^dydd y t^, ac nis geliir ei syniud heb ei 
Irtynu i lawrhonid yiv eicb nafur wedi ei llygrii gymroaint, 
M nadoosdifft Hai nag ysgariad euaid oddiwrtb y corpb a 
ddicbioii.ddiwreiddio y clefyd ? onid oes genjcb eicb briwiau 
Oddtallan ytt gystal axrb aubwyldeb oddifewn ? Onid ydych 
^n ji^adacl 61 eich halogrwydd ar bob petb a elo dnvy eicb 
dwylaw } onid yw eiob boll weitbredoedd M^edi eu banbarddu 
A'n diwywo & cbolliadau ac anipberffeitbiyw'ydd ? Pwy ynte 
» fawr hoffai (yw, ond y ibei'ny^ sdldra.pa rai yw eu biecbycj^ 
a'u gogoniant yn eu C)vvi}ydd? (2) Mae briwiau ffiaidd 
rbai ereJIl yn wastad o Aueueich Uygaid,eweb i'r lie afynocb. 
Mae flEcjlineb a drygignl dynion yo mbob man yn ajnlM'g, ac 
nid jdynt ond golwg annyniunol. ^ Nid yw y byd pepbadurufi 
bwn ond cydymaitb anolygus, torf annyuuinol, oba 'iin,'y 
i-ban fwyat' yw y rhan ffieiddiaf* (3-) Onid y\v eicb briwiau 
eich bunain yn tynych yn tori allan dracbctn ar ol eu biacbau ) 
Mae. ein mynycb adglefycbiitd yn ddigon a ])beri i ni leib^t^ 
fin boiFcler tu ag at y by wyd Uwn. Mae ymorcLestu o; byd, 
asyrthioi'rdoni yn y fan^ yn waitb blinderus. A f'yddwcb 
cbwi un amser yn dynnuno i ,angau oer ddyfod ag oeri yn 
efFeithiol lires y cbwantau sydd yn yniennyn dracbefn, 
byd yn npd ar ol i ddylif a alar duwiol tyned drostynt } ,(4.) 
Oflid ydych chwi weithiau yn- Uygru ereill, ac ereill yn eicli 
ilygru cbwifb^u > Nid oes un.gyradeitbas yn y byd, naij yw 
pob. aeiod o boni weilbiau yn gosod tran)gw vdd o flaen y 
Heifi. , Mae y rbai ^oreu ya dwyn gyd.4 bwynt olosg Ciinder) 
iiatnr lygre^ltg'^ ac nis gallant g9el gwared oddiwrtbo.tra y 
byddont byw> ac y inae yn agorcd i gael ei cnnyn ar bop 
adeg^ ac yn mbob He : 'ie^ y viaent yn daeddol i ennyn ereill^ 
^c i'fod.yn _achlysiir i becbu* I^iau fed y petbau hyn a 
tlrucdd ynddyntlchwerwi y b}^wyd ^iwn i'r saint. 

' Yn^it, Yftyriv^ch y trueni A'^.lruUpdiop.sydd yn qj ganjpl 

Digitized by VjOOQIC 



• 8M Cfffarw^ddUidau I bar&toi erhj^n angau. 

Mae g4>rpliwv»clr« y n ddym^noU ond nld yd j w ' f*w. gacl y 
til ym«rr bead Maegofidiaa bydoi yndiJyn pobdya ja.y 
bywyd hwn. Y by»? Iiwn »ydd \n^jt,m6r o .dirallodion, ]}e 
owe y oaiil don vo dHyn y Mall. V rbai'sy'n tybted eu Ihinaiii 
o p;yi1iaedd iwiod, ydynt yn crnngymmeryd : nid oes d« 
cbyilwr oa sefyllfa yn rhydd oddiwrtbo. ' Maer pen corcmog' 
wedi ei amgflcbu a gofalon dmnioj^. Mynycb y tnae ao« 
rbydedd yn rnwyddbAu y flerdd i (\dirhnn* tvariidiry^d: mae 
cyfoeth y rhan amiaf, wedi en etkdw*; ynVritveihi^vr percfaenog; 
Nid yw*r rbosyn tecaf beb et bigaa> «> ^oet diyaiaf :^(y& 
Sveithiau wedi ei gwisgo yn y cyturon daearol mwyaf. Jffae 
trallodion yspry^ol yn dtlyn y tainl yn y liywyd bim. Y 
Diaent fel ymdeithwyrynteithio ar noswaitb gyniiylo|rt pan y 
mae'r llenad weichiau yn llewjrcbu o dan ud cwmw)^ ac yn 
y fan yu ymguddio' dan un aralf : nid]y w yn rby&dd euliod yn ' 
liiraetbu am ben evi taitb. Wrtb ystvried mor ddttymmwtli y 
•gal! y lyrohcr yspfyd goreu gyfnewid, yr ambeaob dyras, y 
dagrau terfysgiyd. y g*>rfoted4 byr-fanedlog, a> gofidlau 
meltbion, gydd y*ng!yn anwabafiol 4V bywyd pnMennol, 9,ii 
ots fodd na cbrCant tiraetb yn yaaim ainfod gjd6 Cbrist^ yr 
byn jydfd jn well na'r cyfan. 

Yn oUfy Ystyriwcb yr anmberffetlbrwydd oiam. sy*« 
peribyn i'r bywyd yma. Tra y inaeV enaid yn lletfjarya y 
bwtbyn clai yma, mae angbenrheidrau y ^ gqtb yn Miosog \ y 
taiae yn wastad yn crefn. Rba'td fulgywevtor «i barwydydd 
yn fennyddiol, ^es i'r bwlhyn c^ai syrthio i lawr yn boHol. 
T^id yw bwytii ae yfed^ cysg4l a*r cyfielyb^ ond gorchwylion 
gwftd yndd^ nt eu bnnain i gi«Bilvr>rkesymbl \ ae fe*u cyfrifia- 
felly gan yr enaid nefektdd. Ni(\ ydynt (»id arwyddion o 
aoD^llerffeitbrwydd, ac fel y oylryw; yh annymanol iV enaid ^ 
a ib yn ymgeiai^ at y bywvd i|*r enllygredigaetba ddygwyd i 
0leuiiidrwjr> efen^y) j a hwy a fyddcnt yn boenns iawq,. pe 
bydj^ai yrbelyiii byh ar becbaii i barblLa yn bir. Onid yw yr 
ina^i grasid yn ^nycb yn teimlo ei bun drwy fod wedi>^ 
ifoo ^yd ^*r cc>rpbV £ei un gyd 1 cbydymaitb anaaUttpg i g^d 
ger^ded ag ef ? Pan f mae'r yspryd yn barod, y maey 
cnawd yn wan. Fan fo yr enai<| yn cbwei^iycb etgyo I fyna, 
anae'r eorpb yii ^i ^^^^ M car^^ a gly|Der. wrtb droed yn 
aderyn a fypa*^ ?M.«f;. Y gwirionedd yw, O gredadyo! 
fiad TW dy ^aid. tra yii J ^ot^ ynw, ar y gorf o, o|id megjlc 



d by Google 



C^arwj^ldiadaw i bdirDtoierl^yn angnu.\ ?pgr, 

n\ma gWerthfawr'tnewa modrwy, ;lle y mafe UdWer o hono7n 
auamivi'g': y mae. yo jsuddo yiphell i'r clai g.wael, no* i 
wiire<lui(lr\vy angau;. ,. c 

. Wi a derfyoef y mater hivH gyd ag ycbydig gyfarwyddjada« 
pa fodd/i barotQ] ecbya angati, fel y galibm farw yn gysjurus, 
J<I4d wyf yDia, vn son ^ am y pi«rOdrwydd greddfol i-farw, y? 
hwiii drpvy jioweddei gyflvrr grasul, nid yw y gwir (j^'ist* 
ion unaipe^r b^btddo^ o'v prjd.yv ail aner ef «c yr uner ef 4 
Chiist: eitbr' am y darpariad agweddoi n€U*i' .|>arodrv^yd(|j; 
mewfl ipeitbynaa i*w helynt amgykbiadol^ ac anaawdd, . a 
tbymheD ei feddwl. a*i yspryd; beb yr byn y mae;i)yd yn nod 
y SiMili yn angbymbwys lawn- i fm-w. ; 

.. Yn gy^ntaf, ByMyvichoidns ya wastadol am gadw cyd- 
wybod ta«> ^' Cydwybodddirvwysiar tu ag at Dduw a dynton,** 
AcU^XJv, 1f6« Gocbelwoli ddal: i. fynu.yntrysup rbyngocb 9k 
Puir> o herw^ydd rbyW' anwisedd a, fynwe^er yn y galon. 
Ffuv. fyddei: gfwir ose^t- ar fedr gadael ei wl^d, heb fwriadu 
dj^ckw^^, y ;niae yn trefau ei .gyfTifou ibyngddo a*ifas« 
D«ciiwyr> acyaffurfio moddlon .i> dalu ei dd) ledibn; m&wn 
|^rydj> ibag iddo igael ei. gyfifif yn ietb-.dalwr {bankrupt), a 
ehael ei ddal gaB airyddog paa £yddo yn cychwyayroaitb^ 
jl4^i9 €«u»g^rwydd yn gorphwys ac y gydwybod yn ffynon o 
oluaa ; aciyn barod i frathu yn ffyrnig pan ddelo angau i 
(Iffemio yngwyn^b y carcbaror. Ol^egid byn y mae llawer^ 
byd.yn nod o blant Dow, wrtb fanw^ yn dymtino yn biraetbus^ 
ac y«i cbvrenoyobu yn awydtlus, cael byw i wneutbur y peHi 
a.ddylasent ei wneutbur cyn bysy. Am byny rbodlwch yw 
igosat Dduw> byddwcb ddi-vvyd^ dyfal, amanwl yn eict gyrfa;^ 
gottheiwtb ymai-weddiad rbydd^ di'ofaL ac anwas^tad a os. na 
fyttecb drysori i cbwi eich . bunma ofid a cbwecwder >»pryd 
erbyn awr angau. . Ac olierwydd ein banmbcriPeitbrwydd yn 
y cyiiwf presennoi, ein bod ni mi&wn Uawer i> hetllaui oU ya 
llitbro, adnewyddwcb eicb edifeirwcb beunydd, ac ymoIcU- 
web yn vastadol y'ngwaed y Pryuwr. Tia y byddocb yn y 
bijrd, fefydd arnoeb angeotalb olcbi elob tiaed^ loan xtii. 10> 
byny yw gwneutbur cynibwysiad adnewyddol a waed Cwst, h 
buro eicb cydwybodau oddiwrtb eoogrwydd colliadau b«u«> 
nyddiol. CalTed angau cbwi wrtb y ffyuon , ac os felly, fei 
eicb.caiff yn barod i atteb ei ahvad. > 



d by Google 



310 C^arw^diindau i baroioi erfyrt marii. 

Yn <iU. Byddwcb wylMwros yn wattadol, (an ddysgwyl 
^ch cyfnewidiads " Yn <lebyg i ddynion yn dysgiryi en 
faari^lwydd-^f*;! pan dddo a chnro, yr agoront iddo yn ell- 
rwydd/ hut xii. 36* iQocbdwch bepian a cbytgn tia y mac 
y prtod^fab yn oedi dyfod. Petb brawycbos iaVn yw Mho 
o gwsg ytprydol^ gun wacdd gyffrdns yn galw i fyned i fyd 
arall : eitbr efe yr bwn lydd yn dyigwyl ^^fediad ei Arglwydd 
beunydd. a dderbyn y cenadl»T cuchiog yn lion pan ganlyddo 
ei fod yn arwain i mewn y neb y gdl dfe ddy wedyd am dano 
yn bydenis, ^* Dyma fy Nuw i, gobeitbiait ynddo.*' Y 
ffordd { farw yn gysuniB ydyw marw yn faunyddiol. Cymmar 
arnat yn fynycb megya pe byddit yn marw: Cynnefewch 
eich huuain ag attgan Irwy gyrcbu yn fynycb at y bedd mewn 
royfyrdod difrifol am dano. ' . i>yma ««fld arfer lob, pen. x?ft. 
13, 1 4, " Mevrn tywyllwdi y cvwairtais fy ngwaly.** Doa 
^tbau, a gwna yr an modd ; a pV*^. y ^^ angao. ni bfAd 
genjt ^hn t*w wneutfanr 0nd |^rmdd i lawr *^ Gelwaii. 
ar y pwU. Tydi yw fy nbad ; ar y pryf^ fy ounb a*ni cbwaev 
ydynt** - Dywed dilbau Mf befyd ; a tbi « fyddi yn add- 
as acb i fyned adref i'w if. Mysyeb yitfivwcb eieb. ymi^ 
weddiad. a myfyrlwcb pafctb bdynl bywy9^y.^^nnee^ fo4 
ynddo pan ymado langav ^noch i ac ymddygweb yn gyfallab* 
ol. Pan y hyddoch yn oyflawni eleh gordhwyTian galwedit* 
aetbol^ neu etch dyled^wyddtu a addoli«d cr^fy<Mol, nKMjidyi* 
iwch ynoch eicb hun^iin y dichon mai bwnw fydd yr adeg 
okf ; ac amsbyny gf^neweb megys pe na* baeeb i wnSyd yx 
ynrbywmwyacb.. Pan or^veddacb y-nos, tawdnclp eidi yt* 
pryd roegys pena bi^eeh i ddeffro.byd oni byddo hab nefqadd; 
A pban ddtffr^ob vn y lioren^ ystvriwcb y dydd newydd 
bwnw megys yr blaf i cb%vi, a bucbeddwcb yn gyfajttaboi i 
byny. Biau fod y not bono yn dyfod,* na weiweb bytb foren 
ar ei bol:; neu y boreu b^nw na wel web. bytb mo'i noB : on4 
pa un o'cb borenau, neu eicb nosweitbiau a fydd y cyKsywi 
<nii gwyddoch. • 

.Fa c^rydydd^Hyddwxb ddiwy4 t ddiddyfno eicb. jcalonifti 
oddtwrtb^y byd, Y.dyn a fy'ddo yn parotoi i fyned dros y 
tfaoT,- sydd yu bryiur.yn cano yn iach i*w gyfeillion Bydde4 
raantell ntwyniai^t bydol yn llac o'cb b^iiiigvlab, fel y gatiocn 
ei di'osg yn bawdd, pan y de!o angau Fch cymm^sryd i fy4 
^rall. CymniedroUvcb eijcb sercbiadau tu ag at eicb cyturon 



d by Google 



C^fatmyddtaddu t haroloi ethyn maruf^ 3.1 1 

.jAKirol cyfreitblon : ac na adewcb i*ch calonau gael eu 
meddiannu gamldynt yn ormodol: Mae yr ymdeithydd hwi^w 
yn yrnHdWyn yn annoeth, p:i un sydd yn cyiittneryd ei ddeiia 
gan gyflciisderau y gwesty lie y fiiae'yrt Ikttya, m y gWnelo 
ei ymadawiad an^beniheidiol yn oftJus iddo. Ymbortbwch 
mewu ofri, a rhodiwch trwy'r byd fel dyeitbriaid a pbererin- 
loo. Megys pan fyddo yr ^d yn darfod &'r ddaear y liiae yn 
barod iV cryroan } a pban y mae y flFrwytb yii addfed y luae 
yn syrtbia oddiar y pren yn h^wdd : felly ealoii Cristion j pan 
ei diddyfner yn iawn oddiwrtb y byd, y mae efe yn barod 1 
farw, ac fe fydd yn esrawytbacb i»ldo. Calon wedi ei fbydd- 
hftu oddUvrtb y byil' sydd yh un. iiefolaidd : a thynia *r pryd yr 
ydym ni yn barod i'r nefoedd« p<in y byddo ein calonau yno o'n 
blaen^ Matb. Tt. 21. 

Yn ifedtcerydd, Byddweh ddyfal i gasglu a cbadw tysC- 
tolaetbau o*cb bawl i*r nefoedd, i*cb cynnal ac i*eb cysuro yn 
airr ancrau. Vr esgeulusdra o byn sydd yn -anafu*r gorfoi^dd 
a*r dyddanwcb a allai Cristioubgion gael yn angau oni bat 
byny; Gan Iryny cbwiliwch eicb bunatn yn fynych mewn 
pertbynas i'cb cyflwr ysprydol, fcfl y dclo y tystiolaetbaii 
sydd yn awr yn guddiedig ac yn ddisyi^^, i'r goleu a than 
sylw. Ac OS Riynecb wneutbi^r y gorcbwyl bwn yn Hwydd- 
fannus, byddwcb sobr a difrifol yngbylcb y gwaitb. Gosod^ cb 
ryw amser o*r neilldu i*w wneutbor. Ac ar ol gweddi ddyfal 
ar Dduw drwy lesii Grist, am ddylanwadau eglurii&ol ^i 
Vspryd Sanctaidd i ddeall ei air ef ei bun, ac i ddjrdad el 
waitb ef ei bun yn eicb eneidiau | gosodwcb eicb bunaiu g«r 
broh braWdle'eicb cydwybodau^ fel y gaUoch farnu eicb 
faunain yn y mater pwysig yma ^ 

Ac yn y lie cyntaf^ sylwWch ar y nodau sydd yn ngairDunr 
ar gyflwr iadgenedledig : a cbymmerwcb ryw destUn peonodol 
i'rperwylj megys Diar. viii. 17. " Y sawl a'ro carant i a 
garaf finnau." Cymbarwcb Luc xiy. 26, " Os daw neb 
Bttaf fi, ac m cbasao ei dad, a*i fern, a*i blant, a'i frodyr, a'i 
cbw'iorydd, i'e, al einioes ei bun befyd, ni all efe Hod yn 
ddysgybl i 'mi.** Psal. cxix. 6, " Yna ni 'm gwarad^ydtliil 
)|uin edrychwn ar dy boll orcbyraynion.'* Psal. xviii. 23, 
'* Bum befyd yn berfiFaitb gyd ag ef, ac ymgedwats rhag fy 
anwircdd.** Cymbarwcb Kbuf. vii. 22, 23, " Canys ymbyfi ydu 
yr wyf y'ngyfraith Daw, yn ol y dyn oddimewu : eiihr yr 
Wyf yn g\v*jlcd deddf arall yti fy aelodau, yngwrthryfela yu 
teii>yn deddf fy meddwl/' &c. i loan iii. 3. y Ac y maepob 



d by Google 



313 Otfarwifdiiadau i Oarotdi eirhifn mdri^ 

»n $ydd ^unddo y gobaitli liwi> jndclo ef/ yn ei \mTO, i\ htinV 
mc{r)-8 y mae yiitau yn bur/' Math. ▼ 3. *' Gwyn e» hytl 
T tUidion yn yr yspryd j canyt ciddynt yw teyrnas nefoedtl." 
Phil iii. 3. *' Cany« yr en^vaediad ydytn ni, y rhai jcivm 
yn gwasaiMietliu Dnw yn yr yspryd ac yti gorfo)e«'ldu yn 
Ngbrist lesii, ac ntd yn ymddiried yn y cnawd.'* Swm y 
dystiolaeth sydd yn deillioo'r testiinaii yraa ydyw hyn. Mae 
^wir Gristioo yn un ag sydd yn cam Dnw er ei fwyn ei Imn, 
yn gystal ag er mwyir ei roddion ; « liyny gyd 4 cliariad 
■goruciiei, uivcblaw )>awb a phob pelh : mae ganddo barch 
•difrifol a didiiedd i grcbymynion Duw: t^ae yn gwrthwynebn 
"EC ynymdrechu yn erbyn y ])ecbod hwniv yii neiUduol ag sydd 
•yn barod .i*w am<?ylcbu :. mae yn cymmeradwyo ac yn 
'caru y gyfraitlj bur, byd yn nod yn y pwynt hwnw lie 
•^ mae bi yn taraw yn erbyn ik\ cbwant hnwylaf j mae ei 
obaith am y nefuedd yn ei rnynio i ddilyn saneteiddrwyckl 
cyffredinol ; yn yr hyn y rone jn cyrchu at berffeithrvrrdd, er 
. nad all ei gyrhiiedd yn y bywyd bwn : maeefeyn ^wasanaetbn 
Duw nid yn unig yn y weiHired o addoliad, vitbr yn ei boll 
ymarweddiad ^ ac yn mbob un o'r ddaii, mae efeyn yspr.ydol 
'yn ti egwyddor, amcan, Inviiatl, a dyben ei wasanaeHi c eto 
mid yw yn gweled dim ynddo ei bun i ymddiried ynddo ger 

• bron Dmw : Crist a*i gyflawnder yw cynnaliaetb eienaid: 
torwyd ymaitUei byder o bob petb beblaw Crist, neu a*r nadyw 
yn Ngbrist, mewn pcrtbynas i'w gyfiawnbSd, neu ei dder- 
by ntad gyd ft' Duw j ac o ran ei sanoteiddhdd befyd. Pob iiti 
sydd a'r nodati byn arno, mae ganddo bawl i*r nefoedd, yn ol 
y gair. Y- modd mwyaf cyflens a buddiol i nodi alUn y 
testimau i'r perwyl hwn, ydyiv sylwi arnynt pan ddaol- 

•weiniontwrtli ddarllen yrysgrytbyr^u neu wrandopregetbaii. 

• GwedVichwi fel hyn sefydlu nodau y cyflwr adgensdledig, 
- yn y He nesaf, cbwiliwch a pbrofwcb eicb calonau wrtbyat 

yn ddidiiedd megys yngwydd Duw. gyd ag ymddibyniad amo 

*cf am ddeali y^prydol, fel y gwybyddocb paUn a ydynt ynoch 

cbwi ai peidio. A pban y cafocb bwyut, |)enderfynwch yn 

bwvUog ac yn eglur eich bod gan byny wedi eicb ail eni, a 

bod genycb bawl i'r ncfoedd. Fel byn y ^Hwch -gasglu 

tystiolaethttu. Ond byddwcb sricr o nesAu at Duw yn N^rist 

drwy ddyfal wcddi, am dystiolaeth yr Yspryd, swydd yr.hwn 

•yw cyd-dystiolaetbu a'n byspryd ni. ein bod yn blant i Dduw, 

.khuf. vjH. i6. Ac beblaw "byny, gwyliadwnis ystyriweb 

idduil ab ^oiddy'giad rfaaglunildeth tu ag atocbj ac befyd p& 



d by Google 



Cpfarwyddiadau i barotoi erbyn marto. 313 

effeitliiaii y mae yr uorhyw yn cu gadael ar eich enaid^ yd ei 
amryWiol foddau : cymbsR'wch y naHL a*r Hall ag atbrawiaet'baa 
ysgrythyrol, addewidion^ bygytbion, ac esamplau; ac felly 
canfyddwch os ydyw yr Arglwydd yn ymddwyn tu ag atoch 
fel yr arferai wneyd tu ag at y rbai a boQant ei enw : ac os 
ydych yn myned rbagocJi ^r hyd 61 y praidd, dichon bya 
roddi i cbwi dystiolaetb gys.uru8. Rhodiwcb yn araf ac yn 
wyliadwrus : a'r Arglwydd a ddatguddia ei bun i chwi, yn ol 
ei addevi'id, Jaan xiv. 21, ** Yr Iwin sydd a*jB gorcbymynion 
i ganddo. ac yn eu cadw hwynt, efe yw yr bwn sydd yn fy 
ngbaru i : a*r bwn sydd yn fy ngbaru i, a gerir gan fy Nbad 
i : a minnati a*f carat of, ac A'm begfnraf fy bun iddo." Ond 
ofer yw dysgwyl am bunan-yniboliad llwyddiannus, os bydd- 
wcb yn e8geu^^8 ac yn afreoiai^d yn eicb ymarweddiad. 

Yn alqf, Cyflawnwcb wasanaetb eicb dydd a'cb ceoedlaeth 
jyd A brys a diwydrwydd. J>afydd, " wedi.iddo wasanaetbu ei 
genedlaetb ei bun trwy ewyllys Duw, a bunodd,** Act. xiii. 
36. Mae Duw wedi pennodi i ni ryw orcbwylion o*r fath 
yma, yrbai a ddylent ga^l eu cyflawtii cyn [ amser gweitbio 
fyned beibio. Preg. ix- 10, " 6etb bynag a yn^afaei dy law 
ynddo iw wneiitbur, gwna aHb boll egni : canys nid oes n^ 
gwaitb na dycbynirnyg, rna gwybodaeth, yn y bedd, lie yr 
wyt ti yn myned." Qal. vi. 10. " Am hyny tra yr ydym 
•yn cael amser cyfaddas^ gwnawn ddft i bawb, ond yn enwedi^ 
iV rbai sydd o deulu y flFydd.** Os daw i gof teitbydd, ar ol~ 
myned £^r fwrdd y Hong, a decbreu hwylio, ddarfod iddo es- 
geuluso cyflawni rhy w orizb^yl aogbenrbeidiol, pan oedd ar 
y tir« rbaid iddo fod yn ofid iddo : yr ua ffunud, yn awr 
.niar^olaecb, y bydd adgoffa tymorau esgeuius^ a'r cyften9deFau 
a goUwyd, yn sior o adonyddu y Cristion, Gan*byny, beth 
bynag sydd yn ddyledus arnat ei wneutburdios anrhydedd 
DuWy a lies ereill, naill ai fel dyUdswydd dy sefyilta, nea 
drwy fod cyfleusdra pennodol yn cael ei roddi yn dy law, 
^wna ef ya brydlawn os inynit farw yn gysuriawO' 



B B 



d by Google 



[ 314 ] 

PEN III. 

YB ADGTFODIJLD^ 



loan ▼. 28y 2g. • 

ifa ryfeddweh am hyn : canys y mae yr awr yn dyfod, yn jr 
hon y taijf pawb aW iydd^ yn y beddau gltfwed ei lejerydd 
ef\ A hwy a ddeuant allan, y rhai a wnaethant dda, i 
adgy/odiad bi/wyd ; ondyrhai'a wnaethant ddrwg, i ad- 
gyfodiad barn, 

Mae y geiriaa byn yn rhan o amddiflPyni&dVin Har- 
f^Twydd lesu Grist drosto ei hun, pan yr erlidiwyd ef gan yr 
luddewoD am iachau y dyo cJaf, gan orchymyn iddo gym- 
meryd i fynu ei wely ar y Sabbath ) a tbros ei ymddygiad, 
pan y cyhuddwyd ef ganddynt ddarfod iddo drwy byny baiogt 
y Sabbatb Ar yr acblysur hwn y mae efe yn proflFesu ei 
linn nid yn unig yn Arglwydd y Sabbath, eitbr befyd yn Ar- 
glwydd bywyd a marwolaeth ; gan gyboeddi yxigciriaii y 
testun, fod adgyfodiad y meirw i gael ei ddwyn oddiamgylch 
drwy ei allu ef. Y mae efe yn arwain byn i mewn yn y 
geiriau byn^ megys k rfaagymadrodd difrifo), na ryfecfdwch 
am hyn^-b. y. am yr ymadrodd dyeitbrol bwn o*r eiddof : na 
ryMdwcb fy ngblywed i yn lle^aru yn y modd yma, er fy 
fncMi yn ymdd^ngos mor wael yn eich golwg ; canys y mae y . 
dydd yn dyfudyn yr hwn y cyfodir y meirw trwy fynertb i. 
Sylwch yn y lesti^i bwn« (1.) Mae athrawiaeth yr adgy- 
fodiad yn cael ei cbadarobdu, '* Caiffpawb a'r sydd yn y bedd- 
au glywed ei leferydd ef^ a hwy a ddeuant allan/* Y cyrph 
meirwon sydd wedi myned yn bridd ac yn iludw, a adfyHnant. 
ac a ddangosant fy w^d drwy glywed ac ymsymud. (2.) Yr 
awdwr o bono, lean Grist, Mab y dyn, ad-n. ^J. Y meirw 
a gly.want ei leferjdd ef^ ac o gyfodir gaoddo. (3 ) Yn nifer 



d by Google 



Y dichon bod A^gyfodiad. SIB 

» gyfodir, pawb a'r sydd yn y beddau, h. y. boll gyrph 
meirwon dynion, pa mor wahanol bynag y cyflewyd hwybt, 
megys mewn amry wiol fatb o feddau ; nea ynte, yr holL 
feirwon, da a drwg. Ni chladdwyd bwynt oil mewn beddau^ 
priodol i*w galw felly ; llosgwyd rhai yn ulw 5 bodd^ 
wyd^ a chladdwyd rbai yd moliau pysgo<l ; i'e difawyd rhai 
gan fwytawyr dynion ; ond pa le bynag y mae y defnydd 
ncuV sylwedd o'r hwn y cyfansoddwyd y cyipb, oddiyno y 
deuant allan. (4 ) Y gwahaniaeth mawr a wneir rhwng y 
dnwiol a*r drygionus. Digon gwir y cyfodir^y ddau yn yr ad- 
gyfodiad. Ni bydd yr un o'r diiwiolion yn ol 3 er ysgatfydd 
na chawsant gladdedigaeth, neu ynte ond un distadl iawn : 
a'r boll rai drygionus a ddeuant allan $ nis cynnwys eu bedd- 
t-odaa crom-nenog bwynt ddim kwy nag yr elo y lief allan. 
Ond y duwioHon a gant adgyfodiad gorfoleddus i fy wyd, eithr 
y drygionus a gant adgyfodiad arswydus i gollcdigaelU. Yn 
olaf, Yr amser a bennodwyd i*r gorcbwyl mawr'hwn 5 y mae 
awr neu adeg wedi ei phenderfynu iddo gan Dduw. Ni 
fynegir i ni pa bryd y bydd yr awr bono, ond ei bod yn 
dyfod ; a byny^ y^mblitb ibesymaa ereill^ fel y byddom ni yn 
Vfastad yn barod. 

ATHRAWIAETH. 

Fefydd Adgyfodiad y mevrw. 

Wrth draethn ar y mater yma, mi a gaf ^n gyntqf ddaogot 
ticrwydd yr ad^^yfodiad ; yn nesaf, chwilio i*r natur o bono ; 
ac yh dlajf gwneuthar rbai addysgiadau ymarferol oddiwrtb 
5 cwbl. 

I. Wrtb ddangos sicrwydd yr adgyfodiad^ mi a gaf ar- 
ddangos, (1.) Y dichon Duw gyfodi y oneirw. Ae» (^ ) Y 
gwna efe hyny ^ y rbai ydyw y ddau sylfaen neu destun^u ft 
osodir i lawr gan Grist ei bun, pan oedd yfi dadleu &*r Sadu- 
ceaid, Math. xxii. 29. ** A*r jesu a atldKMM ac a ddywed- 
od wrtbynt, Vr ydych yn c>feiliorfti^ fpiti aa wyddocb yr 
ysgrythyran, na gallu Duw." 

Yn gyntaf, Gan fod Duw yn ho]la1|Dfl|;» diaa y gall efe 
gyfodi y meirw. Y mae genym esaropltu o*r gweitbrediad 

frymus hwn o eiddo Duw, yn y Testament Hen a'r Newydd 
efyd. Fe gyfodwyd mab y wraig weddw yn Sarepta, }, Bren. 
Bb 2 



d by Google 



51() ¥ c^hon b^d AignfodUndi 

XTii. 2i, niab y Sunamitw, 2 Bren. iv. 35, a*r dyn afwriwyd 
i leAd £lipeus« pen. xiii. 2!. Lie y galiwn iveled gradd- 
. M^h y yr aH o'r gweitbredoedd gwyrtbioi hy» ydoedd fwy 
arddercbog na> gyntaf, a'r dryd^dd yn fwy Ba*r ail. Fc gy- 
ftnlwyd y cyntaf o'r personati byii, pan nad oedd ond newydd 
l^w 'j gan fod Ebas, p b\vn a'i cyfododd el, yn bresennolF 
pan fu fanv. Yr aii wedi iddo orwedd yn tanv ^yn yspaid o 
snmer 5 sef, tra y b«i ei fam yn teitbio o Simem i fyfiydd Car* 
met, (h gyfriBr y*nvhykh un milltir ar bymtfaeg,) ac yiy ol 
oddiyno i*\v rb^ gyd ag Elisetis^ yr bwn a'i cyfbdodd ef^ Yr 
oM, pan oeddynt ya ei gladdn, ate yn bwnv ei gorph ef i 
fedd y propbwyd* Yp un flPimud, yn y Tegtameot Ncwydii, 
merch laifus, (Marc v. 41.) a Dorcas^ (Act, ix. 40. ) a gy* 
fodwyd yti fuan ar ol eu marwokietb ; mab y weddw o Nain^ 
pan oeddynt yn ei ddwyn ef allan i*i^ gtadduj Lwc vii. 11, 15 ; 
a Lazarns, pan oedd wedi drew! yn y b«dd, ]<Mm xi^ 39. 44" 

A all dynioD wnSyd gtrydrati cy vr raki d ludi;*' 3 troi blodao 
yn lludw, a'n troi dracbefn o*r Hodv^, gan eu badferjd Vw 
tegwcb cynlaf ; at^ onis gall y Crea^dwr mawr, yr bwn a 
wnaetb bobpetb o ddim, gyfodi corpli dyn, ar a) ei fyned yu' 
llwqb } Os gwrtbddadlir, pa fodd y gellir cyfodi cyrpb dynftoQ- 
dracbefn ar ol eq troi yn llwcb, ac i Indw llawer cenedlaetb 
ymgymysgu y'nghyd ? Mae *r ysgrytbyr a rbeswni yn rhoddi 
atteb ; gyd k dyniaa anroboslbl ^#,.oVid nid* gyd ft Duw« 
Mae yn wrtbun i ddyniou wadu na^ gall Duw wneu-tbur petb» 
oblegid naa mecbant bvy ddiraad pa fodvi y gellir ei wnSyd. 
Morlleled a wyddon »i am ei fiyrdd ef, ao mot anorbaetbol- 
aballnog ydym i anigyffred yn wabanredoi am eangder nerth 
hollalluog ; Jiawer niwy i amgyffred ei weithredoedd; a dull 
ei weitbrediadau ! Nid wyf yn amineu • nad oca llawer o 
ddynibn anwybodas mor ddyekbrol i amryw atituriaetbau 
nicwn fferylliaetb (chymUtty), ag ydyw rbai dynion dysgedtg 
i atbrawiaeth yr ai^yfodiad: ac fci yinae y rbai a gr}'i)wylU 
wydolai;yn barod i wawdto y \\t\\\y feliy y dirmy^a yr Ar- 
glwydd bwythev. > Pa.ddJrgelwch ydofxid i r Inditfid, y galUi 
yr Ewropiaid^t & dernyn o bapur, ymddyddan ^'u gilydd gann- 
oedd o fiiltiroedd y uaill oddiwrtb y llali ! a pba syndod oedd 
iddyiit eu gweled i'u ^ynnaumegysyb gwnSyd iiftellt a tbaranau 
pan y mynent, ac wr tb eu be«ryllys yn Hadd dynion o hir-- 
bell ! Os gall rbai dynion Wueyd petfaau ag sydd yn rhyfedd 
y'ngolwg ereill, oblegid nas gallant eu dirnadj ac a galff'^ 



d by Google 



Y dkhon hod Jdgyfodiad. -317 

clynion osod terfyn i nerth annherfynol Duw, o fewix cyfiioku' 
cyfyng eu h»nigyffrediadau byrion eu' hunain, mewn acbos 
nad* yw mewn un modd yn groes i reswm ? Nid oes gad 
aatur isel ond deall aumherffaith iawn am aHu un goruchel. 
Nis gall ahifeitiaid ddirnad gweitbrediadaa rbeswm mewn 
dynion ; ac nid oes gan ddynion ond dycbymmyg anmber- 
fiaith iawti am allu angjiion : ond mor angbyfartal ynte yw 
amgyffred natur feidrol am allu un sydd yn anfeidrol ! Er 
nas gallwh ddirnad pa fodd y mae Duw yn gweitbredu, eto 
ni a ddylem gredu y dicbon efe wneutbur tu hwnt i*r byn a 
aliwn ni ei feddwl na*i amgyffred. 

Gan hyny, gosoder cyrph dynion yn y bedd, pydront yno, 
a roaluriont yn ronynau nianaf sydd bosibi | neu losger bwync, 
'a bwrier eu lludw Vt afonydd, neu dafler ef tu a'r awyr iV 
wasgaru gyd k*x gwynt : ymgymmysged llwcb mil o genedU 
aetbau, ac ymdaened agerdd cyrpb meirwon- yn yr awyr: 
difder bwynt gan adar neu fwystfilod gwylltion^ neu bysgod 
y rodr^ nes i gyrpb dynol, wedi eu dyfetba fel byn, gael eu 
sylweddtt ynghyrpb adar, bwyst6lod a pbjsgod ; neu beth sydd 
fwy na byny, bydded i ddyn-fwytawyr, a fydd raid iddynt feirw 
eu btinain, a cbyfodi dracbefn, ddifa cyrpb dynol ', a bwytfted 
erelll bwytbau wedi byny : ac yna gdfyned y Saduceaid di- 
weddar y cwestiwn yn yr amgylcbiadau byQ» megys y darfu 
y Saduceaid gynt yn amgylcbiad y wraig a fuasai >n briod i 
saitb o wyr yn olyool, Matb. %x\\, 28. Yr ydym yn atteb 
megys y darfu ein Hiacbawdwr bendigedigi adn. 29. ** Yr 
ydycb yn cyfeiliornij gan na Wyddocb yr ysgrytbyrau, na 
gallu Duw." Yr ydym yn credu fod Duw yn boll-wybodol, 
ac yn b«ll-alluog ; yn anfeidrol mewn gwybodaetb a nertb ; 
ac am byny, yn gysan k rbeolnu rbeswm, yr ydym yn pen- 
derfynu fod yn bosibi adgyfosdi y meirw, byd yu DOd,yn yr 
amgylcbiadau a grybwyUwyd, 

Geill petbau defnyddiol gyfnewid eu ffurf a'u dull, a cbael 
eu 4ycbwelyd i> ansawdd o ba un y ffurfiwyd bwynt : end 
nis difodir ac nis diddymir bwynt ) le nis gall unrhy w nertb 
creadigol wueutbur byny. Mae Duw yn boll-wybodol, mae 
ei ddeaJl yn anfeidrol : ang^ byny efe a wyr bob peth 5 beth a 
fuont, betb ydyot, a pba le y maent iV cael. Kr nas gall 
y dyn gwledig -, pan ddelo i fasnachdy yr apotbecari gael 
allan y cyffyr a fyddo arno ei eisiau ; eto fe wyr yr apotbecari 
f i hon bttb sydd ganddo yn ei fasnacbdy, o ba le y daetb, ac 
Bus 



d by Google 



9 1 S Y ^ichQn hod Jdgnfoikd. 

yn mh& h i ddyfnd o hi d tdrlo. AcBiewn cyminyc^iftd o hachia, 
fe fedr i^artidwr cyfarwydd wahankiechtt liiwtig faftd » bad* 
Pa 6am, gao hyny, oa ail hoil-wyhodaetii wahaiHa«tba rhwng 
llwcn a Wwcb } A all ei«, yr hwn^ydd yn ti^wybod pob fteth, 
i bferffehbrnydd, fod yn agored i gamgymtticfyd niewQ perthr 
ynaa i'w i^nadumid ei bun > ji^y byiiag syild yn ctedii am 
ddvatt ffnfedtol, rbaid tddo gyfaddef nad oes yr «r twr o. 
Iwch wedi ei f^ynvinysgfi y*nghyd yn y fatk fodd W nad yur 
Dttw yn perfaith fldirA^d ac yn gwybod yn anffaeledig fia 
fodd i gym^arii pob an «'r gronyiMMi ileiaf. Am fcyny efe a 
wyr y*nil)a le y inae groriyna*«i pob corpb hmtw ; pa un ai ya 
y ^ddeetr, yn y m6r, new yo yr awyr^ pa mm ddidrela byaag 
y maent yn gorwedd. Ac yo netlkkiol, efe a ^yr pa ie y 
mae deiinyddtan dechreiiol y dyn-fwyt^wr ; pa fcM bynag y 
maent w^i tartbio ymakh, neu wedi troi, mcgys yo awyr 
WH darth. drwy cfawyaneu drydartbiad : a pha fodd i wahan^, 
laethuThwng rbanaa y coipti a fiwytdwyd, a cbonph y bwyt* 
ftwr, pa fodd bynag y maenrrt wedi ymg^xiaylwecida neu gyd* 
gorpbori : ac ieWy yn deaH, nid yn Baig pa Ibdd^ o&d o ba 
h i gyrchu doin>dd deehreuol y dyn fwyt&tnr iV le pnodol : 
He bf fyd i wahaniaethu rhwi>g corph y dyn-ftvyt&>vr, a'r rbai). 
bono o'r corpb a fwyt&wyd at a,gyd«ylweddwyd ag^f, yr hoB 
nid yw yn whr ond rhan fecban iawn o -bonaw. Diad fad 
cyrph dynion, fel cyrph pob anif^liaid ereill,neu gr6aduriai< 
bywl mewn dylifiad parbftus': a^aent yn, cynnyddo, ac yn 
cael eii mdtbrip 4 Huniaeth beonyddiol ; ond mor fecban yW 
y i'han o bonaw ag sydd yik gir«iny<Wu maetb, fel y mae y 
rhan fwyaf y a cael ei garthu ymaiftb. Ac yr ydys yo caaglti 
fod cyminaint os nid mwy o'r ymborth yn cae4 ei di^olio. 
ymaith yn annheimladwy dftwy clnvy^, ag aydd yn cael ei, 
ganbu mewn ffordd wcledig, le, y mae y rban fagwriaetbt*! 
o'r ymborth, pan gydsylwedder &V C0i*ph, yn cael ei fwrw 
ymaitb gyd&'r cbwys, drwy cbwys-dyllao ytcroen, ac yn cael 
ei gyflenwi dnchefn drwy arferiad o'rUaniaerb : eto ni cby#f 
i-ifir y corpb ond yr an. Oddiyma y gallwn benderfynu nad 
y w yii banfod<)l i adgyfodiad y cor[>h, fod i bob gronyn cyor 
nwysedig yn nefnydd y corpb dynol urfrbyw dymmor, .gad. 
cfi adferyd iddo, pan #i cyfoder o fpfrw i lyw. Pe feWy y 
byd<lai, fe fiL'i cyrph dynion i'r ftitb ddirfawr fainttoli, fel nas 
^byddent ddim yn debyg iV personau eu -bunain. Mae y» 
dtiigonolei gyfeftwi yr an corpb a'r hwn a fafarw, 'pan cj, 



d by Google 



Y dichon bod Jilgyfodiad. 31$ 

cyfoder drachefn j os ffurfir y corpb a gytodir y n ^yartal, ac 
o*r un gronyQ?>u o ddefaydd a'r hyn a fu ei ranau dfenol ry\y 
bryd» pa faint byaag o adgywreiniad a wneir arno : megys 
y cyfniwn y cyfiyw gorph « gurjodd gaii btir saldra, yt uiir 
rbywg©r|>b er.ei ddyfod yn gnawdiog a glao-deg drachefo ar 
ol iddo iachftu. 

Beliacb^ at yr anfeidrol wybodaeth j^nia cyssyUtwn ao- 
*feidrol alki^ trwy yr hwa y dicbon efe ddarostwo^ pob petb 
iddo ei buo; ac yna yr yroddengus y gwaitb niawreddiis 
bwD yn fwy rbesymol fytb Os gwn^ boll-wybiKlaetb ddad- 
guddio pob groDyn u*r Uwcb, pa le y mae, a pba ^odd i'w 
gymbaru i onis gall bollaUuogrwydd eu cafiglu a'u cyssylltu 
yngbyd yn eu trefu ? A ^11 oriadur-wneutbnrwr (watch' 
l^akerj gcdi amrywlal ddarns^n oiiaclur, o^r peutwr cyn]m)8« 
gedig a fyddo o'i flaen^ a gosod pob nn yn ei le pii'odol j ac 
ooia gall Duw roddi y oorpb dynol mjewn tiefii, ar ol ei 
yinddattodiad I A leFarodd efe y byd yma i fod, o ddim ; ac 
ooi all efe ffurfio car,pb dyn q1 (kletnydd rbagbanfodoi ? . Oa 
galwodkl efe y pethau uad oeddyiH fel .pe byddent ; diamroeu 
y gall efe alw y,petbau a ddattodwyd i fod, fel yr oeddynt 
cyn i'r cytmny^gedd ymfalurio yn rbanau ac yn ronynau j aui 
bywy, fe all Duw gyfodi y meirw. A, '' Pba betb ? ai 
^nghrcdtidwy ,genycb cbwi, y cyfod Duw y nieirw ?" Act. 
xxvi. 6. 

Yn nil, Duw a'i gwna. Nld yn unii^ fe all ei wnentbur«, 
ond «fe a'i gwua yn ddiammeu, oblegiil efe a'i dywedodd. 
Mae ein testun yn dra belaeth i'r penvyl yma, " Pavvb a*r 
«ydd yn y beddau a gaiff glywed ei leferydd ef ^ a bwy a 
d^deuant ailan ; y rbai a wnaetbant dda, i ad^yfodiud bywyd ; 
pud y rbai a wn^etbant ddrwg^ 1 adgyibdiad barn.'* Mae y 
geiriau byn yn pertbyn i> ac yn.eglnrb4d ar y rban bono o 
brophwydoUaetb Daniel, peri. xii. %, " A Uawer o*r rbai 
lydd yn cy^gu yn UwcU y ddaear a ddeffroanl;^ rbai i fywyd 
iragyv*'yddol, a rbai i warrb a dirmyg tragywyddol.** Y 
mae yn ymddangos ddarfod eu buddasu i wrtbwynebu atb- 
rawiaetb y Saduc^aid .) yr bon y gwyddai yr Yspryd Glan y 
byddai yn rymus. iawnynyr eglwys luddewjg^danerledigaetb 
Antiocbuis. Y mae lliaws o destuuau ereill yn yr Uen Des- 
Ument a'r New ydd a el lid eg casgln ^ megys^ Act< xxiv/15^ 
V A cbenyt obaitb ar Dduw, yr bon y mae y rbai hyii,ta 



dbyCjOogle 



320 Sicrwijdd yr Adgyfodiad. - 

hunaui yn el Hysgwyl, y bydd acl^yfodiad y meirw, Tr 
cyfiiiwnion nc iV anghyfiawnion." A lob xix. 26, 27, " Ac 
er nr ol fy nghroen, i bryfed ddyfetba y corpb bwn, etto cat" 
weledDuw yn fy n^bnawd : yr bwn a gaf fi \m fy bun ei 
weled, a*m Siygaid a'i gweUnt, ac nid arall ^ er i*in barenan 
ddarfod ynof." Oiid nid rbaid i mi ycbwanegu tystioiietbau 
ar fater a^ sydd yn cael ei dJal allan mor egbir ac mor fynych 
yn yr ysgrythyrau sanctaidd. Mae ein HargUydd a'n Hiacb- 
awdwr ei bun yn ei cbadarnbaii yn erbvn y Sadaceaid, yn y 
geiriaii nodedig byny, Luc xx. 37. 38, '^ Ac y cyfyd y 
nieirw, Moses befyd a byspysodd tvrtb y bertb, pan yw efe yn 
gahv yr Arglwydd yn Efduw Abrabatn, ac yn Dduw Isaac, 
ac yn Dduw lacob : Ac nid ywefe yn Dduw y meinv, ood y 
byw : canys pawb sydd fyw iddo ef.** Yr oedd y patrieircb 
$anctaidd hyn yr amser bwnw wedi meirw j eto mae yr At- 
glwydd lebofa yn cael ei alw yn Dduw iddynt, sef trwy rtn- 
wedd y cyfaronaod gr^s, ac yn ol y drefn o bonaw; ac yn yr 
ystyr yma y nnae yr ymadrodd yn cynnwys yr boll wynfyd- 
cdigrwydd a sicrbeir i*r rhai sydd ynddo, Heb. xi. 1 6, '* NiH 
cywilydd gan Dduw ei alw yn Dduw iddynt bwy : oblegid 
efe a barot6dd ddinas iddynt.'* Nid cael ei alw yn Dduw i*w 
beneidiau bwynt yn unig y mae efe ; eitbr eu Duw, sef Duw 
eu persouau, eneidiau a cbyrph : yr byn trwy rinwedd ef 
wirionedd a'i ffyddlondeb sydd sicr o fed yn bollo) effeitbiol : 
eitbr nis dicbon gael ei lawn effaith ar y meirw, y rbai oblegid 
eu bod yn feirw, sydd yn mbeJl oddiwrtb fod yn wynfydedig; 
ond ar y rbai byw, y rbai yn unig sydd yn addas iddo : am 
byny, gan fod Duw yn cael ei alw yn Dduw iddynt bwy, y. 
maent yn fyw mewn pertbynas i Dduw, er bod eu cyrpb eto 
yn y bedd ; canys o'l'ran ef, yr bwn drwy ei ner^b a ddicbon 
eu badferyd i fywyd, ac yn ei gyfammod a amFygodd el 
ewyllys a*i fwriad i wneutbur byny, addewid yr bwn ni pballa, * 
y maent boll i'w cyfrif • yn fyw ; ac yn unol a'r cyfymmod, 
nid yw eu marwolaetb ond cwsg, o'r bwn, y niac yn rbaid- 
eu deffro, drwy rinwedd yr unrhyw gyfammod, pa uo sydd 
yn sicrbau pob gwynfydedigrwydd i'w ))ersonau yn {Tj^n- 
gwbl. Mae yr Apostol Paul yn belaetb brofi yr adgyfodiad, 
1 Cor. XV. ac yn dangos ei fod yn ertbygl sylfaenol, a bocl 
gwadu bwn yn dadymcbwelyd Crist ionogaetb, adn. 13, 14. 
^' £itbr onid oes adgyfodiad y meirw, ni cbyfodwyd Cris^ 



d by Google 



Sicrwydd yr Ad^yfodiad. 321 

ychwaitb. Ac os Crist ni chyfodwyd, ofer ya wir yw ein 
pregeth ui> ac afer yw eicb ffydd cbwitbau." 

I'n cynnorthwyo i!iv ddirnad, y mae yr ysgryt!\yr<}ft yn 
rboddi i ni rag-arwyddion o adgyfodiad y uieirw ; megys 
bywhad yr esgyrn sycbion, Ezefc. xxxvii. Dyfodiud lonab 
o fol y Diorfil, Matb. xii. 40. Ac y mae naturiaeth yn rboddi 
i ni arwydd-Iuniaii a thebygoiiaetbau o bono y meitys macb- 
ludiad yr haiil^ a'i godiad dracbefn ; nos a dydd, gai*dt' a baf, 
cysgii a. deffro ; y gweooliaid yn y gauaf yn ^orw^dd lieb 
ddim argoel bywydj mewn adeiladau a(ltViIedig,ac otjofSu tan 
'y ddaear, ac yn adfywio drachefn.yn ubyumioi y gvvan>tyn ; 
yr badau yn niarw dan y tywyrcb, a cbwedi byny yn tarndu 
alJan : yr byn oil, a'r cyffelyb befyd,.sydd yn addt?8 i'w cym- 
laeryd fei wedi eu bwriadu ^au D:iutv natur, os uid yn 
dystiolaetbau, eto yn goft'adwiriaetbaii . o*r adgyfodiad : o'r 
byn y mae gcnyin gadarnbad ysgrytbyrol, 1 Cor. xv. 36, 
*' O ydt'yd, y peth yr wyt li yn ei bau, ni fywbeir oni 
bydd efc niarw," 

II. Mi a gaf cbwilio i natur yr adgyfodiad; gan ddangos, 
laf, Pwy agyfodirj 211^ Betb a adgyfodir : 3ydd» Fa fodd 
y cyfodir y meirw. 

Yn^gffitaf, Pwy a gyfodir? Mae ein testiin yd mynegi i ' 
ni pwy ydynt , sef, Pawb a'r sydd yn y bedd.iu,** h. y. boU 
ddynol-ryw sydd wedi n?arw. Kitbr am y bobl hyoy afydd 
yn by w pan ail yraddangoso Crist, ni bycjdant bwy feirw, a'u 
cytmii yn ebrwydd gwedi byny : ond fe wneir y fatb gyf-< 
newidiad arnynt yn ddrsymmwtb^ yr byn a fydd iddynt bwy 
yn We marwolaetb ac adgyfodiad, fet y bydd i'w cyrpb gael 
eu gwneyd yn gyffelyli^ iV cyrpb a gyfodir o'r beddau, 1 Cor, 
XV. 51, 5Q, " Ni bunwu ni oil, eitbr ni a newidir oil mewn 
moment, ar darawiad Itygad." Ac oddii^rtb byn yraa y 
gwabaniaetliir y rbai a fydd i'w barnu yn y dydd n»awr,,wrrk 
yr enwau byw a meirw, Act. x 42. Fe gyfyd yr boli feirw, 
pa un bynag a fyddont ai duwioJ ai annuwiol, cyfiawn neu 
angbyfiawn, (Act xxiv, 15.) ben neu ieuaogc -, yr boll d6 o 
ddynolryw, 4iyd yn nod y rbai na weJsant erioed mo'r haul> 
ond a fuant feirw y*i)gbrotb eu mam, Dat. xx. }2, *' Ac mi 
a welais y meirw fycbain a roawrion, yn sefyll ger bronDuw," 
y mOr a'rddaear a rdddant i fyuu eu meirw^ beb gelu nt . 
ebaclw un yn oj. 



d by Google 



3C2 Natur yr Adgyfodiad. 

Yn ail, Beth a gytodir ? Cyrph dynolry w. Dy wcdir fod 
dyn yn marw pan y mae yr en?* id yn cael ei ysgaru odd i with 
y corpti, ac yn dycbwelyd at Dduw yrhwn a'i rboes ef, Pr-eg. 
▼ii. 7. Ond y corph yn unig «ydd yn cael ei ddodi yn y 
bedd, ac y gelltr dy wedyd yn briodol ei fod yn adgyfodi : 
felly i'r corph yu nnig y mae yr adgyfodiad yn berlhynol, 
a llefani mewn modd manylaidd Heblaw hyny, yr un corph 
a gyfodir a'r bwn a fu farw, Nid mewn cyrph o ddefoydd 
arall yr ymddengys dynion yn yr adgyfodiad, eithr o*r un 
' sylw^dd a'r cyrph sydd ganddynt yn bresennol, ac a fwrir i'r 
bedd ; yr unrhyw gyrpb a fyddant, a'r unrhyw ansoddau 
iddynt. Mae hyd yn nod y meddwl am adgyfodiad yn cyn- 
nwys hyu ; gan nad ellir dywedyd fod dim yn adgyfodi oddi- 
eitbr yr hyn a elo i lawr. Ond i eglurli^n hyn ychydig, ya 
gyntaf, mae yn aralwg oddiwrth dystiolaeth ysgrythyrol. 
Mae yr Apostol yn dywedyd mai y marwol bwn a wisga 
anfarwddeb, 1 Cor. xv. 53, ac y bydd i Grist *' gyf- 
newid ein corph gwaef ni, fel y gwneler ef yr un ffurf ft'J 
gorph gogoneddus ef," Phil. iii. 21. Cwsg ydyw angau 
mewn iaith ysgrythyrol, a de£Fro o gwsg ydyw yr adgy- 
fodiad, lob xiv. 12, lie y dangosir mai yr mi ydyw y corph 
a gyfodir ft*r bwn a fu farw. Yn ail, Mae uniondeb ymddyg^ 
ind Duw, mewQ perthyaa^ i*r cyfiawn a'r drygionus, yn 
cadarnhdu hyn. Ni chyfrifir yn gyfiawn ymhlith dynion, fod 
i un wnetithur y gwaith, ac i arall dderbyn y gwobr. Er 
nad yw yn bnodol dywedyd, mewn modd manylaidd, fod 
gogoneddiad cyrph y saint yn dyfod fel gwohr am en gwas-» 
anaeth neu eu dyoddefiadau ar y ddaear ; eto y mae yn amlwg 
nad ydyw yu unol k dwyfol oruchwyliaetb fod i un corph ei 
wasanaethu ef, ac i un arall gael ei ogonedtlu ; fod i un ym- 
ladd, ac i arall gael y goron. Pa fodd y gellir tybio y caiflF 
temlau yr Yspryd Glan, (fel y mae cyrph y saint yn cael eu 
galw, 1 Cor. vi. Ip-) eu gadael yn y tyrau llwch o hyd, ac 
i ereill gael eu dyrcbafu yn eu lie? ac i'r aelodau hyn i Grist, 
(adn. 15.) drengu yn dragywydd, ac i gyrpb ereill gael dyfod 
yn eu He ? Na, mae yn sicr mai fel y mae cyrph y saint yn 
gyfranog o ogoneddu Duw, a rhai o honynt o ddyoddef dros 
ei achos j felly y byddant yn gyfranog o'r gogoniant a ddad- 
guddir. A chyrph y rhai drygionus, y rhai a roddir i orwedd 
yii y pridd, a gyfotlir drachefn ; fel y byddo i'r un corph ag 
a bechocid, gat I dyoddef. A gaiff un corph bechu' yu)a, ac 
un arall ddyoddef yn uflfem am y pechod h^vnw ? a gaiff y 



d by Google 



Natur yr Adgyfodiad. 32^ 

eorpb liwnw^ a fu yn gydymaith i*r enaid i becliu, orwedd 
byib yn giiddiedig yn y pridd j a cbdrpb arall, na fu yn cyd- 
weitbredn dim yn y pechod, fod yn gydymaitb iddo yn y 
poenau? Na, naj y corpb bwnw sydd yn awr yn noyned 
a*u boll feddylfryd i ddarparu i'w fol ac i'w gefn, a gyfodir i 
ddyoddef yn uffern, Y tafod bwnw sydd yn awr yn tyngii, 
ac yn dywed3'd celwydd, a fydd mewn eisiaii am ddwfr iV 
oeri yn y fflamiau tragywyddol. Y traed byn, sydd yn awr 
yn sefyll yn ffordd pecbadurtaid, ac yn cario dynion yn ea 
^yrfa annuwiol, a safant yn y llyn llosgedig. A'r llygaid 
hyn, y rbai sydd yn awr yn dracbivautus ac yu anllad a gaut 
eu rban yn nh&n a mwg y pw!l. 

Yn drydydd. Pa fodd y cyfodir y meii \v ? Yr lesa bwnw, 
a groesboeliwyd tu allan i byrtb Jerusalem, yn y dydd olaf, a 
gyboeddir yngwydd pawb ^n Arglwydd ac yn Giist^ gan 
yraddangos fel Barnydd y byd, gyd ai angylion nertbo?, 2 
Tbes. 1.7 } cfe a ** ddis^yn o*r nef gyd a bloedd a lief yr 
arcbangel, ac Sg udgorn Duw," J Tbes. iv- 16. *' Canys yr 
udgorn a g&n, a*r raeirw a gyfodir,** a'r rbai byw a newidir; 
1 Cor. XV, 52. Pa un a ydyw y floedd, y lief, fi'r udgorn, 
yn arwyddo rhyw s^n clywadwy, neu ynte yn unig gweitb- 
i-ediadau y gallu dwyfol, tu ag at gyfodi y meirw, ac i 
ddybenion arswydlawn ereill pertbyuol i'r diwrnod bWnw, nid 
wvf yn cymraeryd arnaf benderfymi, er ioi\ y blaenaf yn 
dfbygol. Nid oes dim dadl na bydd dyfodiad barowr y byd 
y pryd bwnw gyda mwy o fawrbydi a brawycbiad nag a 
fedrwn ni ei amgyftVed : ond gellir cael petb belp tu ag at 
ifurfio meddyliau cyfaddasacb am dano oddiwrtb y rbwysg 
ofuadwy, y mawrbydi a'r gorwycbder, a ddangoswyd wrlh 
gyboeddi y gyfraitb, set y taranau a glybuwyd, y mellt, a'r 
cwmwl tew a welwyd ar y mynydd, a'r Arglwydd yn disgyn 
mewn t&n, a'r boll fynydd yn crynu yn ddirfawr, a llais yr 
udgorn yn bir, ac yn cryfb^u fwyfwy, Exod. xix. 16, 18, 
19. Pa fodd by nag, fe glywir swn yr udgorn bwn dros yr 
boll fyd 3 fe gyrhaedd ddyfnderoedd y m6r, a cbalon y ddaear. 
Wrtb y grocb-lef hon y daw esgyrn y'ngbyd, asgwrn at ei 
asgwrn; llwch gwasgaredig yr boll feirw a gesglir y'ngbyd, 
llwcb at ei Iwcb ; ac ni cbilgwcbia y naill y Hall, pob unia 
rodia ei Iwybr ei bun ; a cban gyfarfod y'ngbyd dracbefo^ 
bwy a wuaat i fyuu yr ud corpb a*r bwa a faluriodd yn bridd 



d by Google 



324 Natar pr Adgffodiad. 

yii y bt^rld. Ac wrth y grocli4cf y daw (tob enald rfrBcbefu 
ai ei r'»'|)li e» han, n-* bycld ys^ar iddjrtt byth ipwyach. Nis 
p?M y nieirwon aros yn y hedd yn h«ry, ond yfoad«el am 
bvth o'a hir gartref : pan' glvwant ei liii« ''ef, rbaicl iddyot 
ddyf'od Milan, a derbyn eu dedryd otaf. 

Felly me^ys y nine gwahaniaeth mawr rhwng y duwio! a'r 
drye:it).)us yn eu bywyd, ac yn eu marwolaeth ; felly y bydd 
befyd yn eu hadf^yfodiad. 

* Fe gyfodir y'diuviolion allan o'u beddau drwry effaitb 
Yspryd Crist, dedvrydd ^wlwm eu hundeb a*? ef, Riiuf. Tiii, 
11, Yr hvvn a pyFododd Grist o f;irw, a fy wiocS hcfyd eioh 
cyri>h rnJV^^'ol cbwi, trwy ei Ys4>ryd yr bivn sydd yn trigo 
ynoch." lesu GiUt a gyfododd o feirw fel blaen-ffrwyth y 
t\W\ a huiiasaiit, 1 Cor. xv. 20. Felly y rbai ydy.Bt eiddo 
Crist a gjHiilynant yn ei ddyfbdiad ef, adn. 23 Yn gym- . 
mnint ag i*r pen dirgcledrg gyfcuii uwcblaw dyfroedd raarw- 
olaeth, nis dichon. na ddwg efe ei aelodau ar ei ol mewu 
amser dyUdwy. 

Hwy a ddeuant alUn gydft Uawenydd annbraetbadwy : 
canys yna y cwld gyflawnif yr ysgrythyr bono, yr h'on yii 
union ^yrchol oed.i yn cyfeirio at y caetbiwed Babilonaidd, 
eiibr yn awr a g\ftawnir yn ei bystyr ysprydol ^ngaf. Esay 
xxvi, 19. " Deffiowch a cheuwch, preswylwyr y Uwch." 
Megys prVo las-ferch wedi ei thrwsio i'w gwr yn myned allan o 
ystatell ei gwely i'r briodas ; felly yr 4 y saint a'u beddau i 
biTodas yr Oen. losepb a gaf<>(ld ddytodiad gorfoleddiis allan 
o*r carchar, Daniel o ffau'r llewod, a lonah o fol y morfil 5 
cto nid yw y rbai'n ond cvnllnniau gwan o ddyfodiad y saint 
allan o'u beddau yn yr ad^^-yfodiad. Yna y canant gAn iMosM 
a cbin yr Oen, mewn bwyl orfoleddas ; pan y bydd an^au 
wedi ei gwbl lyngcn inewn buddugolraeth. Hivy a ganasenC 
weithiau yn y by wyd bwn, drwy ffydd, yn fuddugoUaetbus ar 
angau a'r bt-ddj • O angaa, pale mae dy golyn ? O uffera, 
pa ie niae dy fmUiugoliaetb ?'* 1 Cor. xv. 55. Ond pao 
ganont yr unrbyw, oddiar olwg a pbrofiad, fe ddistewir am 
bytb y seindorf ddu o ambeuoo ac ofnau, y rbti a lu yn 
xnynycb aBonyddn eu meddyliau. 

Onid allwn ddycbymnaygu y bydd enaid a cborph ^»ob on 
o'r saint vn ymgofleidio eu gilydd, ac yn ymlawenli^u y naiU 
yn yllalU ac yn ymorfoleddu yn eu bail-gyfarfod dedwydd ? 
ac onra gall un dybio y cy&ir«ba y corpb yr eaakl fel hyn * 



d by Google 



Natur yr Adgyfodiad. ;32S 

' O fy enaid^ a ddaechom ni ynghyd dracbefn, ar orysgariadl 

nior faith ! a ddaethost li yn ol drachefit i'th ben drigfa, beb 

fod yn rbaidymadael mwy ! O gyfarfod llawen? MoriiD- 

nbebygyw ein cyAivr presennol, i'r byn ydoedd pan ysgarwyd 

ni oddiwrth eio gliydd yn angau ! yn awr y mae ein galar 

wedi eidroi yn Uawenydd^ y goleuni a'r llawenydd a hau- 

wyd. gynt> sydd yn awr wedi tarddu, ac y mae bi yn baf 

tragywyddol yn nbir Imnianuel. Bendigaid a f o y diwrnod 

yr unwyd fi &tbi ; dy ofal penaf oedd caei gafael ar Grist 

gobaith gjE^goniant, a fy ngwneutbur i yn deml i'r Yspryd 

Gldn. O enaid gwynfydedig, yr bvirn yn amser ein pereriodod, 

a gedwit dy olwg ar y wldd'oedd y pryd bv^nw ymbell, ond 

sycid yn awr gerllavtrl ti a*m cyniroerit i ddirgei fanau> ac 

yno y gwneit 1 mi blygu y gb'niau byn o flaen yr Arglwydd, 

fel y byddwn gyfranog o ein hyraostyngiad ger ei fron ef : ac 

yn awr yw'r amser cyfaddas ; ac fe*ni dyrcbefir. Ti a roddiC 

y tafod hwn ar waitb i gyffesii^ i erfyn, ac i ddioLcb ; ac o 

byn aiian ei waitb a fydd clodfori yn dragywydd. Weitbiau 

y perit i'r llygaidhyn ban dagrau, ac yn awr mae llawenydd 

diddarfod wedi tarddii allan. Ti a*m cedwit i iawr^ gan fy 

nwyn yn gaetb : tra yr oedd ereill yn meitbrin eu cnawd> ac 

yn gwneyd eu bol yn dduw iddynt, i*wdinystr eu bunain : ac 

yn awr yr wyf yn cyfodi yn ogoneddus i gymmeryd fy He yn 

nhrigfanau gwynfyd ^ pan y maent bwy yn cael eu Uusgo o*ii 

beddau, i'w bwrw i'r fflainiau t^n. Yn awr, fy enaid, ni bydd 

raid i ti mor cwyno mwyacb oblegld corpb afiacb poenus ; ni 

chai mo'tb lyf!'etbeirio gan gnawd gwan a gwywedig : mi a 

allafyn awrddal allan fel titbau i foHaonu Duw ynddi-dewi.* 

Ac oni all yr enaid ddywedyd ? * O ddydd ded\y}*dd, i mi 

ddyfod yn ol i fyw yn y corpb dedwydd yna, yr bwn oedd, 

y sydd, ac a fydd bytb yn aeiod o Grist, ac yn deml yr Ys- 

pryd Gi4u } Bellacb yr unir fi ft tbi am bytb ! ni tborir y 

llinyn arian mwy : ni wna angau ysgariad rbyngom mwyacb. 

Cyfod fy ngborpb, gan byny, a dyred ymaitb : fel y caffo y 

llygaid, y rbai a .wylent gynt am fy mbecbodau, yn a^Vr weled 

' "wyneb ein Prynwr ipewn llawenydd : wele ! ein Du w »i, 

gubeitbiasoni ynddo. Caffed y ciustiau byn, y rbai a wran- 

daweut eiriau 'r bywyd yn y deml isod, yn awr ddyfod i 

gly wed yr haleluia yn y deml fry. A'r traed byn, y rbai a'm 

dygent i gynnulleidfa y saint ar y ddaear^ a gant yn awr 

^* rodio y'mysg y rbai sydd yn sefyll yma," A cbaffed y tafo^ 

C v 



d by Google 



'826 ifatur yr ^Adgyfodidd. 

'jma, a Ai yn cyffesii Crist ger bi-on dynioii, ac a arferai 
drierbu fbyw beth jn w'astad er ei gamnolfaeth ief, yti awV 
lino i*p c6r yd y goruchelder i*w foil fyth. Ni cbai ym- 
pt7dio mwyacb, eitbr gwledda yn ddidet^n : ^c ni chymyli^ 
dy -wyn^b-pryd ; bnd ti a ddysgleiri bytb megys sreren ynV 

. furfafeii. Yr ocddym *yii rbanog yti y fmydr, dyfed yn aw/, 
iwn i'gyd-dderbyn ac i iryd-wisgo y gorod/ 

Ond ar y Haw arall, y drygionus a gyfodir drwy allu Crist, fil 
Bathw^, cyfiawn yr bwn sydd i ddi'al ar ei elytiion. Yr uii 
gallo dwyfol ag a giiuodd eu beneidiau yn ufTern. '2c a gadvr- 
odd eu cyrpb yti ybedd, m^gys mewn carcbar^ a'u di^f 
allan ; fel y caffo cnaid a corpb ^ngbyd dderl)yii y ddedr^ 
OfnadWy o dragyff^yddol ddambedigaetb^ a cbael eu'cau'yitg* 
byd yDgbarcbiar offem. 

H wy a ddeuant o*a beddau gyd k braw a dycbryn annbraetb- « 

* ^1. Fe'u llasgir y&ilaen fel cynnifer o ddn^g-v^eitbredwyr 
o'f ddaear-geli, i'w barNv^in i'r dietiyddfe; g^ah Itefoin ar y , 
mynyddoedd a'r cr^igiau, am ^yrtbio artrnt, a*u cuddro o 
t^ydd yr Oeh. 'R oedd gwaedd ddycbryolfyd yn yr Aipbt 'y 
noson yr oedd yr angct dinystriol yn myned dv^^ *^ wl&d i 
ladd y cyntaf-anedi'g. A dychrynllyd oedd y Hefau plan 

' agbrodd y ddaear ei ^afn i lyngcu Datban kc Abirah), a*u boll 
gofoetb. Pa lefain ecbryslawn ynte a fydd, pan, wTth ganlad 
yr tidgoiin dfweddaf, yr agoro y ddaear a'r m6r eu skfiiau, ac 
y bwrSont allan yr boil rai drygionus, i'W dwyn' ger bron'y 
Barnwr ofnadvvy > Pa fodd y llefant ac y gTuddfatiaiit, g{ a 
rwygo eu buUain ? pa fodd yr wyla ^c yr ada y byindeitliidn 
digrif, ac y rbegant y naill y flail ! pa fodd y Ileriwii* y ddaear 
gan eu crocbleisiau alaeibus a*u gaUntkadan^ pan eu Hiisgir 
allan fel defaid i*r lladdfa? Hwyut bwy y rbai tVa y buaut 
byw yn y3yd oeddjrnt ofefrwyr llygredfg, bydolwyr iybydd- 
1yd, neu ragitbwyr ffurfiol, a fyddant y pryd bwnwgan ofid 
ineddwl yn dir-droi eu dwylaw, ac yn euro eu'dwyfrdn, ac 
yn gaiarn yn cb^^rerw oblegid eu cyflivr ; ac yn ci-bcb-ruo eu 
ctvynfduiadau, gan alw eu bunain yn anifefliaid^ yn ynfydiob^ 
ac yn wallgofiaidj o berwydd ymddWyn o frobytt liioror* 
^bwyllog yn y byj^yd bwii^ ac am na cbredcfsenc yr tiyof a 
iyddant y pryd bwnw yn ei Weled. Fe*u gyp^fryd 'yiiiaitb yn 
eu drygioni, tvrib farw ; ac yn awr y mae e'U 4oU becbod^u 
Ifn cyiodi gydAbwydt, ac fel cynnifer o seii'j^, yn yitibkt^^ 



d by Google 



Natur nr Mgnfodiad. ^: 

^ddiamgj'kb eii heneidieu ^'ii, eyrph befyd, y rhki ^yd4.yn. 
HWr yn cael cytofod dychryi^llyd ^i^ ol bir ysgariad. 
, F^lly gallwn ddycbymmygu y hydd y corpb trnpnus yn 
^yfarcb yr ^naid fel byn j ' A^gefaist ti fi dracbefn, O fy 
pgeiyn, fy nf;4yP gw«>ethaf, enajd. creujon, creijlpnacb nt^ 
mil o wa^d-cven ? ]VIe|ldige,dig a fo'r <jlydd y cyfarfuom 
ejcio^d ! I) na bu/iswn yn arog yq deJpyo difywyd, w^4i 
bfafng yn ngbrajiii i^ iramj beb eriofd dderbyn sy^wyr, 
bywyd n$ip ysgo^ia^- O njj a ddeii^iswn yn bytrach fod yn 
l^orpb llyfifant ueusflrpb^ nag. yn gorpb i ti; canys yna ml a 
Orweddaswn yn llpnydd, aq pis gwelswn y dydd ars^yduf 
)bw;n ! O^ qedd raid i ipi fad yn eiddo ti, O na bnaswn yn 
«sy n i ti, n^u yO un o*tii gwt\, yn bytrach nag yn gorpb J ti, 
oblegld yna ti a gymn^erasic fwy o ofal am danaf nag y 
fwpaetbost. Q. gar^digrwydd cr^atpn ! Ti a*m cofl^idiaisj^ 
jel byp i angs^u, ac a'm pprthaist i*i: lladdfa. A*i dvma ffrwytb 
dy dyn^ntrcb^ tx\ ag at^f \ - Ai dvma/r byn a fedaf am dy lalur 
^*tb oM 0*10 pkgid ? pa le^dp y W cyfoetb a pbleserau yn 
«WJ:* Pfio YiVI>^ y cyi^if ofoadwy bw^jwedi dyfbd^ apa yr byn 
X*tb ryby4di^i^y^ yn ddylad,iyy ? O feddj Crrenloni, pa Uai]^,i:|^ 
.^h^oj^it dy ftf^Q a];Q^f ajO) Uytb? pa ^am na dideliarst dy 
ga^cjiaror yn. gacitb ? pa bai9 y*m %sgydwaist allaq pan 
,9^4d%ir^ yn ggrvyedd yn llp^ydd ac yn mvi^ynb^u gorpb wygdJff^? 
£nai4 melldigadig ! pa bam nad arp^ai^t yn dy le^ yn 9^- 
gyluhedjg gap fl|ami?^p t8,|i ? pa b.ai?i y da^tbp^l; y^ pI i'ip 
vywrif^ryi inpau b?fyd 'a,t Uvqm y pwl( ? Ti a*m gv^naetho^t 
yn oflSeryp apgbyfisiwn.djcr j ac yn «twr y mae yn rbaid fj 
<nha(lu. i'r tlLp. Y tafod a ddefnyddiaist i watwar crefyd((| 
tyngu, rbcgu, dywedyd celwydd,, epUibio, ac ymffrp^tio; ac 
a atteliafst rbag gogoneddu Duw ; ac yn awr ni cbaiff gyn^- 
maint a diferyn o ddwfr iV oeri yn y Qamiau. Ti a atteliaist 
fy ngblpstlau rbag gwrando y pregethan,, oedd yn rbybyddio 
am y dydd bwn, Ti a fyddit yn cael aJiun ffyrdd a moddion 
i'w Huddio rbag gwrando cyngboripn, rbybydaion, a cberydd- 
on pryd|op, Ond pa bam na buasit yn rbwystro iddyntgly wed 
swn yr udgorn dycbrynUyd yma } pa bam na buasit yn gw>bio 
^c yn ebedegymaitb ,ar adenydd dycbynim>g, fel drwy byny 
y*ra deolasit tra y buasai yr orcbwyliaetb frawycbus yma yn 
royned beibio, fel y byddit arferol o wnSyd pan yr eisteddwn 
mewn pregeth, cymun, neu weddii neu gymdeitbas crefydd-, 
(^ 5 fel y bu9sai genyf yn awr nio^ llded o deimlad o*r naill 
C c 2 



d by Google 



3]28 Natury Adgyfodiad. 

iigoedd genyf ^ynt o'r^llaU ? Ond ocb ! rhaid.imi losgi 
byth oblegid dy boffder o'tb chwantau, dy anmbarcfa ar 
betbftu.sanctaidd a'tb gnawdoirwydd^ dy angbrediniaeth a*th 
ragrith.' Enhr onis gall yr enaid atteli ? O ysgerbWd 
diffaith^ yn awr >'ni gyrir yn ol i ti ! O na bnasit yn gor^j^redd 
fytb i bydrii yn dy fedd ! Onid oedd arnaf ddigon o benyd 
o'r blacn ? a raid i mi gael fy iino a tlii dracbefn, fel g-vredi 
ein cyssylitu yn^hyd fel dan bren sycb i'w bwrw i'r tAn, y 
byddai i ddigofaint Diiw ein llosgi yn danbeitiacb ? Wrlh 
ofalti am danat ti, mi a ddtnysfriais fy bun. Dy g^Ui, dy 
fol, a boddI>dd dy deimladau di, a'm bnndwyodd i. Mor 
iywych y roaglwyd fi gan dy glustiau ! mor fynycb y'm hud-^ 
wyd gan dy lygaid ? I'fh arbed di yr esgeulusais gyfieusderaa 
i ymheddychu t Duw, y segurais y Sabbathau beibio, yr es- 
geulusais weddio, yr eis i dy gwledd yn bytracb nag i d/ 
galar -, ac y dewisais wadu Crista a gadael ei waith a*i achos 
yti^ y ^yd ', ac felly y syrtbiais yn- abertb Ptb esniwytbdra 
adgas di. Pa bryd bynag y decbreuaf.fy hghydwybdd ddeffro; 
ac yr anturiwn innaa i feddwl am fy mbcchodau^ a*r trueni 
a deimlais er pan adewais di> ac yr ydwyf yn awr yn ei 
deimlo ^ tydi a'm trdit i oddiwrth y meddyliau byn^ ac a*TA 
tynit ymailh i ddarbod drosot ti, gnawd gresynol \ "Wrth 
Itnynau sidanaidd dy nwydau cnawdol, y tynwyd ^ i ddy stryw yil 
grocs i'm goleuni a'm cydwybod : ond yn awr y mae*r llinynaa 
hyny wedi en troi yn gadwynau beieirn, i'm* dal dan 'ddig<>> 
faint dros byth. Ocb elw gorwael ! Ocb bleserau mfcll- 
digedig! oblegid pa rai y rbaid i mi orwedd bytb yn y tywylL- 
wch eithaf !* Ond hi tbycia acbwynion yr awr bono. ** O 
na baent ddoetbion, na ddeallent byn, nad ystyrient en 
diwedd !" 

Mewn pertbynas i ansoddau cyrpb yn yr adgyfodiad, maeyr 
*postol yn mynegi i ni, y cyfodir bwynt yn anllygrcdig, yn 
ogoneddus, yH nertbol, ac yn ysprydol, 1 Cor. xv. 42, 43, 
44. " Efe a heuir mewn llygrcdigaetb, ac a gyfodir mewn 
anilygredigaetb ; efe a heuir mewn anmbarch, ac a gyfodfr 
mewn gogoniant ; efe a heuir mewn gwemlid, ac a gyfodir 
mewn nertb ; efe a heuir yn gorph anianol, ac a gyfodir yn 
gbrph ysprydol.*' 

Yn gyniaf, Fe gyfodir cyrph y saint yn anllygredig. Y 
maent yn bresennol fel' cyrpb ercill, yn bentwr o JygrecTd, yh 

Digitized by VjOOQIC 



Ansoidau *r Cyrph yn yr adgyfodihi. '31^ 

"Hawn o hadan afi^chyd a raarwola^th ; a ))ban fyddont fefrt^, 
y maent yn myned mor ffiaidd byd yn nod gan eit cyfeillioii 
anwylaf^ fel y bydd yn rbaid eu cladrhi allatf p'li golwg, mewn 
hedd, I bydru ac i fahirio : *ie y tnae dt)ltirtau a chleiydaa 
ffiaidd yir f^wneiitbnr rbai o honynt yn anolygos kwn byd 

' yn nod yn en bywyd. Ond yn yr adgyfodiad, bwy » adawaut 
hoi! bid* Mygredd yn ol; yn y bedd ; ac a gyfotlant yn anUygr- 

•«dig, beb fod mwyacb yn agored iV atib^yldeb na*F afiecbyd, 
na'r briw lleiaf, nac i ftrwolaetb ycbwaith. Ni bydd byth 
mwyacb na niweidiau allanol, nac acbos o Wo^naU' tufenrnoi : 
nis teimlant byny mwy :- le bwy a gant ieuengctyd a gryni 
^darfod* beb fod. byth yh ddarostyngedSg. i*r adfeiliad yf 
oedd h«naint yn ei ddw^n arnyot yn y bywyd hWn. *> 

Yn ally Hfiry a lyddant y« gyrpb gogoDcddns j nrd yn 
unig yns brydfertb, yn bardd, ac yn Utintaidd^ citbr yn 
Ilawn o ddysgleirdeb a gwyrhdcr. Nid yw'r gwyneb tecaf, , 
na'r corpb mwyaf Htln^aidd/ sydd yn awr i*w weWd yn y byd, 
ddixn i*w benwt me^n cymhariaeth i gorph j distadlaf oV 
taint yn yr adgyfmliad ^ canys " yna y llevvyrcba y rbai 
cyfiawo fel yr bau^j,** Math. xiii. 4S. 6$ oedd gwy^eb Mosea 
yn gor-ddysgfeirio pan ddaetiv i waered o'r mynydd 5 ac o« 
oedd gwyttefo Stepban fel gwyneb angel, pan y safodd o flaen 
y cynghor; pa faint mwy prydfertb, gogone<Uiti8, ac ardd«- 
ercbogfawn, fydd gwyneban y "saint pan ddiosgant eu boll 
lygredigaetb, ac y dysgleiriant fel yr banl ) Ond ystyriwck 
nad yw y prydferthwcb bwn o eiddo y saint ddim yo.cael et 
gyfyngu i*w gwynebaii yn unig, eithr yn ymdaenu dros eu 
boll gyrpb ; canya y mae yr boll gorpd yn cael ei gyfodi 
ine%vn gogoniant, ac yn un ffurf a cborpb g^igoneddus ati 
Harglwydd tCn Hiachawdwr; y*ngwedd-newidiad yr hwn yr 
oedd nid yn onig ei wyneb> ond befyS *' ei ddiilad cyn wyned , 
aV goleuni/' Matb. xvii. 2. JBetb bynag oedd anafau new 
iinfitirfiadau cyrph y saint pan roddwyd bwynt yn y bisdd, 
-wedi dyerwydd drwy ddartiweiniau, yn eu bywyd, neu achosioa 
dtrgetaidd pan y ffurfiwyd bwynt yn y grotb^ bwy a gyfodanc 
o*r bedd yn l&n oddi^^rthynt oil. Ond bwriwcb rod nodau yr 
Arglwydd Jesn, creithiau neu 61 y briwiau a'r dei^au a 
gafodd rbai o'r saint tra ar y ddaear/yn aros ar cu cycph ar ol ' 
yr adgyfodiad 5 megys yr oedd 61 yr boelion yn nghorph y^ 
Arglwydd lesu^ ar ol ei adgyfodiad 1 byddai y nodau hyoy ^ 



d by Google 



330 Jnioddau y Cyrph yn yr Jdg^odiad. 

J saint yn arwyddion o ragoriiieth, ac yn ycbwanegu at ea 
gogoolant, yn hytrach nag yn eu hanrahrydferthu. Und pa 
fodd bynag am hyny, y mae yn sicr na fydd llygaid Isaac yn 
dywyll, na lacob yn gloff o'i glun j na Lea a*i llygaid yn 
weiniaid> na Mephiliosbetb yn gloff o'i draed ; canys fei y 
tawdd yr eurych yr hen lestr methiedig, gan ei iwvw dracbefn 
mewn mold newydd, a'i ddwyn aUan mewn dysglcirdeb 
, newydd j fetly caiff y corpli gwael, wedi ei falurio yn y bedd» 
ddyfod allan yn yr adgyfodiad, mewn perffiiith degwcb a 
Ituoieidd-dra prydweddol. 

Yn drydydd, Hwy a fyddant yn gyrph neitbol a grymas., 
Gan nad y w y dynion cryfaf ar y ddaear ond^gweitiiaid a 
marwol, gellir yn deilwng eu cyfrif yn llesg a dinerth : pa , 
faint bynag yw eu nertb, buan y treylia ac y derfydd. Mae 
llawer o*r saint yn bresennol ag iddynt gyrph gwanach naf 
ereill : ond (gydft f^olwg ar Zecb. xii. 8.) *' y llesgaf o bonync 
y dydd bwuw a fydd fel DaCydd, a tb^ Dafydd fydd fel 
Duw;" Mae di6nydd difrifol yn dywedyd y hydd un yn yr 
adgyfodiad yn grylach na chant, ie, na miloedd yp bresennuj. 
Diammeu y bydd nertb y cyrpb gogoneddus yn fawr, ac yp 
dra mawr wrtb yatyried y cynnaiiant ragorol dragywyddol 
bwys gogoniant. NMd yw y corph marwoi mewn un motld 
yn gyfyddas i'r fath sefytlfa. A ddicUon gormod llawenydd 
beri angau, cystal a gormod (ristwcb? Ac a ddichon corpb 
niarwol gynoal pwys gogoniant > A ddichon efe orsefyll 
mewn undeb ag enaid wedi ei lenwi k Uawenydd y nef ? Na 
ddichon yn sicr. Fe suddai corph marwoi dan y f^th Iwyth« 
ac fe wnai y cyfry w lanwad i'r Uestr pndd deilcbJoni ya 
chwilfriv. Mae yr ysgrythyr wedi mynegi i ni yn amlwg^ 
*'. nas dichon cig a gwaed^itfeddu teyrnas Dduw/' (i Cop. 
XV. 50.) hyny yw, yn eu cyflwr llesg presennol, ie pe byddent 
gig a gwaed cawr. Pa raor gryfion y rhaid i'r llygaid corpK* 
orolfod, fel er tragywyddol gysur i'r enaid, y gajlont edrycb 
ar ogoniant ysplenydd y Jerusalem newydd, a cbraffu ya' 
ddiysgog ar ragorol ogoniant a dysgleirdeb y dyn Crist lesu, 
yr Oen, yr bwn y w goleuni y ddinas bono, trigolion pa un a 
ddysjflciriant fel yr haul ! Mae Arglwydd y nefuedd yn awr, 
o'i drugaredd, yn cadw gwyneb ei orsedd yn ol, ac yn taenu 
ei gwniwl drosti ; fel na tberfysger marwolion gan belydrau y 
gogoniant sydd yn dysgleirio oddiwrthi, lob xxvi. g. Ond y 
prjd hwnw fe symudir y lien, ac y nerthir bwythau i edrych 



d by Google 



. Ansoddau y Cyrph yn yr Arglwydd^ 331 

. arnii er en haonrhaetliol lawenydd. Mor rymus y rliaid i'wr 
cyrpb fod, y rhai ui orphwysant ddydd na nos j eitUr yn 
ddibaid yn y deraV nefol, yn canu ac yn clodfori Duw, beb 
ludded, yr byn, sydd wendid y mae marwolion llesg yn 
ddarostyngedig idclo, ond yn anmbertbynol Tr cyrpb gog- 
oneddus? 

Yn olaf, Hwy a fyddant yn gyrph ysprydoj. Nid am y 

cant eu troi yn ysprydion ; eitbr ani y b>ddant yn ysprydol, o 

ran eu hansoddau a*u galluoedd ysprydol Fefydd ycorpb 

yn bollol offerynol iV enaid, yn ddarostyngedig iddo, ac yn 

cael ci lywodraetbu ganddo ; ac am byny ni bydd yn rbwystr 

Vw fywiogrwydd, ac ni bydd cbwant anianol yn fagl iddo. 

Ni bydd eisiau ei gadw i lawr, nac i'w lusgo i wasanaeth 

Puw. Mae y corpb yn effeitbio cymmaint ar yr enaid yn y 

bywyd bwn, fel, yn iaith yr ysgrythyr, y dywedir ei fod y« 

giiawdol : and y pryd bwnw fe fydd. y corpb yn ysprydol, yn 

barod i waaanaetbu yr enaid yn boll orc()wylion y nefoedd« a« 

yn byny yn unig 5 fel pe na byddai weitbian ddingi mwy o 

iertbynas rbyngddo a'r ddaear na pbe bai yn yspryd, Ni 

bydd arno ddim angen mwyacb am,gyfreidiau cynnaliaetbol y 

bywyd bvyn, megys, bwyd a dillad^ a*r cyffelyb. Dad. vii. l6, 

*' Ni fyd<} aroynt na newyn mwyacb, na sycbed mvryajcb/* 

** Canys yn yr Hdgyfodiad nid ydynt yn gwreica, nac yn 

gwra, eiUir y maent fel angylion Duw." Yna y bydd y 

saint yn gryfion beb fwyd a diodj yn gynbes heb ddillad; ya 

bolliach beb pbjsygwriaeth, ac yn fywiog yn wastad heb 

gysgu un amaer, ond yn " ei wasanaetliu ef ddydd a nos yn 

ei deml," Dad. viL 15, Ni bydd avnynt ddim mwy o eisiau 

y petbaii byn nag sydd ar ysprydion o*u beisiau. Hwy a 

fyddant mor.gyflym ac mor fywiog ag ysprydion, ac oV cy- 

fansawdd mwyaf dianmbur. Y corpb sydd yn awr yn drwsgl 

ac yn hwyrdrwn, a fydd y pryd bwnw yn bollol heinif. Ni 

bydd yno ddim o'r fatb betb a pbrudd-glwyf i drymbftu y 

galon, ac i lesgbiu yr yspryd. Pa Ic bynag y byddo y gelain, 

yno yr ymgasgl y saint fel cynnifer o eryrod/ Nis treiddaf yn 

mbeltacb i'r mater yma : Y dydd a'i dengys. 

Mewn pertbynas i ansoddau cyrpb y rbai drygionas yn yr 
adgyfodiad, yr wyf yn gweled nad yw yr ysgrytbyr yn dy- 
weyd ond ycbydig am danynt. Betb bynag fydd eu bangben» 
ni chajDt ^ymmc^int a diferyn o ddwfr i oeri eu tafoda\^^ Jjhc? 



d by Google 



SS2 An$9ddan y Cifrph yn y AJgp/odfad. 

xx\. 24, 25, Beth byna^ a aHer i1dywt?yd am en pveniHcl, y. 
mae yn sicr y cynnelir hvrynt liytb mewn bywjd, fel y byddb 
raid iddypt farw hobamser: rha^d iddyntddal i fynu, pa mqr 
aiiewyllysgar bynag a fyddont, dan hvyth o ddigof^int, ^c ni. 
cbant drengn dano. *' Mwg eu> poenedigi»etb hwy sydrf yn 
myned i fynu yn oes oesoedd ; na nid ydynt hw^ yn cael 
gorphiry$dra ddydd na nos" Mae yn-ddiammeu na cbant 
gyfrnnogi o ogoniant a hard<Iwcb y saint. Mae eii boll ardd- 
erchogrwydd yn marw gydft hwynt, ac nig cyfyd dracLefa. 
Mte Daniel yn mynegi i ni *f y deffroant i irartb a dirniyg 
tragywyddol/' pen. xii 2. . Mae cywilydd yn dilyn pechooT 
fel y mae y cysgod yn dilyn y corpb : ond y rtae y rbai dryg- 
ioniig yn y byd hwn yn rbodio yny lywyllw'ch, ac yn fynych 
dan bug : eUbr pan ddelo y Harnwr i thfth fflftmUyd, yn y 
dydd olaf, fe*u gwrneir yn amlwgj fe gymmerir ymaitb eii 
bug, a gurartb ex\ noetbder a wneir yn eglur tddynt hwy eii 
hiinain ac iereill, ac a orchuddia eu bwynehau.ft cbywilydd. 
Fe fydd eu cywilyd<l yn rby ddwfn i albi gvrrido : ond poli, 
gwyneb a gasgl barddq, yn y dydd bwnw, pah yr cJont alfaa. 
o'n beddau fel drwg-w^thredwyr o'r carcbar Vr diehyddle. 
Y rbai prydfeithaf, sydd yn ymfalcbio yn harddwcb eu cyrpb, 
beb ystyried gwrtbuni eu beneidian, a ymddangpsaiit y pryd. 
bwnw mewn gwedd ercbyll, ac A gwyneb-pryd cucbiog fel 
angau. Eu bedrychiad a fydd yn ddychryrillyrf, ar olwg 
arnynt yn artwydus, yn dyfod o'u beddau fel ellyllon uffernol 
o'r pydew. Hwy a gyfodant hefyd i ddirayg tragywyddol. 
Yna y byddant y creadnrtad mwyaf dirmygus, wedi ea llenwi 
a dirmyg oddiwrlb Dduw, fel llestri anmharcb^ beth bynag a 
fu y dcfnydd anrhydeddus a wnaetbpwyd o bonynt yn y byd, 
Hwn J ac fe'u llenwir befyd a dirmyg oddiwrtb ddyni^n.' 
Byddant yn ddirmygtis yngolwg y saint, le, y'ngolwg y rbai 
byn? o*r saint ag oedd yn eu banrbydeddu yma y naill ai o 
berwydd eu bucbel sefyllfa, a doniau Dnw ynddynt, neu o 
herwydd en bod o'r un natur ddynol a hwy eu hunain. Etthr 
yn y dydd bwnw ymddengys eu cyrph Fel cynnifer o furgynod 
ifiaidd, a'r rbai a ant allpn ac o. edrychant arnynt gyd agat* 
gasrwydd ; le, 'f, byddant ^n fiteidd-dra gan hob cnawd,'* 
E$ay Ixvi. 24. Y gajr a gylieithir jraa ffieidd-dra, sydd yr un 
ag a gyfieithir yn y testun arall yn ddirmygas : ac y raaei 
Esay a Daniel yn cyfcirio at yr un pe^b, sef, atgasrwydd y 
dryglonus yn yr adgyfodiad, Hwy fyddaot yn ffiaidd yngolwg 
fU gilydd. Ni bu y Crueinlaid aflan erioed mor sercbog tu ag 



d by Google 



Cysiir i bohl Dduvsi 333 

at en gilydi ag y byddant y pryd bwnw ,yn atgRS y'ngolwg 
cu gilydd $ jr cyfeillion anwylat mewn peehod a ddirmygant 
eu gilydd : aV gwyr drygiomis, mawrioo ac anrhydeddils, 
nis ()er6liij' gan eu deillaid drygionas, en gweinidogion a'a 
caeth-ddynion/ mwy na*r dom yn yr beolydd, 

Defnyddl, O gysar i bobl Dduw. Mae atbrawiaetb yr 
adgyfodiad yn ffynon o ddyddanwch a Ilawenydd i cbwi.— 
Meddylfwcb am dam, O gredinwyr, pan fyddocb yn nb^ 
galar, gwedi colli eich pertbynasau duwiol^ nen eicb cy- 
fetllion, " fel na tbristaocb, megys^ ereiil; y rbai nid ocs 
ganddynt obaithj" canys' cbwi a gewcb gyfarfod 6 bwynt 
dracbefn, 1 Thes iv. 13, 14'. Nid ydynt ond wedi gorwedd 
i lawer, i* orpbwys yn eu gwelyau dro« enyd fechan, (Esay 
Ivii! 2.) ond yn rooren yr adgyfodiad hwy a ddeffroant eil- 
waitb« ac a ddeiiant allan o'u beddau. Nid oedd y llestr i 
barcb ond un'garw, a Uawer o aninburedd o f^ttel gnrael 
ynddo j yr oedd yn rby wan, yn riby wael, ac yn rby ddistadl 
lYt^ uchbd, pa mor ddysglaer bynag oedd yn y t^ isod/ Yr 
oedd wedi ^gena> ac wedi et balogi : ac am byny yr oedd yii 
angbenrbaid ci ail doddi, fel y byddai iddogaelei buro^a'lJunio 
yn fwy gogoneddus. Aroswcb ycbydig, a cbwi a gwecb ei 
weled yn djfod aHan o ffwrnes y ddaear, yn ddysgleiriach 
na*rs^i'; ie, fel yr haul yn myned rbagddo yn ei nertb. A 
ddodasocb cbwfeicb babanod ynybedd? cbwi a gewcb eu 
gweled dracbffn. Mae eicb Duw cbwi yn galw ei bun yn 
Dduw i'ch bad j yr byn, yn ol eglarb&d ein Uiacbawdwr, 
gydd yn sicrhdu adgyfodiad gogoneddus y corpb. Am byny, 
bydded i*r cyfamoAod y darfu cbwi ei gofleidio, drosocb eicb 
bunain, a'thros eicb plant, y rbai s>'dd yn awr yn gorwedd 
yn y pridd, gysnro eicb calon, yn y gobaitb goHoleddus, j 
cyfodir hwy yn ogoneddus, drwy rinwedd y cyfamrood bwnw ; 
beb fod mwyacb yn blant o oed, eltbr wedi eu dwyn i 
gyflawn faintioli, megys y tybir yn syffredinol. Na ddi- 
galoner cbwi oblegid cyrpb gwan ac aGacb 5 y mae dydd yn 
dyfod, y byddant yn gwbl iach. Yn yr adgyfodiad, ni bydd 
T^motbeus yn ddarostyngedig i*w fynych toendid ; ei gorpb, 
yr bwn oedd wan ac a6acb o'i ieuengctyd, cr gy/odir-m^ton 
nerth : bydd Lazarus yn iacb ddianaf, pan gyfodir ei gorph 
yn anllygredig. Fe aiiai mai prin y geJli fyned ddeucant • 
Utb«ni i gyfarfod -yr Arglwydd yo yr ordeiniadau cyboedd $ 



yGoogk 



334 C^mr i hohl Dduw. 

ctto BMe'r dydd yn 6yfoA pan na bydd dy gnr^ yjft atUlUd > 
li mwy, eithr ti a gyfarfyddi yr Arjjlwydd yn yr awyr> 1 
'hhf. iv. 17. Fe fvdd y taint yn dyfod o*r bedd yp dehyg Ul 
vr laraeiiaki yn dyfod o*r Aiplit; P^al. ov. 37* *' Deb un 
llesg yn y llwytbao." A oes i tt gorpb g.wrtbjun ncu nfiuD* 
iatdd } y niae yna ogoniant ciUb fewn a esyd bob peth yo 
irtinn oddf alkn y pryd bwh^ I yn ol boH ddymuniad dy 
galon. Efb AgyM'yn gorpb gogoneddus, prydfertb,' hardd* 
a Ihiniaidd. Os attaniphrydferliiwcb a gwrthuni gyda^ ef i'r 
bedd, m ddaiv dim o boaynt i'lr ganlyn oddiyiw. O d^ 
fyddai y rkei*ny aydd mor awyddua an fod yo bardfl ac yq 
dkg, a Uai o bryaardeb arnynt i WDquthu^ en hunalli f$U j 
drwy eu dyfaia ynfyd a pbechadiirusj cithr ystyried a dyag^ 
y dull Qeft»l o brydftrdin y corph, gan ymdrecbn yji awf i 
ddyfod yn ogonaddioa o fewn, drwy rasuaau yr Yayryd ; hyn 
oY durtdd a'u gwnai.yo sercbiadol ac yn brydfentb yn drag^ 
i«ydfl, Gwir yw y byddrud i t\, 0.gr.edadyn, yinaiyd ag 
an{|aa, a chael y ctxlwro cyntafj eithr ti a gyfodi dracbeCn* 
a« a orfyddi y n y diwedd« Rbaid it' fyned i wae^ed. i'r hqddj 
ae tr y bydd yn hit gartrefi \\ etc ni bydd yn dragywyddd 
gartref i ti. Ni chai glywed llak dy gyfeiUion yoo; ond U 
a gai glywed Uats Crist yno. Pe atli^ y cymmerir di yno gyd 
k galar» end ti a ddaiii oddtyno mevn llawenydd* Diaa y 
giedy dy gyfeHlron di yno; ond Bt*tb Id dv Dd^w dt -Yi 
hyn a ddywedodd Duw wrth Ltcob y^n^pcb ei fyoediad i 
waered Vr Aipbt, (Gen. xWi. 3, 4.) y niae .yo ei ddy wedyd 
wrtbyt tirhau wrtb dy fyned i waered i*r bedd 3 '^ Nac ofoa 
fyned i waered --^Tnyii a aft waered gyd k tbi,->^*a my&gan 
«biwyn a*th ddygaf i fyna dracbefn/* O gystir ay^weddol J 
O obaitb gngoneddas! ** Am byny diddenwch eicb bnuaid 
li*r ymadroddion byn/' 1 Tbea. IV. 18. 

Dbfntod 11. O ddyebryn t'r boll ral diadgenedledig". 
Cbwycbwl y rUai sydd etto yn e'rcb cyflw.r naturioli edrycbwcb 
«r y gyfraa yma o gyflsvr tragjwyddol ; ac ystyriwcb betb 
fyd<i eicb rhan chwi ynddo, t)s na ddygir chwi mewii amier i 
gyBwr o r&«. ^]eddwl, O becbador, am y dlwmod bwnw, 
f)an setnio yr ndgom, wrth lef pa un y dryltir holltau y pwU« 
ac yr egyr ddrau 'r-bedd, ac y ihydd y dyfnderoedd difftol i 
tfynu en meirw, ac y bwrta y ddaear i fyna yr eidda bitbdu : 
^c y gollwog ai^au ei ^flrcbarorloa yn rbydd yn mbob ile^ 



dbyCoogk 



Drjchryn %r dicnfgeriedledijg. 3S5 

^dibra^; afc 'yr ail utiir dy enaid a'th'gorpb trtrehus, i'ir 
gosod ger bron brawdle Diiw. Yna y rboddiL 61 o-iydoed^ 
pfe baent ar dy belw, ynialtb yn llaweii ar yr ammod i ti ga^l 
gurWedd yn y bedd, gyd& *r ganf^d fan o'rtsm^ytbder y gor- 
weddslist gartref lawer gwaitb ar ddydd yr A^glw^ild : neu os 
tia cbait byny, am gael bod yn ddim und edrycbwr a'r orch- 
^prylion y diwrtiod bwiiw ; itiegys y boost ar lawer odfa 9obf, 
i g'wledd orfoleddus yr efengyl : n^a ynte os tiard allid pwrcasu 
■y cyfryw arbedrad, ti a'u rboddit am i fynydd neu graig 
syrtbio artiat, a'th guddlo o >^ydd yr Ofen. 0\ fel y ni»e 
dynton wedi eu Hygad-tyna i (ofer-dfeolio am^er g^tertlifawr 
cu byWyd, y'mron mor ddiofal ynghylch mar«y, a pbe hyddcfjt 
yr anifeilidid a ddyfethir ! Bydd rbai yn arfer pennodi y He i 
roddi eu cyiph i orwfedd j beb erioed ystyrred a fydd'yrbci'ity 
yn welyau y cant ddefiVo o bonytit nie\tn Ikwenydd, yn moreu 
yr adi^yfodiad , tieu ynte yn garcbaran o ba rat eu dygir allati 
i ddc'byn y ddedryd ofbadwy. Cofi^rcb thai yn atwr yW eicli 
bau cbwi ; ac megys yr bauocb, felly y medwcb. Mae anis^r 
bau Daw yn dcchfeu yn angau ; ac yu yr adgyfodiad y caftf 
t;yrph y rbai dryglonus, y rbai a bauwyd yn l^wn o becbodau^ 
y rhai a orweddant gydA bwynt yn y pfidd, (lob xx^ 1 1^) 
pytbdi dracbefn yn becbadufus, yn dnicnus, ac )n saltfr. 
Eiicb eyrph, y rbai sydd yn awr yn arfeu pechbd, a rydd yr 
Arglwyddbeibioyn angau i'wcadw i'rtlln^ acynyradgyfodiad^ 
fefc a*u dwg allan iV Uosgi. Y'cbrpb bwnw amid yw yn 
awr yn gwas^maetbu Duw,' ond yn cael ei gamarferyd mev^n 
aflendid ac anlladrwydd^ a gyfodir y pryd-liwnw yn ei bdU 
diflfeitbder, i lettya o bono rhagUaw gyd&g ysprydion aflan 
byth. Bydd c^rph y medd'wyn yn bo&gcian am byib, o ber- 
wydd gwin dfgofaint Duw, yrbvTn a dywelhir fddo yn 
ddi^yroroysg. Y rbai sydd yn awr yn difyru eu bonain mexVa 
gloddest, ^ gant ymdreiglo me«vn doU arall; pan^ yn fie ^u 
caneubn a'u peforlaeth, y dant glywed awn yr udgdru diwedd- 
af. Mae Ilawer yn ymboeni eu cyfph er niwyn e!w bydol;' y * 
byddai yn anbav^dd gadddynt eu blino er budd i*w benei^diau : 
drwy Ufarro yn ddygn afresytnol, bwy a'u cwbl angbym- 
bwysant i wasariketh Duw ; a chwcdi darfod, bwy a'i cyf- 
rifant yn rbeswiu da i eSgenhiso dyleds^ydd, eu bod eisdes 
w^di iriyiled "Jn rby Binedig gyd ft gdrcbwylion ereill : obd 
luae'r dydd yn dyfod, pan y gorfydd iddynt oddef lldfur 
(paletacb. • Hwy a £;erddaot lawer isilkir «r mwyn )^ boi a'r 



d by Google 



336 Dychryn iV diadgenedledig, 

cefn, y rhai nid ant banner milltir er hudd i*w heueidiau an- 
farwol } bydd y rbai sydd drwy V wythnos yn weddo] iach, 
«rbyn y sabbath yn glafaidd a gwanllyd. Ond pan leisio 'r 
udgorn, fe dJaw y meiriv o hyd iV traed, ac ni bydd yr un 
yneistau yn y gynuulleidfa fawr b5no. Pan y bydd cyrpb y 
»aint yn dysgleirio fel yr haul, bydd dycbrynllyd yr olwg ar 
eu herlid^vyr. Dycbryifllyd fyd cyBwr y rbai gynt a gauasanc 
y saint niewti carcbarau budron, gan eu gwaradwyddo, eu 
llosgi yn Hudw, eu crogi, a gosod i fynu eu penau a'u dwy- 
. law mewn manau cyboedd, i beri i ereill ofni ffbrdd cyfiawndeF 
. yr hou y dyoddefodd y rbai byny^o'i pblegld. Llawer gwyn- 
. eb ag sydd yn awr yn deg a fydd y fryd bwnw yn casglu 
parddu. Nis bo0ir ac nis niynwesir mwyach am yr barddwcb 
yr hvvn sydd a pbryf with ei wraidd a*i try yn ffiaid ac yn 
afluniaidd. Och ! pa fath barddwcb yw hwnw, ag y rhae 
calon angbenfilaidd, a6uniaidd ac afraslon o dano ? Beth 
ydyw bwn ond paent salw, adliw disylwedd, yr hwn d ad y 
corph o gymmaint yn byllach o flaen y t4n fflamllyd, yn mba 
uu yr yinddengys y barnwr o'r nef, " gan roddi dial i*r sawl 
Did adwaenant Dduw, ac nid ydynt yn ufuddbau i'r efengyl," 
1 Thes. i. 7> S. Fe*u di'osgir o'u boll addurniadau^ fel na 
cbaffont gadecbyn i guddio eu noetbni 3 ond bydd eu celauedd 
yn ffieid-dra yngolwg pob cnawd, yr byn a bair i barddwcb 
agogoniantyrbai cyfiawn ymddangos^n llawer mwydysglaer. 
Yn awr yw yr amser i chwi gael gafael ar ran yn adgy- 
fodiad y rbai cyfiawn. Ac os chweunycbech gael hyny^ 
ymunwcb ag lesu Grist drwy fFydd, gaii ymgyfodi yn ys- 
. prydol o'ch pecbodau, a gogoneddu Duw yu eich cyrpb. 
. Efe " yw yr adgyfodiad a'r bywyd," loan xi. 25. Os bydd 
eicb cyrpb yn aelodau o Grist, ac yn demlau yr Ys^iryd 
GlAn ', raae yn ddiammau y c)fodaut mewn gogoniant. Ewch 
i'r arch yn awr, a chwi a ddeuwch allan mewn llawenydd 
mewn byd newydd. Cyfodwcb o*cb pecuodau ; diosgwch 
y. bedd->wi8goedd byn, bwriwch ymaitb eich chwantau gynt. 
Pa fodd y gall neb ddycbymmygu y bydd i*r rbai sydd yn par- 
hkvL yn farw tra y byddont byw, ddyfod allan, jn y dydd 
olaf, i adgyfodiad hywyd ? Eitbr byny a fydd braint y rbai 
oil a gyssegrant eii cyrpb a'u beneidiau i'r Arglwydd drwy 
ffydd, i*\v ogoneddu ef ft'u cyrpb yn gystal a*u beneidiau ; gan 
ffw a gweithredu iddo ef, ac erddo efj i'e, a dyoddef drosto 
«f befyd, pan y galwo efe arnynt i wneutbur byny. 



d by Google 



C 337 3 

PEN IV. 



Y FARN GYFFREDINOt. 

li ilia ■ ."i. ' I'al 

Math. xxv. 31, 32, 33, 34, 41, 4^. 

A Mab p dyn pan ddel yn «i ogoniant, dr holl angylidn 
sanctaidd gfdag ef, yna yr eisiedd ar orseddfaingc et 
ogoniant ; a chyd-gesgUr ger ei fron efyr holl genedloedd : 
ac efe du didola hwynt oddivbrth eu gilydd, megys y di- 
dola'r bugail y defaid oddiwrth y geifr .* ac a esyd y defaid 
ar ei ddeheulaw, ond y geifr ar yr oiwy, Yna y dywed y 
Breninwrth y rhai ar «t ddeheulaw, Deuwch, chwifendi" 
gedigionfy Nhad, ^c. Wrth y rhai a fyddant ar y llaw 
0swy, Ewch oddimrthyf, roi weUdig^igt Sic,-^A*r rhai hyn 
a ant i gospedigaeth dragywyddol ; ond y rhai cyfiawn % 
fywyd iragyUfyddoL 

GWEDI Vt meirv^ gael eu cyfodi, ac iV rhai a fyddo yn by# 
paA y delo y Barnwr gaei eu newid, yoa y canlyn y fara 
lyfTrediool, yr hon a adarlunir yn eglur ac yn ofnadwy yn y 
gyfran yma o'r ysgrythyr $ lie y cymmerwn 8ylw "ar y pethaa 
canlynol. (1.) Dyfodiad y Barnwr; *' A Mab y dyn, pan 
ddel yn ei ogoniant>*' &c, Y Barn>vr yw lesu Grist, Mab 
y dyn j yr hwn, drwy ei bollalUiowgrwydd, fel y mae yn 
Dduw, a gyfyd y nieirw* Efe hefyd a elwir, y Brenin, adn. 
34. Oblegid fod barnu y meirw yn weithred berthynul 1 
swydd freninol y Cyfryngwr, efe a ddaw nieWn gogouiant | 
yn ogoneddu5 yn ei berson, a gosgordd-lu gogoneddus yn^ei 
ddilyn, sef yr holj angylion sanctaidd, i weini iddo ar yt 
achlysur difrifol hwn. (^.) Y Barnwr yn 68gvn i'r orsedd. 
Gan ei fod ef yn Frenin, am byny gorsedd n^nipol ydyw, 
gorsedd ogoneddus ; " Efe a »&tedd ar brseddfaingc £i ogoh- 
iant,»* ain. 31. (3.) Cyd-gynnuMiad y pleidiau. Y rbai 
fayn a fydd yr boll genedloedd : pawb a pbob un, mawr 
t bacb^ o bob cenedl, a fu, y ay, ac a fydd ar wyneb f 

I> D 



d by Google 



SS$ EgturJtad y ieslun, 

ddaear; bwy oU a gesglir o*i flaen ef 5 ac a osodir ger brofl 
ei frawdle ef (4.) Ea dtdoliad. Vie a ddidola y defaid 
etfaoledig o blitb y geifr gwrtbodedig^ ac a esyd bob un ar 
waban oddiwrtb eu gilydd : fel hugaii a bortbo ei ddefaid a*r 
geifr gyd ^'u gilyd ar byd y dydd^ ac a*u didola y nos» adn. 
d£. Y duwiol a esyd efe ar ei ddebeulaw^ fel y lie mwyaf 
anrbydeddus ; a*r rhai drygionus ar yr aswy, adn. 33. £tto 
fe fvdd y ddwy blaid o'i fluen ef, adn. 32. Yniddengys fod 
byn yn cyfeirio at arfeiiad yn y llysoedd luddewig ; lie yr 
cisteddai un ar debeulaw y barnwyr, yr bwn a ysgrifenai 
ddedryd y gollyngdod ac un arail ar eu baswy yr hv\'n a 
ysgrifenai ddedryd y ^ollfarniad. (5.) Dedrj^d y pleidiau, a 
byny yn ol eu gweithredoedd ; y cyliawn a ryddbeir, a'r 
drygionus a gondemnir, adn. 34f, 41. Yn olaf, Cyflaivniad y 
ddwy ddedryd, drwy yru y drygionus ymaitb i uS'ern> a 
cbymmeryd y rbai cyfiawn i'r nefoedd adn. 45. 



athrawiAeth. 

FefyddBarn GyffredinoL 

Yr atbrawiaetb yma yn (1.) a Gadarnbaf; (2.) a Eglur- 
af 5 ac yn (3.) a Gymbwysaf. 

1. I gadarnbiu y gwirionedd mawr bwn^ y. bydd bara 
gyffredinol \ 

Yn gyntaf, Y mae byn ^n amlwg oddiwrtb dystiolaetbau 
eglur yr ysgrytbyrau. Fe rybyddiwyd y byd yn mbob oes 
mewn perthynas iddo £nocb, cyn y diiuv^, a ddysgodd hyn 
yn ei brojibwydolirfetb, a adroddir uidas 14, 15. *' Wele, y 
mae yr Arglwydd yn dyfod gydA myrddiwn o*i saint, i 
Wneuthur barn yn eiliyn pawb/* &c. Mae Daniel yn ei 
ddisgrifio, pen. vii. 9» 10, " Kdrychais byd oni fwiiwyd i 
lawr y gorseddfeydd, ar Hen ddihenydd a eisteddodd ; ei 
"wisg oedd cyn wyned a'r eira^ a gwailt ei ben fel gaian pur; 
ei orbeddfa yn fflam ddn , a*i olivynion yn dSn poeth Afon 
danllyd oedd yn rhedeg, ac yn dyfod allan oddi ger ei froa 
ef : mil o filoedd H*i gwasanaethent, a myrdd.fyrddiwn a 
tofeoC ger ei fron : f fara a eisteddodd, ac agorwyd y llyfrau." 



d by Google 



Y hydd Barn gyffredinol, yn cael ei hrofi, $S§ 

Mae yr Apo8tol yn dra eglur yai Act. xvii. 3 U '' £fe a osododd 
ddiwrnod yn yr hwn. y barna efe y byd roewn cyfiawnder, 
trwy y gwra ordeiniodd efe." Gwei Math. xvi. 27. 2 Cor. 
V. 10. 2Thes. 1. 7—10. Dad. xx. 11— 15. Mae Duw nid 
yn unig wedi ei ddywedyd^ ond hefyd wedi ei dyngu, Rhuf. 
xiv. 10, 11, " Canys gosodir ni oil ger bron gorseddfaiogc 
Crist. Canysymae.yn ysgrifenedig, Bywwyffi, medd yr 
Arglwydd $ pob glin a blyga i mi, a pbob tafod a gyflfesa i 
Dd»w/' Felly y mac gwirionedd Duw wedi ei wystlo yn 
ddifrifol. 

Yn ail, Mae uuiondeb cyfiawnder, a daioni Duw yn.gahv 
am y farn o angbenrbeidrwydd, fel y mae efe yn ben-Uywod* 
raetbwr y byd, yn gymmaint a*u bod yn gofyn ei bod yn 
dda ar y cyfiawn ac yn ddrwg ar yr anwir. £r byny, mynych 
yr ydym yn awr yn gweled anwiredd yn dderchafedig, a gwir- 
ionedd a chyfiawnder yn syrthio yn yr beol -, duwioldeb a 
ortbrymirj tra y mae drwg»fuchedd ac annuwioldeb yn fuddug- 
oliaethus. Mae byn yn betb nior gyifredin fel y mae ya 
rbaid i bob un sydd yn dewis ffordtl saocteiddrwydd ei chyd- 
brisio k cbolli yr byn oil sydd ganddo, a'r ,byn a ddichon y 
byd gymmeryd oddiarno, Luc xiv. 26, " Os daw neb attaf fi^' 
ac ni cbasao eidad, a*i fam, a'i wraig, a'i blant,a*ifFodyr, a'i 
chwiorydd, i'e, a'i einioes ei bun hefyd, ni all efe fod yn 
ddysgybl i mi." Ond y mae yn anghytunol k chyfiawnder a 
daiooi Duw fod amgylcbiadau dynion yn parbdu o hyd yn yr 
agwedd yma, fel y maent i'w gweled oV naill genedlaeth i*r 
Hall i eitbr bod i bob dyn gael ei wobrwyo yn ol ei weitbred* 
pedd : a cban na wneir byny yn y bywyd hwn, mae yn rbaid 
bod barn i ddyfod ; " Canys cyfiawn yw gee bron Duw, dalu 
cystudd IT rbai sydd yn eicb cystuddio cbwi , ac i chwithau 
y rhai a gystuddir, esmw>thdra, gyd^ ni, yn ymddangosiad 
yr Arglwydd lesu o'r nef," 2 Tbes. i. 6, 7. Fe ddaw diwrnod 
pan y caiff pethau eu cyfnewid ; ac y .caiff y rhai drygionut 
eu galw i roddi cyfrif am eu boll bechodau, ac i ddyoddef y 
gospedigaeth ddyledus am danyiit ; ac y caiff y duwiolion fod 
yn llwyddiannus ; canys, fel y mae yr apostol yn ymresymu 
dros adgyfodiad dedwydd y saint, *' Os yn y byd yma yn 
unig y gobeitbiwn yn Nghrist, truanaf oV boll ddynion ydym 
ni,'' J Cor. xv. 19 Mae yn wir fod Duw,weitbidU yn cospi 
-y drygiouijs yn y bywyd hwn, fel y gwypo dynion ei fod ya 
Dduw a farn ar y ddaear : ond er Jiyny y mae llawer o ddryg* 

Do i 



d by Google 



W0 Y b^d Betm gyffredinol, jfi^ eael *f hrojl, 

ioni yn aroft heb ei gospi, «e heb rf d(!ffc1Sii(idk>/ yr byn 
•ydd yn wysti o farn i ddyfod. Pe na chospid neb o'r rhw 
drygioDiM yiwr, bwy a benderfynenf, fed Do^ ^fedi gadael y 
dikear; pe cospid bwy oli yma^ byddfti dynion yn dneddol i 
feddvvl na bydd dim cyfrif yn ol Ifaw : an> hjny, drwy ddoeth* 
iocb Dnvf, fe g^ospir rhai, ac ni cbosptr ercilK Weitbiaay mae 
jfr Arglwydd yn taro peebadariaid ar y weithred o becfaa ; 
1 ddangos i*r byd ei fbd ef yn dyst i*w boll ddrygioni, ac y 
gei)w cfe bwy i gyfrif am dana. Wekbiao y mac eft yn 
•edi yn bir cyn taro, fel y dapgoso'i'r byd nad y^if efe ya 
tnghofio dfwg weifbredoedd dynion, er nad yw yn tvt cospi 
yto ddioeit. Ueblaw byn M, niee pccbodati ltaw«r yn by w ar 
«u bol, ac y mae *r ffynon anmbur, a agorwyd ganddynt, yn 
rfaedeg yn bir ar ol iddynt bwy feirw a myn«d ymaifb^ Megys 
yn amgylcbtad leroboam btenin cyntaf y deg Ilwytb, pecbod 
yr bw6 a redodd ymlaen o byd nea y datfa#y deymas bono, 
£ Bren. xrii. 22, 23. " Meibion larae} a roiKasant jn boH 
becbodau Jeroboam, y rbai a wnaetb efe, beb grlio odd! 
wrtbyat : nes I'r Arglwydti fwrw Israel allau o'i olwg/» 

Yn dtydydd, Y mae adgyfodiad Cri^t yn brawf sicr y 
bydd dydd barn. Mae Pairt >n arferyd yrbeswm bwn i art 
fryboeddi yr Atbeniaid, y barna Crist y byd 5 gan roddi 
ffydd (medd efe) i bawb, o berwydd darfod iddo ei gyfodi ef 
oddiwrtb y meirw,'* Act. xvii. 31. Mac y Barnwr wedi el 
enwi eisoes, ei fraint-lytbyr wedi ei ysgrifena a*i selio, re, ac 
wedi ei ddarlien i bob dyn, yn ei adgyfodiad ef oddiwrtb y 
meirw. Btwy byn y mae Daw yn rbbddi ffytid i ni am dano, 
(ar yiHyl y tldtileQ, thoddi sicrvydd), Trwy gyfodi Crist 
oddiwrtb y meirw, effe a ddangosodd el warant ef M Bnmwr 
y byd. Pan, yn nyddiau ei ddarostyngiad, y gosodwyd ef get 
bron brawtlle, y cyhvddwyd ef, ac yr acbwyntryd amo, ac yr 
cuog farnwyd ef gan ddynion ; efe a fynegodd iddynt yn 
ftinlwg am y fiani boii, ac mai efe ei bun a fyddai y Barnwr, 
Math. xx?i. 64. " Ar ol byn y gwelwcb Fab y iJyn yn 
cistedd ar cM^benlaw y galln, ac yn dyfbd ar gymylaa y nef.*' 
Ac yn awr, gan ddarfod ei adgyfodi ef o feiiw, er iddo g«iel 
ci farnii yn gablwr am ddywedyd byny ; onid yw yn brawf 
anwrtbwynebol, o'r nef, o wirionerid yr byn a ddywedodd } 
Ac heblaw byfiy, dyma ono brif ddybenion marwolaetli actd- 
gyfoditid Crist J ot>legid er mwyn byn y bo farw Crist, ac 
yr adgyfadodd, bc y bii fyw dracbefn hefyd, fel yr arglwydcf- 
iaetbai, ^b. y. fel y byddai yn Argjwydd Farnwr, fel y mac 



d by Google 



Y hydd ham gvfredinol, yn cael ei hrofi. . 341 

yn amlwgr ocUliwrlff y geiriiiU o'r blaen) ar y meirw a'r byw- 
befyd," Rhuf. xiv. 9, ^-^ 

Yn olaf, Mhc pob dyu yn dwyn gyHjig ef rlystiolBPth o byn 
yn ei fynwes ei bun, Rhuf. ii. J 5, *' Y rhai sy^ld yu dangoa 
gweithred y ddeddf yn ysgrifenedig yn eu cuionan, a'u cyd- 
"wybod yu cyd d stiolaetha^ a*u meddylUu yn cybudiio eu 
gily d iM>u yn e8gus<K)i.'* Mae hrawdle odd feun i bi b dyn ; 
cydwybod yw 'r cyliuddwr, y tjsf, a'r barnwr, yn-rhwynio y 
pecha((ur i t'aru Duw. Y mae bjn ynlieiiwi*yr adyn niivyaf 
penrbydd k dycbryiia cbnofeydd tufewnol pan y cyflawno ryw 
drosed4i jsgeter ; ac mewn etfaitb yn ei wysiu i atteb am dano 
oflaenbainwr bywa meirw. le y niae yn gwnCyd byn pan fyddo 
'r trosedd yn ddirgel ac yn fjuddiedig 0((diwrtb lygaid pob dyn 
byw. Y niae yu cyrhaedd y rhei'ny nad all cyfreithiau dynioa 
in«>*u cyrbaedd, o herwydd cymniaint eu dicheli. Pan ddiango 
dyuion rbag barn eu cyd ^readuriaid ; eCCo, elont i*r lie y 
mynont niae cydwybod fel swyddog pnf Farnwyr, yn cadw 
gafa'^l ynddynt, ac yn eu dal vn ei gadwyuau i taruedigaeth 
y dydd mawi'« A pba un bynag a unelont a'i dian^c rbag^ 
cospdynion» neu syrtbio yn Haw, cyfiawnder cyboeddus pan y 
tybiont fod ang-iu >n nesdu, maent yn ttiuilo o'u niewa 
arswy»l rbag y cy^rif sydd i ddyfod ; ac y maent yn gorfod 
yihwratsdo «g ef yu yr oriau mwyaf dlfrifol liyn o*u byivyd. 
Os oes rbai bel) ddim o byn yn ymddangos ynddynt^ nid oet 
genynt dtiim sai) amt^enacb o<ldiar byny i gasglu i*r gwrtb** 
wyneb^ nag sydd genym i gasglu nad oes dim poeu arddynion 
o Idegid nad ydynt yn gruddfan ; na bod marw ond megys 
cellwair, oblegid bod rbai yn yraddangos yu ddiystyr o bono 
fel y c)rryv\. Feellir rhoi gwyneb da ar gydwybod ddrwgv 
a pho mwyaf anobeitbiol a fyddo cyflwr djnion, lleiafol] o 
rwyniau y maent yn dybied aruynt eu buiUin i sylwi ar eu 
cyflwr ft*u bamgylcbiad. Oud pol) un a cbwilio ei bun yn 
ddifrifoU a gai£F yiuldo ei bun dystiola^tb am y fhrn a fydcL 
Nid oedd byd yn nod y cenedloedd ddim beb ddrycb-feddwl q 
hyn| er eu bod yn ei gymmysgu a^ dycbymmygion eu bunain* 
Am byny, er bod rbai o'r Atbeniaid^ pan glyvrsaot am yr 
adgyfodiad^ yn gwatwar. Act xvii. 32, etto oid oes dim son 
eu bod yn gwatwar pan y clywsant am y farn gyffredinol^ 
adn. 31. 

II. Tu eg at eglurbdu^ dicbon y petbau canlynol wasan* 
aetbu i roddi golygiad ar Dalur gorchwylioa y dydd mawjr 
hwnw. 



d by Google 



tit D§fi)d\nd lesk €rUt y Barnwr. 

Yn gyntaf, Diiw a farna J byd drwy lesu Grist. '' Ef« «i 
faroa y byd inewo cyfiawncler, trwy 'r gwr & ordeimodti efe,^ 
Aet. xvii 31. Y Salmydd a ddywcd i ni, •' Fod Duw ei bun 
yu FarOM r/' Psal I 6. Mac y Drindud Ian fendigaid, y Tad, 

, y M$h, a'r Ys^iryd Giaa yn Farnwr, o raa avrdardod cyf- 
teitbii)}, srrglwyd(iifle(ti, a nerth ; eitbr y ftiab wedi ym- 
^nafvdoli ydyw y barnwr, o ran goruchwylisiefh a* ymar- 
iefind penodol o'r gaUu hwiiw. Fe gyflawnir gorcbwylion y 
fmn gattddo ef, M Cyfryngwr brenkiol j canyft y mae ganddo 
•Wdtifdod dirprwyoi i farnu oddiwTth y Tad, fci ei was, ei 
fMnfn, yr hwn '* a u^ododd ar Sion «i fynydd sauctaidd," 
<P^aL li. 6), ac Wkteef "^ y rb^dodd efe bob barn/' Joaa. 
T, 22. Y mae hyn yn rban o ddercbaliad y Cyfryiigwr, a 
roddir UMo e berwydd ei ymddarostyngiad gtvirfoddol, PWl. 
n. 8, 9, 10, •' Efe a'i darostpgodd ei fayn, gan fod yn ufuM 
Ii5^ atigau, le angau y groes. O ber>tydd pa bara, l>nw a'i 
tra-dyrcbafodd yutau, ac a roddes kWo enw yr' bwn sydd 
f^ortiwcb^ pi>b enw/* (A. y. gallu ac awd%vrdod ar ba-wb, aef,) 
** M yoenw kso, {md yr enw lesraj nid yw hwAw yn eni» 
goniwcb pob eww, gan ei f(xl yn gyffredJn i erelll, megyft 
iusttn, Co^. iv. 11. ft Itmia, Heb. ir. 8.) y plygai |wb gtiii.** 
Yr 4iyn a egkjvir gan yr apostol ei h'Ui, yn y geiriaa " sefyll • 
ger brofl gorsedd-ftiingc Crist/' Rbnf xiv. 10, 11. Felly yr 
liwn a iiirDwyd ae a gomleaaniwyd gan ddynion, a fydd 
Farnydd dynion ac angyitofi. 

F« «i^/ l€«u <3ti8t y battiwr, a ddisgyn o'r nef i*r awyrj, 
{\ Tftes. IV. l6, 17.) a ddan- '- ar gymylau y nef, gvd ft 
wertb a .gogoniant mater/' Matb. xxir. 30. Byfid ei ddy* 
fwii^d hwn yn sywlod tilirfowr i'r byd, yr bwn a«r ci ddy* 
odiad a fydd mewn dwfn ddioialwcb : y morwynioil M yn 
bano, a'r rbai caH yn bef>iaQ. Y jjfyd bwnw y by<ld «aWf 
laJ(*cst a liygredd yn y b^, beb fawr o sobrwydd na gwyt* 
iadwrvaetb 5 liiatvs mawr o tlrafleitbion bydo!, ac ycbydig 
Hi^Tn o ffydd-a sanctetddrwydd. " Ac megys y bu ya 
ftytivliaai Koab, felly y bytW befyd yn nyddiau Mab y dyik 
Yrtjcddynt yii bwyta, yn yfedi yn gwreica^ yngwra, byd y 
tdydd yv acfb Noab i niewn iT arcb > a daetb y dikiw 5 ac a** 
«!yfetliwM bwynt <M Yr un mo<W befyd ag y 1>u yn nyddim 
Lot : yr oeddynt yn bwyta, yn yfed, yn prynu, yn g^»«rth««, 
vn piannu, yn adeit^idu.— Ffel hyn y bydd yn y dyAd y dad- 
^udclir Mab y dyn/' Uc^wK 3«, 27* 28> 30. Fe oddi- 

' wedda dyfodiad y Uar^wr r»i yn y marcbnadoedd, yn pryou wA 

\ 

Digitized by VjOOQIC 



Dyfodiad lesu Grist y Barnwr, 343 

yn f(wertba> rhai wrth eu byrddau, yn bwyta, ac yn yfed, 
yn ilawen ; ereiU yn brysur yn gwoSyil pUnfeydd ntwyddion ; 
rbai yn aid^iladci tai nevry<ldio4i | ife bydd dydd priodiis rbai^ 
yn ddydd bara iddynt bwy «ic i bawb. Ond pan ddelo 'r 
iiarnwr, fe ddyryiir y roarcbnatioedd > fe deifl y prynwr 
yiaakbyjr byn a l)Tya0dci ; fie oUynga y 'gwertbwri lawr ei 
arian ; f«'u cyfodir cxldiwrth eu byrddau ac fe ddiflfuddir en 
digrifwYsU ar darawiad arofant : «r dodi y planigyn yn y 
ddaear^ ni cliaiff y gartklvvr aros i fwrw pridd o'i aragykb ; 
ie deifl y crefftwyr y<niaitb eu harfati, pan n» bo'r t^ oiid ar 
banner ei wtigyd« ac ni ofala y percbenog am dano iBwyacb ; 
jrbaid i*r pfod-feb, y bii'od-^ch, a'u cyfeillion aciael y 
Bvitbk>r, ac ymddangos o flaen y frawdie : canys, '* Wele, y 
<na€ efe yn dyfod gyd ^'r cymylau ; a phob iiygad a'i gwel 
ef/' Dad. i. 7. Kfe a drtaw yn dra arddercbog; obiegid efe 
a ddaw^ yn ngogouiant ei Dad, gyd &*r angvlion sanctaidd/' 
Marc viii. 38. Pan yaiddangosodd yn y onawd, i farw dros 
becbacktriaid, fe rod(k)dd heibio wisgoedd ei ogonrant, fe'i 
dirniygvryd ac fe*i gvrrtbociwyd gan ddynion ; ond pan ddei 
dracbef«], i fariuu'r byd, fe fydd ei o^otiiane gweiedig a't 
aufbyUedd yn gyfryw, tel y bwria orcbudd tragywyddol dros 
• bob gogmiiant daearol, ac a leinw ei el^^ntcM) penaf ag ofn ft 
dyohryn. Ni bu gan dywysog na pbenadur erioed y fatb 
osgoi^'Ki arddercbog, ag a fydd yn canlyn y Baruwr hnn ; 
fe ddnW yr boll angylion sancraidd gydag ef, er ei anrbydedd 
ac i'w waaaaacth. Vna efe yt h^vn aarweiuiwyd at y groes 
gan fintai o lilwyr, a ddaw i'r frawdie, nid & Hiaws o hi i^efo!, 
oad ^l'f boll In o angyliira ; '' ar hodi angyiionsanctaidd/* 
nedd y testiui. 

Yn drydydd, Ar ddyfodrad y Barnwr, riioddir yr, w^s iV 
pleidiau, drwy aain yr uc%orn diweddaf ; wrtb ba nn y cyfyd 
y meirwy ac y newJdir y rtiai byw : am yr byn y ^oniwyd o'r 
blaen, J Tbes. iv^^ i6, 1/. O udgoro crocb, a g^lywir ar wn- 
waith o bob coBgl Vr ddaear a'r n^ ! . O lef aratbrol, yr boa 
nid yn tinig a gy^ y rbai sy y^i cysjcti yn Hwch y ddaear, 
cifthr an ^lelfry yn eibitbioi, ac a u cyfyd o'u cwsg, ac a'li 
4>rcba o far«0la«th ! Fe dadseiniai nd^ym yn awr, {)e curai 
tabyrddau, ))e crochlcfai niilwyr ffrocbwylU, ga» ladd (fynion -, 
gwi«igi»id a pblant yn rliedeg ac yn gwaeddi, a'r aitUjoiiedig 
yn gruddfan ffc yn iiiarw j ni aflonyddai hyny ddtui ar y rlmi 
sydii yn y beddau Ri«ry na phe bat y byd mewn ilawn Honydd- 
wcbj l» fe b«i gwyotoedd tyiubestkg jb bwrir i lawf y 



d by Google 



344 Yr Wy$. 

<d«rw iichel-frig; a*r moroedd yn rbao ac yn Hynf^ca i fyna y 
liongau^ y ttiranau erchyllaf yn tramwyo y nefbedd, m^lt ju 
flamio o bob partb, y ddaear ya cry on, yn siglo, yn ym^t^ror, 
ac yn Uynvcii dinasoedd cyfain, ac yo claddu llnoedd ar un- 
waith ; fe fyddai 'r metrw er y cwbl yn mwynhftu cyflavrn 
orpbwysdra^ ac yu cysgu inor drivra yn y llwcli, er syniudo 
eu Uwch hwynt o'i le. Ond wrtb «ain yr ud^oro -hwy a 
ddefftoant oil. Nis gallant gys^n dim yn bwy aa'r horea 
hwnw : pan ddaw V amser i ben y rhaid barnu ymeiiw, rhaid 
iddynt ddyf<»<l o'u beddau, ac ymddangos o flaen y Baniwr. 

Yn bedtcerydd Y Barnwr. a eistedd ar yr orsedd ; efe a 
eistedd ar f»rsedd-faingc ei o»oniaiit. Fe safodd ef ei bun o 
fiaen brawdle ui.waith ar y ddaear, ac a euog-fHrnwyd fel 
drwg wcitbredwr: ond yna yr eistedd efe ar ei orsedd-faingc 
ei bun, ac h f*<rna y byd. Unwaith fe fii efe dan boelion ar 
y uroes, wedi ei orcliuddio d gwaradwydd : ond >na yr eistedd 
efetir orsedd gojjonJaiit Fa berb a fydd yr orsedd hon, pa 
un a'i cwjiMvl dysclaer, a'i pa beth, nis yihofynaf. Fe gaiflF 
ein livgaid atteb y oofypi^d hwn yn gyflawn. loan " a 
welodd orsedd wen fawr,!* 5)ad. xx. II *• Bi orseddfa (medd 
Daniel) yn fflaui <iaii, a'i olwyuion yn dkn poerh," pen vii. 
9. Ueih byn:ig a fydd, y rnae yn ddiiinimeu y bydd yu orsedd 
0)<ou(?d(lu8 annhriietbol ; niewii cymhariaetb i'r bon, nfd y\v yr 
orsedd fvvyaf gOLjoneddus ar y dilaear ond megys <'isrfddHa ar 
domen ; a bydd yr olwi^ arni yn gymniHint s^ ndo;t \ fieniiioedd, 
y rbai a fuant yn eistedd ar orseddJau yn y liysj^d yma, ag i'r 
card(»r\vyr a eisieddant ar donienau. Hi a fydd yn orsedd^ o 
ran <4wycli(ler ac arddercbogrwydd yn tJ[vtHrtel)ol i (avvrbydi 
yr bwn a eiste<ld arni. Ni i»u Ran fainydd erioed y .fath 
orsedd, ac ni bn ar orsedd erioed y fath farnvdJ. 

Cian adael heibio yniofvn am uatnr yr orsedd byd y dydd 
hwnw, inae yn fwy perihynol i ni ystyried pa Uth farnyild a 
fydd yn eistedd arni 5 am yr lun nid ydyni wedi ein g^dael i 
d(^ycbylnmygi(»n ansicr. Fe fydd y Barnwr ar ei orsedd, (I.) 
Yn Karnwr gweledig, gweledig i lygaid ein cyrpb. Dad. I, 
17, •* Fob llygad a'i gwel ef.*' Pan y rbo^ldodd Duw y gyf- 
paith ar Sinai, ni welodd y bobl lun dim, ond yn nnig ciy\ved 
Uais ; ond pan alwo etc y byd i roddi cyfrif^ pa fotid y cadt 
wasant ei gyfrailhj gan raai y dyn Crist fydd y barnwr, ni a 
ga ^ n weled ein Barnwr ft'n Uygaid, naill ai er ein tragywyddol 
gysiir^ neu ein dycbrynj yn ol y croesawiad yr ydym jn ei 
roddi iddo yn breseuaoL Y corph hwaw a grocshodivvyd y 



d by Google 



Y Barnwr jjii eistedd at yr orsedd. 345 

til allan i byrtb lerusaleni rhwfig dau leidr, a vrelir y pryd 
h^n«7 ar yr orsedd-faingc, yn dyscleirio mewn go^otiiant, 
Yr ydym ni yn awr yn ei weled yn gysgodol yp saciament ei 
swper ', mae y saint yn ei weled ft lly^ad ffydd : ood y pryd 
bwnw fe'i gwel pawb ef, A'u llygaid byn sydd yn awr yn en 
penaii. (2.) Barnwr a cbanddo gyflawu awdiirdod a gnllu^ 
i roddi i bob un yn ol ei weithredoedd. Y mae gan Grist, 
fel Duw, awdurdtxl o bono ei bun j ac fel Cyfryngwr, y mac 
ganddo alia ae awdtirdod cyfreitbiol, yr hwn a osofiodd y Tad 
•rno, yn ol y cyfammod a fu rbwng y Tad a'r M >b, am 
brynedfgaeth pecbaduriaid. A bydd ei dd\v\fol o<;oDiHi)t yn 
oleuni, wrih yr bwn y gwel pob dyn yn amlwg i ddarlleu ei 
awdurdod i*r goicbwyl niawrac anrbydeddu? bwn, *^ Rhodd- 
wydi mi bob awdurdod ynynef.acar y ddaear/' Math.xxviii. 
18. Y mae ganddo '- agoriadau uftern a marwolaetb,** Dad. 
i. 18. Ni cbeiir apelio oddiwrtb yr orsedd lion; gwedt pasio 
y ddedryd yDO iinwaitb, hi a saif byth ; ni bydd dim cyfnewid 
ami. Mae pob apelio yd cael ei wneuthur o l^s is i un a io 
iiwcb : eitbr pan roddo Duw y ddedryd yn erbyn dyn, pa le 
y caiff efe 1^^ uwcb i gymmeryd ei fater iddo } Barn y Cyf« 
ryugwr fydd y farn bon, ac am byny y farn olaf a fydd. Qg 
bydd yr kiriolwr yn ein berbyn, pwy a all Sod drosom ? ot 
euog-farna Crist ni, pwy a'o rbyddba ni ? (3.) Barnwr o 
ddoetbineb anfeidro). £i olygon a dreic^diant i, ac a eglur 
ddirnadant yr amgylchiadau niwyaf dyrys. Mae ei bollwy- 
bodaetb ynel gymbwyso i farnuy meddyliaa drigelaf, cystal 
a*r geiriau a'r gweitbredoedd. Ni ddicbon y pecbadiir cyf-* 
iwysaf mo*i drech-ddicbeliu ef, na tbrwy nnrhyw ymddygiad 
ystrywgar, leibftii y bai. Mae ,efe yn chwiliwr y t^alotiau, 
rhag yr bwn nis gall dim fod yn guddiedig nac yn ddyrys j 
eitbr *' pob peth sydd yn noetb ac yn agored i'w lygaid ef/* 
Heb. iv. 13. (4.) Y Barnwr cyfiawnaf ; Barnwr perffaitb 
onest. Barnwr cyfiawn yw efe, (z Tim. iv. 8), a'i orsedd, 
yn orsedd vien fawr, (Dad xx, II.), oddiar yr bon ni ddaw 
un farn na byddo yn gwbl ISn a dilrycban. Byddai y Tbe* 
baniald yn darlunio c>fiawnder yn ddall, ac heb ddwyiaw : 
obiegid ni ddylai barnwyr, dderbyn wyneb na chymmeryd 
gwobr. Yr Areopagiaid a arferent farnu yn y tywyihvch 5 
fel na sylwent pwy a lefarai, ^ithr betb a UFarid. Ni bydd 
derbyn wyneb g yd ft'r barnwr fydd yn eistedd ar yr osedd 
hon } ni pbarcba efe y cyfoetbog rowy na'r tlaud ; ond barn 
uoiawu a si ailan yn acbos |x>b un. Yn Qlfff^ Bar.awr boU, 



d by Google 



346 Y Barnwr yn eistedd ar fr orsedd. 

alluog, a ddichon g;yAawni ei ddedryd. Ni all oerth cyfunol 
cythreuliaid a dr\i^^-ddynioa ynghyd ddim ei' wrthsefyll. Ni 
ailant luddias cyflawniad y ddedryd yn eu herbyD> am an 
muinid $ Uawer Hat nis gallant ei Uaddias yn hoUol. *' Mil 
o iiloedd (oangylion) a*j gwasanaethant/* Dan. vii. 10. Af 
dg anadi ei enau^ y gall efe yru y genfaint felldigedig i*r 
He y myno, 

Yn bummed, Fe gyd^ymddengys y pleidiao. Sef dynion ac 
angyiion. Kr fod y rhai olaf, sef yr angylion syrthiedig, yn 
agored i ddigofaint Duw, ac wedi eu bwrw i lawr i uffern $ a 
pha le bynag yr elont, y maent yn dwyn eu huffern gydk 
hwynt J etto y niae yn amiwg ddarfod eu " cadw i farned- 
igaeth,'* (2 Pedr ii. 4.)» sef, ** i farn ydydd mawr," ludaa 
6. Ac yna y bernir hwynt yn arbenig ac yn gyhoedd^ 1 Cor. 
yI. 3, " Oni wyddoch chwi y barawn ni angylion?'' Y dydd 
hwnw y cant atteb am eu creflft o bechu a hudo i becbod, y» 
hyn y buont yn ei ddilyn o'r decbretiad. Yna-y caifiPllawes 
basterdyn a roddodd Satan wrth ddrws y saint^ ond na fab^ 
wysiadwd ganddynt hwy, eu rboddi wrth ddrws eu ikd pnodol« 
bwnw yw y diafo) ; ac efe a dderbyn y gosp gyfaddas iddo 
am yr boll ddianrbydedd a roddodd efe ar Dduw, a*r boll 
niwed a wnaeth efe i dtlynion. Yr ysprydlon drygionus hyny 
sydd y;i awr mewn cadwynau, (ond nid mor gaetb, fel nad 
ailant fyned oddiamgylch fel Uewod rhuadwy gan gcisio y 
neb y galiont ei lyngcu), a dderbyniant y pryd hwnw eu 
dedryd olaF, ac a gant eu cau i fynii yn eu ffau, sef yn^« 
harchar uffern ; He eu cedwir mewn penyd dirfawr ac aii- 
nbraethol, i dragywyddoldeb. Dad. XK. 10. ''Adiafol, yr 
hwn oedd yn eu twyllo, hwynt, a fvvriwyd i'r Hyn o dkn a 
brwmstan. He y mae y bwystifil a'r gau bropbwyd j a hwy a 
boenir ddydd a dos yn oes oesoedd." GydS S'^^^l? sr hyo y 
dywedodd y cythreuliaid wrtb Grisf, '^ A ddaethost ti yma 
i'n poeni ni cyn yr amser,'' Math. viii. 29. 

Ond yr hyn sydd yn benaf yn perthyn i ni sylwi amo, yw 
eyflwr dynion yn y dydd hwnw. Hbaid i bob dyn ymddangos 
gerbron y frawdJe hon. Pawb o bob rhyw, o hoboed, au- 
•awdd^ a sefyHfa j mawrion a bychain, boneddig ac anfon- 
eddig : heb esgusodi neb. Adda ac Kfa, a'u hoH feibiou a*u 
mercbed ; pob un ag y hu iddo, ac y bydd iddo hyd ddiwedd 
y byd, enaid byw wedi ei uno & chorph ; a wnant i fynu y 
gynnuileidfa fawr bono. 16, y rhai fayiiy a wrtbodent ddyfod 
at orsedd grds -, a ddygir e flaeo brawdle cyfiawnder : canys 



d by Google 



^ Cyd-yrnddangosiad y Pteidiau. 347 

lit ellir cael ymgirddfa rhag llygaid y Barnwr yr hwn sy'n 
gweled pob peth, na diangc o ^ydd yr hwn sydd yn bresennol 
yn mhob man, na ^wrtbwynebu yr hwn sydd wedi ei arf'ogi 
& hoUalluowgrwydd. *' Rhaid i ni oil yrnddangos ger bron 
bra wdle Crist, 2 Cor. v. 10. *' Cyd-gesglir ger ei fron ef yr 
holl genedloedd,** medd y testiin. Hyn a wneir drwy weiui- 
dogaeth angylion. Ganddynt bwy y cesglir yr elholedigion 
y*nghyd, Marc iii. 27, '* Ac yna yr eiifyii efe ei angylion, ac 
y cynnuU ei etholedigion oddiwrth y pedwar gwynt '* A hwy 
hefyd a gas'glant yr anniiwiolion. Math. xiii. 40, 41, *' Felly 
y bydd yn niwtdd y byd hwn. Mab y dyn a ddenfyn ei an- 
gylion, a hwy a gyniiullant allan o'i dcyrnas ef yr holl dram- 
gwyddiadau, a*r rhai a wnant anw^redd." O bob congl i'r byd 
y cestiiir y trigolion i'r lie y gesyd efe ei orseddfa i farn. 

Yn chweched, Fe ddidolir y cyliawn a'r drygionus oddiwrth 
c« ftilydd ; gosodir cymdeithas hardd y defaid ethoiedig ar 
ddeheulaw Crist, a'r geifir gvvrthodedig ar ei aswy. Ni 
bydd dim anghenrheidrwydd i aros diwedd y prawf cyn gwneyd 
y d idol lad ; oblegid fe gyfyd y pleidiau o*u beddau fig ar- 
wyddion allanol amlwg o wahaniaeth j fel yr amiygwyd o'r 
hlaen. Mae yn ymddangos y gweithredir y didoliad drwy y 
cynnulliad dwbl a grybwyllwyd o*r blaen; un cynnuUiad o'r 
etholedigion, Math. xiii. 27. a'r Hall o'r thai a wnant an« 
wiredd. Math. 41. Yr e:hoIedigion wedi eu cipio i fynu yn y 
cymylau, a gyfarfyddant yr Arglwydd yn yr awyr, Thes iv, 
J7i ac felly eu gosodif ar ei ddeheulaw: a'r annuwiolion a 
adewir ar y ddaear. Math. xxiv. 40, ar aswy law y Barnwr. 
Yna y bydd didoliad bollol rhwug y ddwy blaid, y rhai oedd- 
ynt yn wastadol yn groes i'w gilydd yn eu hegwyddorion> 
dybenion, a dull eu bnchedd, y rhai. pan oeddynt gyd &'u 
gilydd, oeddynt yn faich i'w gilydd, dan ba un yr oedd un yn ' 
gruddfan, a'r Hall yn cynddeiriogi : eithr y pryd hwnw fe'u 
gwahenir yn gwbl, ac nt ddeuant ynghyd bytb mwyach. Yr 
haiarn a'r pridd ('r wyf yn cyfeirio at Daniel ii. 41, 43.) y 
rhai nid ym^ynimysgent, a gwbl wahenir ; un yn cael ei 
sugno i fynn gan linwedd tynedigol y gaieg a dorwyd o'r 
mynydd, sef, lesu Grist 5 a'r Hall a adewir ar y ddaear^ i'^ 
sathrudnn draed. 

Yn awr, gadewch i ni edrych ar y Haw ddehan, ac yno y 
gwelwn gymdeitbas ardderchog o saint, yn dyscleirio fel cyn- 
nifer o sir yn eu cylchoedd^ ac ftg wynebpryd sirtol ]fD 
tdrych ar yr bwu sydd yn eistedd ar yi orscdd-faingc. ,Ynia 



d by Google 



S48 Y didoUad rhmng y Cfufiaum oV Drggionut, 

y bydd dan olytyta<l rbyfedd, y rhai Did arferai y bjrd ea 
gweied. (1) CynntiUeidfa fawr o saint, beb gymcnaint ag 
un fba;:ritliiwr yu eu plith. Yr oadd Cain waedlyd yn nbeulu 
Adda, ilam felldi^edig yn nheulu Noah, yo yr arch ; ludaa 
fradwraidd yn nheulu Crist ei bun : ood yn y dyrfa hl^no, ni 
bydd neb ond rhai seliedig, aelodau Crist, o'r UD Tad oU. 
Gfdygiad yw hwn a gedwir hyd y diwmod hwnw. (2.) Yr 
boll dduwiolion ar yr un tu Anfynych os nid no amaer^ j 
mae y saint ar y ddaear morigydsyniol, na byddo rbyw dant 
anghywair yn ea mysg. Nis gcllir dyagwyl i ddyoioo y rhai 
nid yrlyut yn g.veled nod roewn rhan, er eu bod oil yn tynu 
tu a*r un (hi in as, gyd-weled am bob cam .o'r £fordd : na, ni 
wiwini ddyssrwylei w«led ynycyfl^ranmberffaitb yma. Ood 
y dydd bwnw y cyferfydd Paul a Barnabas yn unfryd a bedd- 
ycbol, er foci unwaith gymmaint cynnwrf rbyngddyot^ fel yr ' 
ymadawsant oddiwrtb eu gilydrf. Act. xv. 39. Ni bydd yna- 
raniadau mvi^ach, na neillduadaa ymblith y rhai a fyddo yn 
perthyu i Grist. Yr bell dduwiolion o bob pleidiau a fyddant 
yr amser bwnvr ar yr un ochi- ; beth bynag oedd eu bang- 
bytundeb yn y petba'u lleiaf, paii oeddyot yp y byd, etto hyd 
ynr nod, 'y pryd b^aw, yr oeddynt yn ryd-ymgyfafrfod yn yr 
uo Arglwydd lean Grist, drwy wir a bywiol dfydd, ac yn yr 
un ffordd o sancteiddrwyd neu dduwiol ymarfBriad* A*rrbag* 
rithwyr drygionus, o ba bUid bynag y byddont, a yrrir gyd 4 
gweithredwyr anwlredd. 

Edrychwcb ar y ilaiv aswy, ac yuo y givelivcb y geifr meU- 
dtgedig (yr boll rai ilryjrionus, o Cain, hyd y dyn annuwiol 
olaf a fydd yn ybyd) Wedi eu ca^glu yngbyd yn un dorf fwyaf 
truenus. Mae ilawer cynuulleidfa o'r rhai drygionus yn 
breseanol ^ ond y pryd hwn\y ni bydd onid un. Eithr bydd- 
aiit i gyd yao, wedi.eu cynnull yngbyd fel im gyri'r Haddfa, 
yn udo, ac yn nada^ yn Uefain v yn wylofaiu, o berwydd y 
trueni a ddaeth, ac sydd yn dyfod arnynt. A cbofia^ mai nid 
cdrychwr yo anig fyddi di, i edrycb ar y ddwy blaid wahaopl 
hyn; ond rhaid i ti dy btinan gymmeryd dy le yn nn o*r 
ddury, a chael dy ran yu y gynideithas^ ar ba law bynag y 
byddo. Y rhai sydd yn avri yn ca^&u cymdetthas y saint yn 
fwy nag ungyrndeithas, a fyddent y pryd bwnw yn llawen o 
gael caaiat4(l i fyned \*vr plith ; pe na byddai ond i orwedd 
wrth «ii traed. Oad y dydd hwnw ni cbeir yr un efryn yn 
mblitfa y gtvenith ; efe a Iwyr lanh&ei lawr dyrnu. Llairer O 
w^r y iiaw ddebau yn y byd liwn> a fyddant yn wyr f liaw 



d by Google 



l^didoUadrhwng y Cyfiaion at Drygionus. , 349 

anwy yn y dydd liwnw. Llawer o'r rhai sydd raid iddynt 
gael y blaeu^ a bod at* dtiebeulaw y thai sydd well na hwynt, 
(os y cyfiawii a rtigora ar ei gymydo^), a droir ar y Haw aswy 
yr amser hwnw megys y ttueiniaid mwyaf dirmy^edig, O 
mor ddyqhrynllyd a fyd<l y didoliad hwn i'r annuwiol ! Mor 
arswydiis fydd y cynniilliad hwn ynghyd yn un dorf iddynt 
liwy ! Yr hyn ni cbredant yn awr, a gant ei weled y pryd 
hwnj sef, mai ychydig fydd y rhai cadwedig. Maent yn awf 
yn ei dybied yn ddigon os byddant yn debyg i'w cymydogioHj 
a*u bod yn ddiogel wrth ddilyn y lliaws mwyaf j ond ni wein- 
ydda y dorf fydd ar y Haw aswy ddim cysur iddynt. Pa fath 
ofid a ddeil y dyn annuwiol dan yr enw o Gristion pan weld 
efe ei bun yn caeLei osod ar yr un Haw a'r Tyrciaid a'r Pag- 
aniaid ! Mor cbwerw i feddwl dynion fydd gweled eu hunain 
yn sefyll, Protestaniaid diras gyd a Phapistiaid eulunaddoU 
gar; gweddiwyr yngbyd a'u cymydogion y rhai a wawdient- 
ymarferiadau crefyddol ; proffeswr flFurfiol, dleithriaid Vr ail 
enedigaeth, a gryin duwioldeb, gyd &g erlidwyr ! Vn awr, y 
mae liawer o wabanol gymdeithasau yn y byd, ond y pryii 
hwnwj fe fydd yr boll annuwiolion yn un gynadeitba«. i Ac 
mor ddycbrynllyd fydd wynebau y rhai fu yn cyd hechn ynaill 
i'r Hall yno ! O! y fath ysgrechiadau alaetbus a fydd gan f 
puteiniwr a'i butain pan ymgyfarfyddont j a chan y meddwon 
y rhai a dreuliasant lawer diwmod digrif gyd.A'u gilydd, pan 
welont wynebau eu gilydd : a chan y gwr a'r wraig, y rbi'eni 
a'r plant, y meistriaid a'r gweinidowion, a chymydogion, y 
rhai a fuant yn faglau ac yn dramgwyddiadau y naill i'r Hall, 
cr dystryw eu heneidiau eu hunain, a'u pertbynasau, pan ym- 
gyfarfyddant dracbefn yn y lintai druenus h6no • Yna y 
bydd rhegu yn He cyfarch j ac ymrwygo, ac ymgreuloni j 
Xiaill yn erbyn y llaH, yn He yingofleidio fel y byddent arferol "^ 

gynt. 

Yn seilhfed, Fe broBr j pleidiau. Ni all fod dim anbaws* 
drayn y prawf o du y Barnwr, gan ei fod ef yn hoHwybodoI/ 
ac ni ddichon i ddim fod yn guddiedig rhsgd io. Ond, fel y 
gwneler ei farn uniawn yn eglur i bawb, ete a ddwg guddiedig 
bethau *r ly wyllwch i d<lysglaer oleuni drwy y prawf hwnw, 
i Cor. iv. 5. 

Fe brofir dynion, yn gyntaf, am cu gweithredoedd : canys 
^' Duw a ddwg bob gweithrecl i farn, a phob peth dirgel, pa 
ton bynag a fyddo ai da, ai drwg," Preg. xii. 15. Fe brawf y 
. . > E a 



d by Google 



350. Prawfy Pleidiau. 

Barawr ymarweddiad pob dyn, ac a esyd y gweltbredoedd a * 

wnaetbpwyd yn y corph, a'u boll arogylcbiadau, yn en Iliw 

eii buRain. Yna y dangosir Hawer o weitbredoedd, a gao- 

niolid ac a glodforid gan ddynion, megys rbai da ac union, 

eu bod yn ddrwg ac yn fHaidd yngolwg Duw : a Uawer 

weitbredoedd y rbai a gondemnir gan y Jbyd> a gymnieradMryir 

AC a ganmolir gan y Barnwr mawr, ifiegy^ rbai da ac uniawn. 

Petbao dirgel a ddygir i'r goku ; a*r pecbau oedd guddiedig o 

olwg y byd, a ddadeuddir. Anwireddau, y rbai a ymgudd- 

iasant mewn dirgel-fanau er gwaetbaf porb ymofyniad dyno)» 

y^pryd bwQW a ddygir allan er gogoniant Daw, a gwaradwydil 

y pecba<Uiriaid diedifeiriol a*u cuddiftsai bwynt. Y mae V 

byd yn bresenuol yn ymddangos yn fiiaidd iawn yngohvg y 

rbai sydd yn yraarter duwiold<^ : ond y pryd bwuw fe ym- 

ddengys yn fil ffieiddiach, pan y dadguddir y petbau a wneir 

gan ddynion yn y dirgel. Adgoffbeir pob gweiibred dda ; a*r 

grefydd guddiedig a*r gweithredoedid da, y rbai y mae y saint 

yn ddiwyd yn eu cuddio o olvrg dynion, ni byddant guddiedig 

mwyacb : canyd er na cbaniat& yr Arglwydd i ddynion gy- 

boeddi bob un ei ddaioni, etto ef^ ei bun a*i gwna mewii 

amser cyiaddas: Yn ail, fe fernir eu geiriau. Math. xii. 37> 

*' Canys wrtb dy eiriau y'tb gyfiawnb^ir, ac wrlb dy eiriau 

y'th gondemnir.'* Ni ebargofir un gair a ddyvredwyd droa 

Dduw a'i acbos yn y byd, oddiar gariad atto ef. Fe'u ccd- 

wir mewn coffadwriaelh, ac fe'u dygir ymlaen fel tystiolaetbaii 

o ffydd, a bawl yn Ngbrist. Mal/iii. l6, *' Yna y rbai oedd 

yn ofni yr Arglwydd a lefarasanc bob un wrib el gymydog, aV 

Arglwydd a wrandawodd, ac a glybu : ac ysgrifenwyd Uyfr 

jBoffadwriaetb ger ei fron ef." — Adn. 17, " A byddant eiddo 

&, raedd Arglwydd y lluoedd, y dydd y gwnelwyf briodoletid." 

A'r ta£od a lafarai ar antur, a gyffesay pryd bwnw i Oduw'^ a 

cbaiflT y llefanvr wybod ddarfod dilyn ei araetb, a bod pob 

gair a ddaetb dros ei wefusdu balogedig wedi ei ddynodi. 

'' Am bob gair segur a ddywedo dynion, y rboddant gyfrif yri 

Hydd y farn/' Matb. xii. 36. Ac 6s rboddant gyfrif am bob 

gair segur, sef pob gair a lefarei- hcb fod i ddim dyben da, er 

goQ9nidut i pduw, na'u budd eu bunaih toa*u cymydogion 3 pa 

faint niwy yr adgoffeir geiriau drygionus dynion, eu llwon 

pecbadurua, eu rbegfSydd, eu celwyddau, eu bymadro<ldion 

U!fgf«ti«g» a'u geiriaw cbwerwon ? Fe gyfyd tafodau Hawer 

y pryd bwiiw yn dystion i'w berbyn, ac a'u handwyant. Yd 

drjfdydd, Fe ^.^fgir meddyliau dynion i'r farn : fe eglura y 



dbyGoogk 



Prawfy Pleidiau. 351 

Barnwr " fwrladau y calonau,'* 1 Cor. iv. 5. Mae meiidyl- ^ 
lau' tu hwnt i gyrkaedd barn ddynoh ond nid tu hwnt i farn 
Duw yr hwn sy'n chwillo y calonau, ac a wyr feddyliau dynimi 
heb gynnorthwy arwyddion Tw canfod. Fe ddadguddir dy^ 
benion dirgelaidd gweithredoedd dynion yn y dydd hwnw 5 
a*r pechodau^ na ddaethant erioed y tu aiian i*r galon^ a- 
amlyvir. O y fath olygfa a fydd ar natur lygredig, pan ei 
troir y tu gwrthwyneb allan, ac y dynoethir ei boll fryd- 
feddyliau budron ! Yna y dynoetbir y ])ydrni sydd yn llawer 
bedd gwyngalchog, afiendid y raeddwl, yi* anlladrwydd^ y 
Hofruddiaetb a*r dygasedd sydd yn awr yn Uecbu yngbalonau 
dynion, megys mewn ystafelloedd dychymmygtonj a'r daioni 
oedd yn ngbalonau dynion nis bydd guddiedig ddiqi yn bwy. 
Os bu yn eu calonau adeiladu t^ i'r Arglwydd^ bwy a gant 
glywed, mai da y gwnaetbant bod hyny yn eu calon. 

Bydd y prawf hwn yn gyfiawn ac ynddiduedd, yn fanwl ao 
yn dreiddiol, yn amlwg a goleu. Y Barqwr sydd Farnvrr 
cyfiawn, ac a rydd tioioDdeb i bawb. Y mae ganddo glorian 
cywir i weitbredoedd da a drwg, i galonau didwyl! a rbai 
twyllodrus. Yna y caiff y gorcbudd ffigys-ddail o ragritb ei 
cbwytbu o*r neilldu, ac yr ymddengys noethder y rbagritbiwr ; 
fel pan ddaeth yr Arglwydd i farnu Adda ac Efa, *' gyd ag 
aw^lydydd," Gen. iii. 8. " Y tSii (yr "hwn a brawf betbaa 
oreu) a brawf waith pawb^ pa falb ydyw/* 1 Cor. iii. 13. 
Mae barn dyn yn fynycb yn gymmysglyd ac yn ddyry^^ 
ond yno fe fydd y cwbl yn oleu ac yn amlwg, fel pe eu bys- 
grifenasid & pbelydrau *r haul. Bydd yn eglur i*r Barnvr, i*r 
hwn ni bydd yr un mater yn ddyrys ; ac i'r pleidiau, fe wneir 
y cwbl yn amlwg, ludas 15. Caiff y lluoedd o bob tu weled 
bod y Barnwr yn bur pan farno : canys yna y nefoedd a 
ddadganant ei gyfiawnder, yn ngblywedigaeth yr holl fyd 5 
AC felly ei gwybyddir yn gyffredinol, Psal- 1. 6\ 

Oddiar yr ystyriaethati byn y gosodir allan y prawf hwn yn 
yr ysgrytbyr, yn gyffelyb i agoryd Hyfrau 5 ac y dy wedir fod 
dynion yn cael en •* barnu wrth y pethsu fydd wedi ett hys- 
grifenu yn y llyfrau," Dad, xx. 12, Nid rhaid i Farnwr y 
byd wrth lyfrau o*i flaen, fel na b/ddo iddo gamgymmeryd 
mewn p^rthynas i gyfraith na gweitbred, oblegid y gwyr efe 
bob petb yn ddiball : ond y mae yr ymadrodd yn dal allan y 
bydd ei weitbrediadau yn eitbaf inanwl, cywrain, cyfiawn* ac 
ar seiliau da bob cam. Felly y mae pedwar a lyfrau i gael 
eu bagoryd y diwrnod bwnw. 

Ee 2 

Digitized by VjOOQIC 



562 AgoT^d y Uyfrmt. 

Yn gyntaf, Llyfr cofiadwriaetb Duw^ neu ci bollwybodaetb^ 
Mai. iii. i6. Mae bwii yn gof-lyfr manwl p gyflwr pob dyi>, 
ei f«l(lyliati, ei eiriau,'a'i wcitbredoedd, da a drwg : y mae 
niegys dydd-lyfr, )n yr hwn y roae yr Arglwydd yn rboddt i 
lawr yr hyn oil sydd yn cymmeryd lie yngbalonau dynion, ya 
dyfod (Iros eu gwefusau, ac yn dygwydd yn eu bucbeddau ; 
«c y niae y llyfr yn cael ei lenwi bod dydd y byddo dyn byw. 
Mae pechodHU a gwetthredoedd da dyn ion yn cael eu cofiau 
ynddo, yngliyd a*u boll amgylcbiadaa, dirgel a cbyboeddas. 
Yr hivn y cofrealrir eu boll freintiau, trugareddau tymmorol 
ac ysprytlol, a roddwyd ryvr bryd yn eu dwylaw ; yr attaliad- 
au, >r annogaethaii^ a*r ceryddon a rodd^ryd iddynt gan 
atbrawon, cymydogion, cystuddiau, a'u cydwybodaii eu 
biinain ; pob petb yn ei drcfn hriodol. Y llyfr hwo a ddefu- 
yddir yn unig megys acbwyniad yn erbyn yr annuwiol ; ond 
fe fydd o ddefnydd arall rnewn pertbynas i'r duvriol, sef coff- 
b&d o'u daioni. Wrth yr agoriad o bono, y deallir gwaitb 
y Barnwr yn dwyn i*r goleu yr byn sydd yn ysgrifenedig 
ynddo ; sef mpgys pe darllenid yr acbwyniad a'r coflfb&d ya 
wahanredol yn nghlywed(gaetb yuaill a'r Hall. 

Yn ail, Llyfr cydwybod a agorir, ac a fydd megys mil o 
dystiori i biofi 'r gwirionedd ; Rbiif. ii. 15, " Y rbai sydd 
yn dangos gweithied y ddeddf Vn ysgrifenedig yn eu calonan, 
a'u cydwybod yn cyd-dystiolaetbu.** Cybuddwr yw cyd- 
wybod sydd yn myned gyda pbob dyn i bob man He yr elo, 
gan gadw cyfrif o'i weitbredoedd, y rbai a wneir yn y corph, 
ac fel |)cd fai, yn eb nodi i lawr inewn llyfr j yr bwn pan ei 
bagorer, cair g%veled ei fod yn cynnwys cymmaint aiall a'r 
Kail, mor belled ag y niae yn pertbyn i gyflwr ac amgylcbiad 
dyn ei hiii>» Mae llawer wedi ei ysgrifenu yn y llyfr bwn, 
nas gellir ei ddarllcn yn bresennol j gan fod ysgrifen cyd- 
wybod niewn llawer anlgylcbiftd yn debyg i*r )sgrifen a 
wneler a sfig eur-afal flemonj, yr bwn nis gellir ei ddarllcn 
byd oni ddalier o flaen tftn ; eitbr yna y geill dynion ci 
ddarllen yn eglur ac yn groyw. Y tfin yr hwn a brawf waitb 
']>ob dyn, a wnalyfr cydwybod yn ddarllenadwy drwyddo oil, 
Er bod y llyfr yn awr yn seliedig (y gydwybod yn ddall, naud, 
a byddar), fe dorir y seliau, a'r llyfr a agorir. Ni bydd 
'm'wyach gydwylwd fethiedig na cbyfelliornns yniblitb y rbai 
ar y Haw ddeban, na*r rhai ar yr aswy. Ni byddynouu 
gydwybo^'ddystaw. llawer Hal ni byddyr un wedi ei serio, 
yn mysg yr holl baid annuwiol^ eilbr bydd eu cydwybodau 



d by Google 



Agoryd y Uyfmu. 353 

yn dra chraff a bywiog yn y dydd hwnw. Ni bydd yr uq y 
pryd hwDvr a eilw y ck yn ddrwg, na'r drwg yn dda, Ni 
allant gynnwys anwybodaetb o*r byn ag yw pechod^ na pba 
betbau sydd becbod : a cbyfrwys ddadleii dynion dros €u 
cbwantau a dr^cbir dros byth gan ea cydwybodau eu bunain. 
Ni cbaiff neb y fFsfr (os gallaf ddywedyd felly) o lecbu d^n 
orcbudd bddoliaetb j eitbr fe argyboeddir pob un gan eigjid- 
wybod. Hwy a gant edrycb ar y llyfr bwn> boddlon neu 
T)eidio» ei ddarllen^ a cby wilyddio, a sefyll yn fud, gan wybod 
nad oes dim yn cael ei roddi yn eu berbyn yn amryfutB ; 
oblegid llyfr yw bwn ag oedd yn wastad yn eu cadwraetb bwy 
eiT bunain. Fel byn y gwna y Barnwr i bob dyn weled ei 
bunan yn nrycb ei gydwybod ei -bun, yr byn a wna orcb- 
iryl cyflyro. 

Yn drydydd, Agorir llyfr y gyfraitb. Y llyfr bwn ydy# y 
prawf a'r rhfiol wrtb ba un y gwybyddir beth sydd unlaw n a 
pbetb sydd anwir j ac befyd pa ddedryd a rodder yn ol byny, 
ar y rbai sydd dani. Mewn pertbyna^ i agoriad y llyfr bwn 
yn y rban gyfreitbiol o bono, yr byn sydd yn dangos betb yw 
pecbod a pbetb yw dyledswydd, mae byn yn cymmeryd lie 
gyd ag agoriad llyfr cydwybod. Canys y niae y gydwybod 
yn caelei rboddi gan y Deddf-roddwr gorucbel, yn mynwes 
pob dyn, i fod iddo yn atbraw cyfrinachol^ i ddangos y gy- 
frajtb iddoj ac yn bregetbwr neillduol i gymbwyso yr un-* 
rhyw atto : a'r dydd bwnw, bi a fydd yn gwbl addas iV 
gorebwyl j felly y bydd y gydwybod ag sydd yn a»r 
jn bolloi gysglyd, y pryd bwnw yn gallu darllen areitbiau 
dycbrynllyd y gyfraitb yn dra manwl. Ond gellrr meddwl 
inai yr byn y cyfeirir atto (yu benat) wrtb agoriad y Hyfr 
bnn, ydyw agoriad y rban. bono o bonaw ag sydd yn pelinodi 
taledigneth gweitbredoedd dynion. Mae y gyfraitb yn awr 
yn addo bywyd, am berflaitb ufudd-dod ^ ond ni cbeir neb ar 
y Haw ddebao na*r aswy, a ymh6nant i*r cyfryw, betb pan 
unwaith yr agorer llyfr cydwybod s y mae yn bwgwtb marw- 
-olaetb am anufudd-dod, ac a'i dwg yn effeitbiol ar y rbai oil 
a fyddo dau ei bawdurdod, A'r rban bono o lyfr y gyfraitb, 
pa un sydd yn pennodi taledigaetb am waith dynion, a agorir 
yn unig er mwyn dangos betb fydd rban yr annuwiolion^ fel 
y gallont yno cidarllen eu dedryd cyn ei cbyboeddt Eitbr nis 
a^prir ef er mwy n gweled dedryd y saint; canys ni allwyd 
erioed gaei dedryd o ryddbdd pecbadur, allan o*r llyfr bwnw. 
JMae y gyfraitb yn addo bywyd, nid fel y mae bi yn rbeol 
gweitbredoedd^ ond fel y mae yo gyfammod gweitbredoedd 5 

Digitized by VjOOQIC 



aS-V Agcrgd y li^frou. 

#nh ttyay nl aMai dyn cfi^uof cklim b^i hatvl I fyivyd ant et 
ufuHd doi), bytl oni ihHiod y gyfiaith ar «klull cyfammod^ fe| 
y (IrthgOswyt) o'r blacn. £ithr o liennryckl eae) o'r saiot^ yu 
y lyywydhwn, ea ilnyn dao gyfamraod newydd^ aef y cy^si- 
fndd grft«, h^y a <iftant feirw i'r <iiieddf> fet cyfanmiod gweitk-. 
Irt^dtM^dd* a hhbaa a fu farw kidynt b^rytbau.. Gan hyny^ 
Ai^gys Has gaDant fod Diewn ofa raarwola^tfa oddtwrtbi, felly 
tfii gftUmtt gati dim gohaidi am fywyd oddiwribi, obiegid 

' *' t\Pn\ ydynt dun y ddeddf, citbr dao r&fl/' Kbuf. vi. i4. 
Otix] i ga«l eu dyfarniad bfry, rhaidifor llyfra^alf ^ am yr- 
li^n y stjfiiwn yn y Ik nesnf. 

t'fefty fe agdfir llyfr y gyiraitb i gael y ddadryd yu erbyn y, 
H)ai a (yddaut ar y Ilavy astry : ac with hwnw hwy a welant; 
yn eglur uuiondeb y farn yn eu herbyn, a bod y Barnwr yn 
yftKldwyti yn gyson &'r gyfraitb. £Uhr fa fydd hyn a, 

' wahaniat th, %tf, y caiff y rhai hyi»y iwd oedtl gatKldyiic ddim 
t)ti\\ deddf natiir, ac tia buant ffw daD unrl^w ddadgotidiad 
netlldiio!, «u barnu wrtb y gyfraitb hbno yr Iipq oc<W gao- 
tWyni yn eu calonau j a'r bon gyfrajtli sydd yn Cyscio '*f<*d y 
rlmi &y yn gv^n^utbar y cyfryiT hetbau (am y rhai y byddmat 
yn cael eu cyboddo) yn haeddu marffolaetb, Rbid'. i« 32. 
Ond y rhai yr oedd y gyt^aith ysgrifcoedtg ganddynt> at y 
thai y ihtih gair Duw, m«gy$ y awniodd yn yr ^Iwys, 
i^elfcdig, a fernJr Mtrtb y ^fyfrakli ysgrifenedig bonow Felly y- 
tiyfiTttl yr A^ms^ol, Ubuf. ii. 19» ** Obiegid cynnifar ag a 
bet:haSant yu ddicKlcdrif (ysgjrifcnedig), a gyfrgoUir befyd yii 
4didd«ddf (ysgrifenedig) j a chynnif^ ag a becbasaot yn y 
ddetldf {h. y. dan y <ld«ddf ysgrifeiiedig), a fernir wrtfa y 
ddedtlf (yjgrtffned^g)/' 

Yn olaft *' A Hyfr a rail a agorir, yr hwn yw llyfr y 
bywyd," h^^ xj^ 12. Yu yr b'Wn y ma« enwattyr boll efboled- 
Sgiion wedi -eu hy%ti^uu> fel y dyf^-edodd Crht wrth ci 
ddyscybiion, Lnt. x. 20. *• Eich enwau sydd yn ysgrifencdig 
yn y, nefoedd.*' Mae *r Hyfir bwn yn cynnwya bwriadau 

fra^nl ac a\igbyfnewididl Dnw, i ddwyn yr boil etbotedigbn 
. fy^'yd tragytryddol 3 ac mewn trelw i wneutbur byny, y 
byddai iddytft ga«l eu prynti 4 gwaed ei Fab, cm galw yn 
effefthinl, ^u cyftawnbAu^ eu mabfrysiadii, eu aancteiddin, 
a^u bydgyfbdi ganddtl yn y dydd tliweddaf yn ddibecbod. 
Mae yn awr yt^ catel ei gfcfd^ir yngofal y Cyfryngwr, nkcgys 
Iflyfr liie*fti"ei deymas j ac, wcdi gorj»ben y gwaitb a roddodd y 
Tad idtlo i'W ivneuthttT, yn y dydd mawr fa wo if, efe a ddirg 
y llyfr y'ttiheii tife a*i hegyr^ ac » gy€wytitt y p^raMiauik eawu; 

Digitized by VjOOQIC 



Cyhoeddiad Dedryd y Sam$, - 355 

yocldo, '' ger bron ei ogonlact ef yn ddifelus," ludas 2-^. 
<' Heb frycbeuyn Da cLrycbni, na dim o'r cyfry w,'' Fph. v. 
27. 'Ni bydd un yn ol o'r boll rai aydd a*u henwau yn y 
llyfr. Fe'ii ceir wedi eu cyfaddasu jn ol trefniad y llyfr, wedi 
ea prynu* eu galw, eu cyfi.awnb&u, eu saucteiddio^ a'u badgy- 
fodi, beb uu brychepyn : a pba beib sydd yn ol bellacb, 
oddieiibr, yn ol y llyfr, idjynt gael cyrbaeddyd y dybcn niawr, 
sef bywyd tragywyddol l Gellir casglu byn oddiwrt^b yr 
addewid wenbtawr bono, Dad. iii. 6, *' Vr bwn sydd yn 
gorcbfygu, bwnw a wisgir mewn dillad gwyoiou (gan ei fod 
wedi ei ddercbafu i ogoniant) j ac ni Hdileaf ei enw ef allan o 
lyfr y bywyd, ond mi a gyfiesaf ei enw ef (fe'i darllenir allaii 
ymhiicb y lleill o etboledigion Duw) ger bron fy Nbad^ a 
cber bron ei angylion ^f.** Dyma aail gollyngdod y saint, a 
^ail y dyfarniacl gwyufydedig a dderbyniant. Pan agorir 
llyfr y bywydj fe gaiff pawb wybod pwy a etbolwyd, a phwy 
ni etbolwyd. Dim yn ychwaueg am brawf y pleidiau. 

Yn wyllifeiU Vna y cyboedda y Barnwr*y diledryd fcndig- 
edig ar y saint, '* Deuwch cbwi fendigedigion fy Nbad, 
etifeddwcb y deyrnas a barottawyd i cbwi er «eiH^d y byd/* 
Math. XXV. 34. Y mae yn bur debygol y cyboedda y dyn 
Crist y ddedryd g^da lief ucbel ; yr bon a gaiS* nid yu unig 
yr boll saint, ond yr boll annu\y lolion befyd, ei cbly wed a*i ' 
de««ll. Pwy a ddicbon amgyflfred y liawenydd anobraethol 
d*r bwn y liydd y rbai dedwydd hyny yn clywed y geiriau 
•byn } pwy a all ddirnad y gorfoledd a dywelltir I'w calonau 
gyd ag Vi' geir:au byu gyrbaedd eu clustiau ? a pbwy a ddicbon 
amgyffred pa faint o uffein a ynjdywallt i galonau yr boll 
fintai aiinuwiol wrtb glywed y geiriaii nefol byn > Y mae yn 
sicr y cyboeddir y ddedryd bon p flaen dedryd coUedigaeth. 
Matb. XX?. 34». " Yna y dywed y Brenin wrtb.y rbai ar ei 
ddebeulaw, Deuwch cbwl fendigedigion," &c. Adn. 41. 
V Yna y dywed efe befyd wrtb y rbai a fyddant ar y Haw 
aswy, £wcb oddiwrtbyf, rai melldigedig," &c. Ni fydddai 
angbenrheidrwydd am y dreixi yma, rbag dycbrynu o*r saint 
wrtb glyued dedryd yr annuwiolion : nis dicbon iddynt bwy 
gael y cyfryw <klycbryn, y rbai a ddiTcbafwyd mewn gogon-^ 
Vint, a g'piwyd i gyfarfod yr Arglwydd yo yr awyr, heb 
arnynt frycbeuyn, ac eneidiau y rban fwyaf o. bonynt wefli 
bod yn preswylio yn bir yn y .nefotdd o*r biaen. Eitbr y 
pryd bwnw ic'u cyniroerir mewn trefn i eistedd ar orsedd 
barn, megys cyd^orseddwyr Crist yn trbyn y rbai drygionus, 
yr byn a fawr cbwanega eu pocn. Pe fydd yn uflFern iddyn^ 

Digitized by VjOOQIC 



356 Cyhoeddiad dedrydy SainL 

gael eu cadw o uffern nrs y gwelont ddrysau y nefoedd ya 
agor i dderhyn y saint, y rhai a fu unwaith yn hyw yn yr ua 
byd a hwyihau, ac fe allai yn yr un wlad, yr un plwyf, nea 
yr un dref, ac yn cistedd dan yr un weinidogaetli a hvirytbau. 
Fel hyn y cant weled y nefuedd o birhell, yr hyn a wna eu 
huflfern yn boethach. Pel y pendefig anghrediniol hwnw, 2 
Bren. vii. I9, 20, Hwy a gant ** weled (yr helaetbrwydd) 
A'u llygaid, ond ni fwytant o bono.*' Bydd pQb gair o'r 
ddedryd fendigedig megys pe saetbid c^fnnifer o biceilaa 
gwenitrynig rwcalonau, pan y gwelant yr byn a goliasant, a 
chasglu oddiwrtb h}ny betb a allant bwytbau ddysgwyl 

gwl. 

Cyboeddir y dyfarniad hwn ar y ^aint ** yn ol eu gweitbred- 
oedd," Dad. xx. 12 ; ond nid am eu gweitbredoedd. nac am 
cu flpydd ycbwaith, fel pe bjiiasai hywyd tragywyddol wedi 
cael ei deilyngq gacddynt. Mae*r cyboeddiad ei bun yn 
dadymcbwelyd y dyb afresymol bon, Yr oe.dd y deyrnas i'r 
bon y gahvyd bwynt, wedi ei pbarotoi fddynt erseiliad y 
byd J ac nid ei gadael i gael ei tbeilyngu ganddynt hwy^ y 
rbai nid ydynt ond megys er doe. Maent yn lael ei meddiuD* 
nu fel meibion, ac nid fel gweision yn ennill eu cyBog. Fe'u 
prynwyd A gwaed Crist, ac fe'ti gwisgwyd yn ei gyfiawnder 
glan ef, a hyn fydd acbos priodol eu r bydd had. Cawsant 
befyd eu baddasq i*r nefoedd, drwy sancteiddiad ei Yspryd 
<*f : ac felly y bydd yn ol eu gweitbredoedd. Felly y cuiff y 
byd annnwiol weled y pryd hwn, y gwna Barnwr byw a 
ineirw ddaioni i*r rhai daionui. Am bynyy cbwanegir at y 
ddedryd, ^' Canys bum newynog, a cbwi a roisocb i mi 
fwyd," &. adn. 35, 36. Yr byn sydd yn dangos, nid sail ond 
tystiolaetb eu bawl i*r nefoedd : fel pe dy wedai Barnwr ei foci 
cf yn rbyddb^u dyn y gyrid arno am ddyled, o berwydd bod 
tyst yn tystiolaethu ei bod wedi ei tbalu eisoes. Felly y 
dywed yr apostol, I Cor. x. 5, " Eitbr ni bu Duw foddloh 
jY rhan fwyaf q bonynt; canys cwympwyd bwynt yn y 
diffaetbwcb.** Nid eu cwymp yn y diffaeihwcb oedd yr 
acbos Q anfoddlonrwyd4 Duw tu ag attynt, ond yr aral3'giad 
o bono. Ac fel hyn y mae ein Harglwydd yn dysgu i ni y 
cyssyiitiad angbenrheidiol sydd rbwng gogoniant a gweitb« 
redoedd da, ief gweitbredoedd efengylaidd dda 5 gweithred- 
oed'l pertbynol i lesu Grist, ac wedi eu gwngyd drwy fiFydd 
yuddoef a chariad atto, heb yr byn ni wneir cyfrif o bonync 
yn- y dydd bwnw. Afi fc gaiff y saint cu barnu yo ol e% 



d by Google 



Cyhoeddiad dedryd y Saint, * 357 

gweithredoedd rnor belled fel ag y bydd y graddau o ogoniant 
yn eu plith yn gyferbyniol i'r gweithredoedd hyny : canys y 
niae yn vvirionedd safadwy y caiff *' Yr hwn sydd yn bau yn 
brill, fedi hefyd yn bnn," 2 Cor. Ix. 6. 

Fel hyn y caiff gweithredoedd <lrt y^uvviolion eu gwobrwyo 
yn hardd, end er byny yn rhad ; gwohr o ras, nid o ddyled, 
yr hwn a'li lleinw A rbyfeddod wrtb weled trysorau rbad 
rfis, ac ymosfyngiad yr Arglwydd i gy:nraeryd sylw, yn en- 
wedig y faih sylw cyboeddus o'u gweithredoedd gwaelion a 
diwerrti. Fe ymddcngys mai hyn sydd i'w ystyried oddiwrth 
yr atteb a ddywedir a rondant, ** gan ddywedyd, Arglwydd, 
pa bryd y'th welson\ yn newynog?" &o. adn. 37 , 38,39. Ac 
oni bydd yn rbesymol iddynt ryfeddu wrth weled eu bunain 
yn eistedd wrtb swper prifodas yr Oen, oherwydd iddynt bwy 
roddi cinio neu swper, neu ychydig fwyd neu ddVod (o*r fath 
ag oedd ganddynt) er mwyn Crist, i un o'i aelodau newynog 
neu sycbedig ! O y fath gynbaaaf toreithiog a ganlyn oddiar 
had gweithredoedd da ! afunydd o byfrydwch a dard<lant (fe 
allai) oddiwrth gwpanaid o ddwfr oer a rodder i ddysgybl, yn 
enw dysgybl ! trigfanau mewn tragywyddol ogoniant oddiar 
roddi llelty noswaith i sant dyeithr ! gwisgoedd o ogoniant 
tragywyddol a roddir jn lie dilledyn newydd, neu (fe allai) 
am hen un, a rodder i ryw sant na feddai moV gwisgiad 
anghenrhejdiol ! Ymweliad & sant daf, a wobrwyir gan 
Grist ei bun, pan ddt^l y'ngogoniant ei Dad, gyd a'r boll 
angylion sanctaidd ! ymweliad ag un tlawd raewn carcbai, 
dros acbos Crist, a wobrwyir ag ymweliad gan Farnwr pawb, yr, 
hwn a gyinra^'r y gofwywr gyd ag ef i balas y nefoedd, i fod 
yno gyd ag ef byiL ! Y petbau hyn a fyddaut yn ddefnyddiau 
rhyteddod diddarfodj ac a ddylent fpd yn foddion i gyn- 
hyrfu pawb i bau yn belaeth mewn amser, tra y l)Nddo tyra- 
mor bau gweithredoedd da yn para. Ond argraff Crist ar y 
gwekhredoedd da, sydd yn gosod gwertb arnynt yngolwg y 
Duw grasol j a hyn debygid y mae ein H arglwydd yn cyfeirio 
atto yn ei attebiad, adn. 40, " Yn gymmaint a'i wneotbur o 
honocb i un o'r rhai byn fy mrodyr lleiaf, i mi y gwnaethorb.'' 

Yn nawfed, Gwedi i'r saint dderbyu en barn eu hunain, 
'* bwy a farnanty byd,'* 3 Cor. vi. 2. Ni cbyflawnwyd mo liyn 
pan y ti6dd yr ynierodraeth yn Gristionogol, ac y gwnaed 
Crislionogion yn swyddogion. Na ddoj mae y Salmydd yn 
dyweyd i ni fod " yr ardderchawgrwydd hyn (yn pert hyn) 



d by Google 



358 Y Salfit fn bamu y Byd, 

i'w holl saint ef/* Psal. cxlix. p. Ac y mac yr apostol yii y 

He a grybwyllivyd, yn ychwanegu,. *' Ac os trwocb cb%vi y 

bernir v byil, a ytlycb chtvi yn anaddiis i farnii y petbati 

Uciaf ?'• adn. 3. •* Oni wyddocb chwi y barnwn iii aiigylion?" 

Fan eu gelirir, liwy a ddeuant i dderbyn eu teyroas, yn|^wy dd 

angylioQ a dynioa : hwy a ant megys oddiwrtb y bar i*r 

orsedd ; *' Yr hwn sydtl yn • gorchfygii, rhodtlaf idao ef 

eistedd gyd ft mi ar fy ngorsedd-ifaingc. Dad. iii. 21. Uwy 

a gant, nid yn unig, fariiu y byd yn Ngbriscea pen, drwy eu 

cymraundeb ag ef, irwy gr»«baru eu gweitbretUtedd hvvy &V 

ciddo yr aiuiuwiolton, neu drwy dystlolaethn yn eu berbyn j 

eiihr hwy a fyddant yn gyd-orseddwyr &. Cbrist y barnwr, gan 

roddi eu Dais yn eu IverhyR, gan gydsynio ag aniomleb et 

farn ef, a tlywedy<J, Amen gyd &'r ddedryd a gyboeddir yn 

crbyn yv boll rai (Irygionus ; megys y dywedir am y aaiot, 

wrih farnu y buttain fawr. Dad. xix. 1, 2, ** Alelnia — 

oblegid cy wir a chyfiawn yw ei farnau ef." Fcl hyn y Hy w- 

odraetba y rbai cyfi^wn arnynt yn mr^reu yr adgyfbdiad* 

Psal. xlix. 14. Yna, ac nid yn gynt. y cwbl gyflawnir yr 

byn a ddarllenwn yn Psal. cxlix. 6, 7$ 8, 9, " Bydikd 

arddercbog foil ant Dtiw yn eu g^au, a cbieddyf dau-finic^ 

yn eu dwylaw ) i wueutbur dial at y cenedloedd, a cbosp ar y 

bobloedd. Yr arddercbawgrwydd hyn sydd i'w boll saint 

ef." O ! y fatb gyfnewidiad amgylchiadau a ymddengys y 

pryd bwiiw ! y fath olwg arutbrol a fydd gweled egfwys-wyr 

a gwladwriaetbwyr annuwiol yn sefyll fe\- carcharorion 6 

flaen y sniot, y rbai a farnasant megys bereticiaid, gwrtb- 

ryfelwyr, a bradwyr ! gweled y cy^etbogion galluog a*u 

bwyuebau yn glasH wrtb sefyll o i)aen yr rbai y buont yn eu 

gortbryinu ! gweled y gwatwarwr yn sefyll dan grynu o flaen 

y rbai a watworodd ! a'r bydol ddoetbyn o flatn y rbai a 

gyfrifodd efe yn ynfydion ! Yna y bydd wynebau dirmygus y 

saint yn wynebau dychrynllyd i'r anBuwioHon : a*r rbai 

oeddynt unwaitb yn g^n i'r meddwon, a fyddant y pryd 

bwnw yn arswyd iddynt. Rhaid i bob can^ gael ei unioni 

yn y diwedd, ac i bawb gael ci osod yn ei le priodol ei bun. 

Yn ddegfed, Y tiamwr a gyhoedda y goll-farn ar y dyrfa 

annuwiol. " Yna y dywed efe wrtb y rbai a fyddant ar y 

Haw aswy, Ewcb oddiwrtbyf, rai nielldlgedig i'r tan tra- 

gywyddol, yr hwn a barotowyd i ddiafol ac i'w angylion,** 

adn. 41. O ddedryd ddycbrynllyd ! a byny o'r un genau ag 

y daetbdedryd y gollyngdod o'r blaen. Yr oedd byny yn 



Digitized 



by Google 



Cotl'farn yr AnnuwioUon, 359 

ychwanegn adfyd yr luddewon, ddarfud i*w dinas gael ei 
dinystrio g«n un oedd yn cael ei gyfrif yn ** anwylyd y byd." 
Ac O ! y fath ycliwane^iad at drucni y ihai anniiwiol fydd 
niai Efe a^yhoedda y ddedryd lion hefyd ! clywcd y felldith 
o fynydd S'ioii, a fydd yn ddychrynllyd iawn yn ddianimeu^ 
cael eu coli-farnti gan yr hwu a ddacth i gadw perhaduriaid, 
a fydd yn ddwbl farnedigaeth. Elthr felly y bydd. Oen 
Duw a rua fel Hew yn eu berbyn : efe a'u hysgymmuua ac 
a*u gyr o'li wydd yn dragywydd, fl dedryd oddiar ei orsedd, 
gan ddywedyd, " E^ch oddiwribyf, rai melldigedig :** efe 
a*« dyfarna i d§n tragywyddol, i gymdeithas cythreuliaid yn 
oes oesoedd. Y ddedry<i hon hetyd y mae yn del^ygol a gy- 
boeddir ^ lief uchcl, gan y dyn Crist. A*r boll saint a ddy- 
wedant, ** Aleluia, cywir a cbyfiawn yw ei fainu ef." Nid 
oedd neb mor dosturiol a*r saint^ 'fian oeddynt ar y ddaear^ 
yn aniser amynedd Duw. Ond y prvd bwnw fe fydd y tym- 
mor drosodd : eu tosturi tu ag at yr annuwiol a lyngcir gan 
lawenydd yn ngogoniant y Cyfryngwr, ac yn y farn uniawn a 
wna efe, drwy yr bon y gesyd ^fe ei elynion > n droed-faingc 
iV draed. Er yr arterai y cyfiawn alaru yn y dirgel ober- 
wydd eu balchder, ac oblegid na wrandawent ; etto y_pryd 
bwhw *' efe a lawenycba pan welo ddlal, efe a ylcb ei draed 
. yn ngwaed yr annuwiol/* Psal. Iviii. JO. Ni ddangosir dim 
tosturi fuag atynt yno gan eu pertbynasau agosaf. Y wrafg 
ddawiol a ganmola uniohdeb y Barnwr yn ngboll farn ei gwr 
annuwiol : y gwr diiwiol a ddywed Amen gyd & cboll-farn 
yr bon a orweddai yn ei fynwes : y rhieni duwiol a ddy wed- 
ant Aleluia pan gybdeddrr y ddedryd yn erbyn eu plenXjil att- 
huwtol : a'r plentyn duwiol a gyninieradwya o'i galoa farne<l- 
ig'aetb ei rteni drygionus, y t^d a*i bennillodd a*r fam a*i bym- 
ildug. Bydd y ddedryd yn gyfiawn, feu bernir yn ol sU 
gweitbredoedd. Dad. xx. 1'2. 

Ni wneir dim cam A bwynt j " Canvsbum newynog, (medd 
»in Hart;lwydd,) ac ni roisoch i mi fwyd : bu arnaf syclied, 
ac ni roisocb i mi ddiod : bum ddycitbr. ac ni'm dygasoch 
gyd^ fliwi J noe.th, ac ni*m dilladasocb : yn g!af ac yn 
Dgbarcbar, ac ni ymwelsDcb a mi * arUi. 42, 43. Mae byn 
bid yn uiiig yn brauf o'u cyflwr drygionus a mellnigedig, eitbr 
hefyd yn acbosion ac yn seiliau o'u colledigaetb : onys er 
tiad yw gweitliredoedd da yn telly ngu iacbawdrwiaetb, ettd 
mae gweithTedoedd drwg yn baeddu colledigaetb. Un niatb. 
b becbodaa yn anig sydd yn cael eu crybwyll yma, sef 



d by Google 



d60 Coll-/ai n yr AunurjOialioH, 

pechodati o esgeulusiail ; nid am niai y rbai hyn yn uoig a 
gait} eu daclguddio, (canys fe wna ai^nriad y llyFrau y cwb! 
yo amlwg,) ond, o hervvy dd y .b>dd y rhui liyw, pe na bai 
dimyii rhai^or, yn ddigoii i goU-farau pechaduriaidanmhardyn- 
ol. Ac OS euog-fariiir dynion am bechodou o csgeulusiad, pa 
fcdnt mwy am bechodau o weithredidd ? Macyr esgeulusdra o 
weithi'cdoedd oelusen a tbosturi yn cae) sylwi arnoynneiildciol, 
er mwyn cau SAfaau y rhai drygionus j canys y mae yn dra tbeg 
rhoddi '* barn ddidrugaredd i'r hvvn ni vvnaetb dnigaredd,** 
lago ii. 13/ y m^e y crybvvylliad o'r esgeulusiad o weithre<i- 
oedd o eliisen a tbosturi tuag at aelodau adfydus Crista ya 
rhoi ar ddeall raai barn y rhai a glywsant am Grist yn yr 
efengyl sydd yn fwyaf neilldiiol yn cael cyfei^io atti yn y 
gyfran hon o'r ysgrythyrj ac mai gwrthod Crist fydd y prif 
acbos o golledigaeth y rhai sydd yn clywed yr efengyl ; eithr 
y mae gelyuiaeth calon y rbai drygionus yn ei erbyn ef ei bun, 
yo cael ei amlygu yn &\vr yneubymddygiad tu ag aiei aelodau. 
Ofer fydd iddynt ddyvvedyd, '^ Pa bryd y'th weisom ya 
newynog, neu yn sychedig?'* &c. adn,.44. Canys y mae yr 
Arglwydd yn cyfrif, ac efe a gy'frifa angbaredigrwydd y byd 
tu ag at ei bobl, yn angliaredisnvydd tu ag ato ef ei bun ; 
'^ Yn gymmaint ag nas gwnaetbocli i*r «n o> rhai lleiaf byn> 
nis gwiiaethoch i minnau," adn. 45. O y bwyd a'r ddiod a 
annedwydd arbedwyd pan oedd aelod i Grist mewn angen am 
danynt ! O esgeulusdra gresynus, na buasat y sant dyeitbrol 
yo cael ei gymmeryd i mevrn ! buasai yn well iddynt adael eu 
bystafell eu hunain, a*u gwely eu bunain^ ua'i adael ef beb 
letty. O wisgoedd atgas, gall yr annuwiol ddyivedyd, y 
rbai oedd yn fy nby, weili eu cloi yn fy ngboffr, neu yn crogi 
yn fy nillad-gell» yn He eu dwyn allan i ddilladu y cyirjw un ! 
O na buaswn yn d'losg fy bun, vn bytrach nag iddo ef fod ya 
noeth ! O orcbwylion melldigedig, a'm lluddiasaut vhag 
ymweled &'r cyfryw sant pan oedd yn glaf ! O na buaswn 
yn bytracb yn gwylied nosweitbiau cyfain gyd ftg ef. O y 
fatb adyn oeddwn ! pa fodd yr eisteddwn yn esm-vyth yn fy 
nh^, yn lie ymweled ag ef pan oedd yngharcbar > Ond yn 
awr y mae petbau wedi newid ? gweision Crist a fwyt&nt ; 
minnau a newynaf ; hwy a yfant 3 minnau a sycbedaf; hwynt 
hwy a lawenycbaut, a minnau a fydd cywilydd arnaf, Esay 
Ixv. 13 ; bwy a gymmerir i mewn^ minnau a fwrir allan, ac 
a orchymynir i fyued ymaitb -, hwynt bwy a ddilladir k gwisg^ 



d by Google 



Cot^am yr Annu,wiohon, 36 1 

tMS^d ^ogonrant, a minhtla wyf yn rbodib ya noeth; ac f 
tnaent yn gweled'fy anbarddwch. Dad; xvf. 15. Macnt hwy 
yn cael eu codi yn uchel, o gyrhaedd poen a chlefjid ; odU 
rhffid i mi onredd tnewo gofk)> £say I. 11. Cant hiry fyacd 
yn awT i balas y nef, dnd'rbaid i mi fyued i ^rarcbar uffern. 

Eitbr OS bydd ein Hargl Wvdd M byn yn ddlgofua wrtb ddyo* 
ion oblegid eu he^gvulnsdra i gynnorthwyo eF. bobl. yn y cyf* 
k7W gyfyngderau : betb a alf y rbai byny ddysgwyl^ y rbai a 
fuant yn ddyf^iswyr ac yn offerynau i ddwyn y cyfyngderau 
byny arnynl } On portbnr y rbei^Df ft digofaint j rbai oi 
pbortbenr y saint; pan oeddynt yn newynog ; beib a ddaw o'r . 
rbai byny a^a byspeilient, ac & ddygent eu iiaraoddiarnynt ? 
D ? y fatfa g^ata Ilawn o ddigofaint a fydd cyftan y rbei'nf^ 
y rbai ya lib rbodtK iddynt na bwyd na dTod, pan yn newyiiog 
neu Yd sycbedfry a*! cyfrifent yn drosedd i eRill eo croesawi^ 
gan feddwl ed bunain Slu gwaed ? Gorfydd i*r rbai na cbym» 
merenc bobi yrAr^fwydd I'nr tu^, pan yn ddyeitbriaid^ leuya» 
gyd& diaflnid bytb : gan byny pa fiitb I'ett^ a gaiff y rbai a'tt 
bydd&dia%ant d*Q tai eu biinain« ac o*a gwlad enedigol.. gan en 
gwn^yd yn ddVeirfairiaid ? Fe gondemnir dynion o berwydd 
peidio B\i difiadu, pan yn noetbion j gan byny^ pa mor 
drwni fydd dtedryd y rbai a*d diosgasant^ ac a't» gyraaant 
ymarth yn noetbion? Dltimmen, os llym-gospir hwy am 
beidio ydivrel&d ft hvffat yn eu badfyd, neu yn^barcbar i ni 
•ddiangc y rhei*ny heh ddedryd atbrist^ y rbai a'n bwriaaaot i 
garebarati, a chaFedi, nes niweidio eu biechyd, i ddwjn an« 
bwyldeb arnynt, ac i fyrbflu eu dyddiau^ raewn carchar neu 
ialUn o giirchar: 

r guddfo y fatb arferiba drygidmia a*^r rbai*n, fe eymmer 
dynion amynt fod ganddyut barch i Grist a cbrefydd, tr&y 
maent ynyinddwyn M byn to- ag at ei aelodau^y rbai tydd ya 
rbodio yn ei ffyrdd, ac yn ufudciliftd i*r gwirionedd. Fa'u 
disgrifir roegys yn dywedyd» ^ Pa bryd y'tb welsom yn newyn* 
og^ neu yn sycbedfg» nea yn ddyeitbr* neu yn nuetb^ neu ya 
glaf^ nea yngbarcbarj ac ni weiniasoni i ti }*" adn«. 44. Mfegys 
ttedywedenty 6wif7W i ni nadto tbodJi ein bwyd^^diod, diliad; 
iletty, a*n bymweliadau, ond nid i Grist | eitbr i tyw fatb o 
botil i gair drwg iddynt, y rbai oedd yn affonyddu y byd, 
(Act xitit. d.) acyn bHno Israel; (1 Bren» x.viii 17.) rhyvr 
ddynion anwadal a pbencbwiban, a'u cyfreitbiau yo amra* 
laeKfO oddftvrtb yr boll bobi, cynbenus a gwrthryfelgar, nad 
inddystyn gwneuthur cyfr^thiau y brenin, ac am hynf yn 
F F 



d by Google 



^62 Y Cydlosgiad tpjredin^l 

haid o boU tra pherygliis; nid ba(J(]iol oedd.i*r brenin ea 
<l;oddefbwynt, Estb. iii. 8. Oud er i bobl daflu aiiwiredrf 
af y duwiolion, a'u dif'enivi er mWyn yraddwyu tu ag atynt 
fel drwg weitbredwyr ; oi lesd yr bdll esgusion byn cldim 
iddynt, yn y dydd aiawr, o ffaeii y Barnwr cyfiawn, nac o 
flaen eu cydwybodau eu buoain ycbwaith : ond ctW gwelecl 
inai gwir wreiddyn eii gelyniaetb yn erbyn y saint, yw eu 
g^lyniaetb yii erbyn Crist eihun, .yr byn ni allant ej wrtb- 
brofi. Fe ymddengys niai hyh yw sylwedd g%vrtbddddl y dam- 
nedigion, (adn, 44.) a'r atebiad iddo, (adn. 45,) '* Yq gjni- 
tbaiiit ag na's gwnaetbocb i un o*r rbai Ileiaf byn, ni*» gwnaeth- 
Och i minnau." 

Yn olaft Oivedi cyboeddi y ddedryd ar y ddwy blaid, yna y 
canlyn y cyflawnlad o boni, adn. 40. ** A*r rbai byn a ant 
i gospedigaetb dragywyddol j| ond y rbai cyfiawo i iy^jA 
tfagywydiidi/* ISIi oedir y gosp ar y damnedigion, ond bydd 
i'aid iddynt fyned Tw lie yn ddioed ; fe*H gyrlr loddiwrch y 
frawdle i ulfern : aV saint a ant i balas y brenin, (Psal. xlv. 
15.) «ef i'r nefoedd, trigfa y ibai gw]fnfydedigr Ood ein 
Uarglwydd Grist, a'i arddercb'og ganlynwyr a feddiannant 
y maes y ditrrnod bwnw^ ac a gant weled cefnaa eu boll 
elynion ) canys y damdedigion a ant ymaitb gyntafi 

Yn y dydd hwn i*r Arglwydd, y dydd qaawr, y bydd y 
ijydlosgiad cyffiredinolj trwy yr bwn >t ft beibto y neifdedd 
tvelcdig, y ddaear, aV ni6r. Nid oblegid y cint eu dilcu nca 
. «*u diddyniu ; nid byny yw eSeitbiau tftn : eitbr hwy a doddir^ 
ae a burir gan y tSn, oddiwrtb boll etfeitbiau pecbod a*r fell- 
ditb, oedd ardynt -, ac yna eii badnevryddir ac ^u gwneir ya 
fwy arddercbog a safadwy. Am y oydlosgiad b>K;D y mae yr 
apostol Pedf yn dywcdyd, 2 Pedr iii. io, " Eitbr dydd yr 
Arglwydd a ddaw megys Ueidr y nos ^ yn yr bwn y nefoedd a 
int beibio gydd tbwrf, a'r defhyddiau gan wir wres k doddant^- 
i*r ddaear a*r gwaitb a fyddo ynddi a losgir,** . Gwel befyd 
adn. 7, 12. Ac am adnewyddiad y byd, mAe efe yn ycb- 
iiranegUt adn. 13, ** Eitbr nefoedd newydd, a daear oewydd^ 
yr ydym ni, yh ol ei addewid ef, yn eu dysgwyl, yn y rbai y 
mac cyfiiwnder yn caitrefu/' 

• Mae yii yinddangos yn fwyat cyton a'r ysgrytbyrau, ac 4 
natur y petb, i ni farnu y bydd y cydlosgiad Bwn yn cymmeryd 
Meyn ganlynol i*r farn gyifredinol; ac y cyboeddir y ddedryd 
feryddwy bhid yn flaenorol. Ac yr wyf fi yn ei farniiyD 
klebygol y cymmer ef« Ic gyd k cbyflawniady ddedryd ya erb^ri 



d by Google 



YCydlosgiad cyfredinoU a()3 

y ^laiDnetlijgion ; fel, yn ol y (Wedryd, y gyrir hwy ymaitb, a^ 
y hydti. I'r nefoecid a'r ddaear ftned heibio, ynghyd ac ar ua- 
waitb, gyd &*r cerydd digllawn oddiar yr orsedd, yn dysgubo 
yraaitb y damncdigion allan oV byd, yn y tfin bwn, Tr t&^ 
tragywyddol a baroto^tyd i ddiafol a'i angylion. Yr un 
modd asf yn ftmsier y diluw, k pha un y n;ae yr.apostol Pedr 
yn cf mb'iru y cydlosgiad n^ u oddeitbiad y byd, (2 pedr iiu 
^> 7 ) bydd y byd ei bun a'r rbai drygionus sydd ynddo yn 
cyd syribioj fel y darfu yr un dwfr ag a fq<!dodd y ddae§r 
foddi ei tbrlgolion. Canys nid yw yn debygol y caiflP y rbai 
drygionus sefyll ary ddaear newydd, yn yr bon y mae cyf* 
iawnder yn cartreFu, 2 Pedr iii. 13 : a'r ddaear yma a cbeda 
ymaitb* (yr" byn sydd, mae^n debygol, yn arwyddo mawr 
frys,) a bi affy oddiwrth wynpb yr bwn sydd yn eistedd ar yr 
orsedd- faingc,\Dad. xx. I}. " A.n)i a welais orsedtl-faingc 
wen fawr, a'r bWn oedd yn eistedd ami, oddiwrlb wyneb yr 
bwn y ff6dd y.ddaear a'r nef ** Mae cyflawniad y ddedryd ar 
yr annuwiolioh, yn cael ei ddyscrifio befyd fel byn ; ** y 
rbai a ^ddyoddefknl: yn gospedigaetb, ddinystr tragywyddol 
oddi ger bron, (neu oddiAvrtb wyneb) yr Arglwydd,** 2 Tbes. 
1. Q. Yr un ydyw y gair gwrelddiol yn,y ddau le ; ac UTtb eu 
cymbaru gellir casglu, y bydd y creaduriaid byn, y rbai a 
gamarferwyd gan yr anntiwibl, yn sefyll yn dystion yn eu 
berbyn yn y farn, ac ar ol cyboeddi y ddedryd ar y camar- 
ferwyr, b\^y a ant yroaith gyd & bwyut oddi ger bron wyneb 
y BarnvVr. Y mae yn w'ir fod ffoad y ddaear a'r nefoedd yn 
cae! ei grybwyll o flaen y farn yn (Dad. xx. 11)5 ond nid yw 
by'ny yn profi y cymmer byn le o flaen y farn, mwy nag y 
mae crybwylliad am y farn (adn. 12.) o flaen yr adgyfodiad 
(adn. 13.) yri profi y bydd y farn o flaen yr adgyfodiad. Ym- 
bellacb, petb bynodyw, yngbyflawhiad y ddedryd. Dad. xx. 
14,15, bod nid, yn unig y colledigion yn cael eu bwrw i*r 
llyn, eitbr bod marivolaetb ac ufiern yn cael eu bwrw iddo 
befyd : boll efl'eitbiau pecbod, a> fellditb a synuidir o'r byd, 
fel yr acbosion o*i ddodi ar din, a bwy a gyfyngir i le y damn- 
edigion. Heblaw byn oil, mae yn amlwg, mai Uosgiad 
iydd diwedd y byd : ac fe ddywed yr apostol (I Gor xv. 24, 
25.) raai '* yna y bydd y diwedd, wedi y rboddo efe y 
deyrnas i Dduw a'r Tad, wedi iddo ddileu pob pendt-flgaetb, 
a pbob awdnrdod a nertb. Canys rbaid iddo deyrnasu bytj 
oni osodo ei boll ; kidon tlan ei draed." Rbaid i'r pelh olaf 
F p 2 



d by Google 



364 Y Cydhsgiad c^ffredinQl 

yma f^^e] ei wynSd e^n y diwedd $ vc felly mac yn ymdilan|^s 
y caiff y petti ei gwblbl^u drwy gyflawjM y .ddeclry4 a gy- 
boeddfr yn erbyn y drygionus yn nydd y /am. 

Yn awr; os oedd llosgiad Sodom' a Gomorrab* yr byn sydcl 
yn caci ei roddi yn esampl, (l*id. 7.)> nior ddycbrynadv^y ^ 
pa mor ddycbrynllyd fydd y dydd Ijwjaw, j»an y bydd yr boll 
fyd yn fllatn ar anwaitb ! Pa oWg fydd ar y liydolwyr J^resyn- 
el, pan /ydd ea banwylyd, y byd, oTl ar ddn ? Yna ]f 
cintyll cedyrn^ a*r palasan nmwrwych, a*u doch-efn costuej a 
oddeithir yn y fliam yr un ffunud ai'r bjthod distadlaf. Pa 
isaloa a af) gvA)} ddirnad y dycliryn a rydd y dydd bwnw i*r 
thai drygionus, pan v caiff boll adeilwaitb y nefoedd a> ddnear 
eu dattpd gan y tan ! O mor resynol f) dd y fintai a yrir 
oddiWrtb y fra^le i*r Uyn, ft tblLo o*a mews* a tbftn oddi 
allan, tftn 0*11 b6l« «c o bob tu iddyni^ a Ctikn 0*11 btatn yn 
dy^gwyt am danynt yn y Ilyn j ac yno y dityn y tft-n hva 
bvv'ynt, er dim a yroddengya ynaragenl 

Eitlir am y He y bydd y farn, er bod rbai yn cyjfeirlo. at 
ddyftryn lebosbaphat; ettoeln Harglwydd^yrliwn a wyddai-ya 
anffaefedig, pan ofynwydy cwestiwnbwnicfdo gan ydy^yblion» 
Pa ie, Arglwyda f ni ddywededd efe ddim yiiychwaneg wrtbyot 
na, '* pta le byuag y byddo'r corpb, yno yr ymga^yr 
eryrod, Loc xvii. S7. Ar ol y cyfryw atteb, niaeyn ormofi 
rbyf jg i ddynion adnewyddu y gofyniad. Mewp pertbynai 
]*r amsery bydd, gwaiih ofrr i ddynion cbwilio am y petb a 
fwriadodd yV Arglwydd ei gadw yn gjfrinacboJ, Act. i. 7., 
"*' Ni pfbertbyn i chwi wyliod yr amseroedd, na'r i)ry4iau, y rb^i 
a osododd y Tad yn ei feddiant ei bun/' Mhc yr Apoatdl 
Paul ar ol rhoddi cfysgrifiad eglur o ail ddyfodiad Crist, | 
Tbes iv. 16, »7 yn ydiwanegu, (pen, v. i, 5), *' EUbr an 
yr ainseran a*r prydiau, frodyr, nid rbaid i chwi ysgrifeou 
o bonof at^eb: oblegid chwi a wyddoch eich Iiunain yu by9- 

Br*, mai felly y daw dydd yr Arglwydd Fel TIei<lr yn y nos/* 
r byny, darfu rbai, mewn amrywiol oesoedd antuilo yu ^on 
i bennodi yr amser j i^c amrywiol Aynyddoedd arbenig, y tbai 
«ydd yn awr wedi paslo, a gyboeddwyd iV byd, me^ys anncr 
y diwedd; a byny gan<ldynion a geisient dreiddi'o i ridin- 
geiedigaethau Duw. Amser a ddangosodd i*r byd mor ryfygiM 
ac ylifyd oedd y cyfryw : ac y mae yn debyg<4 na bydd y 
liiei'ny ddira mwy llwyddiannns yn eu ty1nau« y rbai y mae 
ta hamserao penoodedlg etto heb ddyfod i ben. Yoifoddlonwa 



d by Google 



Cysur i Saint. 3^^ 

yn 8icrwydd el ddyfodiaJ. Fe ^adwodd Duw yr amser yu 
guddiedig oddiwrlhym, fel y byddeni beunydd yn barod iddo. 
Math. XXV. 13, " Gwyliwch gsn hynv; am na wyddoclv 
na'r dydd na'r awr y daw Maby dyn/* A chofiwn fod dydd 
olaf ein bywyd yn peuderfyiiu ein cyflvvr ni yn nydd olat y 
byd : ac fel y bjddom farw, fetly y'n beruir. 

Mi a gaf derfynu y mater yma gyd& gwneutbuf peth cym- 
hfvysiad o*r'byn a ddywedwyd. 

Defnydd I. Er cysur i*r boll saint. Mae yma belaeth- 
rwydd o ddyddanwcb i bawb ag sydd inewn cyflwr o rfis. 
Betb bynag y w eich gofidiau yn y byd, te ad-delir i chwi y 
dydd hwnw am eicb boll goUedion. ** Er gorwedd o honocb 
ymysg y crocbanau, byddwcb fel esgyll colomen wed! eu 
gwisgo dg arian, a'i badenydd Sg aur melyn," Palm. Ixviit. 
13. Er bod y byd yn eicb gwatwar, yn barnu arnocb, acyn 
eicb condemnio; fe'cb rbyddbA y Barnwr chwi yn y dydd 
hwnw, ac a ddwg allan eicb cyfiawndcr fel ygoleiini. Ceir 
gwekd y jjryd bwnw mai ynfydion y byd oeda yr unig rat 
doetbioD oedd ynddo. Er bod y groes yn drom, da y gellwch. 
ei dwyn, gan ddysgwyl corou cyfiawnder, yr bob a rydd y 
Barnwr cyfiawn i chwi y dydd bwnw. Os ywybyd'yn 
eicb diystyru, ac yn yuiddwyn tu ag atoch gyd&'r anfri mwy- 
af, ita ofelwch : y mae y dydd yn dyfod pan y cewcb eistedd 
^d a Christ ar ei orsedd. Na ddigalonwch o berwydd aml- 
dra profedigaethau : eitbr gwrthwyoebwcb ddiafol gyd k 
hyder o gael cwbi fiiddugoliaetb ; canys cbwi a gewch farnu 
y temtiwr yn y diwedd. Er eich bod yn awr yn ymdrecbu 
yn erbyn corph y farwolaetb, cbwi a gewch eich boll elynion 
dan eich traed yu y diwedd. ac fe*ch gosodir yn ddifeiiis ger 
bron ei ogoniant «;f, Na Iwfrbaer cbwi gan arswyd y dydd 
bwbw, pan y meddylioch aQi dano : gadewcb i'r rhai a ddi- 
brisiasant y Barnwr, ac sydd yn parbfiu yn elynion iddo ef ac 
i ffbrdd sancteiddrwydd, ddiboeni a phen-grymu pan feddyl- 
iont am ei ddyfodiad ^ ond dyicliefwch cbwi eich penau 
mewn llaweuydtl,, c anys eich dydd olaf fydd eich dydd goreu. 
Y Barnwr yw eicb pen/ eich pitod, eich prynwr, a'ch eirioN 
wr. llhaid i cbwi ymdilango$ o flaen y frawdle, ond ni ebon- 
demnir cbwi, loan V. 24. Nid yn eich bcrbyn, ond drosoch 
y bydd ei ddyfodiad ef. Efe a ymddangosodd yn y cnawd i 
sym.ud y rhwystrau cyfreithiol oddiar fFoxdd v brYodas ys.^ 

Fp 3 ' 



d by Google 



366 Dychryn Vr ^nghredinwi/r, 

prydol, clrwy ei fanrolaeth : efe a dilaetb yn yr efengyldrosoch 
cbwi i*cb (Jyweddi'u ftg efei bun: efe a ddaAv yii y dyd(i olaf 
i gyda\tni y briodajj, ac i gymmeryd y bruid-fercb adref» i 
dy ei Dad. ** Vn wir dyred ArgUydd lesu." 

Dbfntdd II. O ddycbryn i'rboll an»liredlnwyr. Dichon 
byii wasanaethu i ddetfro ceuedlaetb ddifraw ; byd yn gorwedcl 
iiiewn drygioni, U\ pe na byddeDt bytb i g^el eu galw i gyfrif 
am dano; ac yn gwrtbod y Cyfryng«vr fe) pe ua byddHi efe 
rwbariiubwynr. () ! nior ileied sydd dan argraffiaclau bynr- 
iol mewD pertbynas iV faru a ddavv ! Mae y rhan fwyaf o 
ddyniou yii byw, fel j>tf na bvdda» yr Iiyn sydd yn cael ei 
ddyweyd am dani yn y gHir* i gyd oud ofer cbwedian. Mne 
bucbeddau annuv^iol llawer yn tystio ei bod yn mbeU oddU 
wrtb eu calpnau^ ac yn wir yn ei gwatwar ger bron j byd^ 
gan ddywedyd meivn efiaitb^ Pa Ic y mcu addettul ei ddi^ 
Jodiad ef? Mae rbagriib rbai ereill yn dntlu Ilygnid y byd, 
ira y niaent yji gnneucbor proffes ddysclaer, ipewu yin- 
(Idaugosiad ie( def^id Crist, er nad ydynt yn u ir ond geffr 
y dlaFol^ yr byn sydd yn dystiolaftb ami\vg» nad yw y didoU 
iad mawr a wneir rhwng y dcfaid a*r geifr yn pwyso oad 
ychydig iaivn ar eu cafonati. Pa gynuifer sydd yn Bnviesii. 
cu bunaiu mewu drygioni dirgelat<ld, yr bwn v byddat yn 
gyvviiydd ganddyut ei arddclwi yn g^boeddus, beS y&tyried, y- 
byud en meddyliau a'u gweitbredoedd Uir|;elaf^ y dy(Ui bwuYV 
yn cael eu dadguddio o iiaen^y dorf li'osog ! Mor awyddus y 
uae culouau dyuion yn uiyned ar ol y byd, fel pe bydJenii 
i^w ynddo bytb ! gan ddibrisio y cyman^eydd 8anctaidd« a*r 
ordiobadau cyboedti,yn mba rai y mac y Harnwr yn yrogynj- 
Attudi ^'t trosedd^'yr : mae calouau dynion yn nofio fcl plut ya 
Hyfroedd y cybsegr, ond yn soddi fel cerig, \t gwaelod, > n 
ngofalon y bywyd bwn : maeut yn ddifrifol iawn gyd i cboeg-i 
betbauy byd yma, ac yn cellwaii- fi pheibau difriful a nb^'yai^^ 
y byd arali. Oud O ! ystyri ticlf y (fydd sydd yn dytod, pmt 
y daw Crist i'r f«ni : gwyeir y byd ^ Hef yr udgorn diweddaf 
i gyd-ymddangos.ger l>ran «i orsetbl-faingc ef. Y-Baruwr a. 
etstc^id ar ei ursedd, t«M' boll genedloedd a osodlr gcr ei IroQ 
ef J didolir y rbai c>fiawn oiUitWrth. y rbai drygiolius, agoric 
y ll/frau, a btruir y meirw wrtbynt : dyfefnir ua blaid i fy wyd, 
tragy wyddol. a*f llall i k\kvi tragywyddol^ yn ol eu gweitb-v 
retloi'dd. 

Fe lyddai yn olygfa ryfcdt'ol pe gellit amtiisgo dy hur^ 



d by Google 



thfchryn i Jnghredinwyr. $67 

niewn rliyw gvrmwl tywyll, neu ymguddio mewi> aoen rhyw 

graig uchel, lie y gellit oUdiyno ganfod breninocdd," tywy&- 

ogion, barnwyr, a niawrtoD drygionus y ddaeai* yn c^findi 

o*u beddaii niarmor, acyn cael eu dwyri o flaen y ftHwdte, i 

Htteh am eu creulondeh^ eu bangbvfiawDder, eii goxtbryauler, 

a'u bnnnuwioldeb^ beb un nod o ragoriaeth 9ruynt oddieitbr 

cii dry^bni ; pregetbwyr anfucbeddol, ansanctaidd, ae aii- 

i^yddlon. a niefldltbion eu pobl^ y rhai a andwyasant, yn eu 

ddyn o*u beddau \r frawdle, ac yn cael ^u cjbiiddo am ivaed 

eneididu, y rbaini buont flfyddlon i'w rhybyddio : y rhai galiiiog 

yn sefyll yn grynedig o flaen y IJarnwr, htb alhi mwyacb adferu 

eu bvfdra ar^erol, i*w drech-ddicbellu a*u cyfrwysdra, naci am- 

AldiByn eu biinnin drwy eu nerth : menywaid moetbus yn cael 

eu bwrw allan o*u beddau, fel canghenau fEaidd^ a'u llusgo 

ger bron yr orsedd, i atteh am eu bucbeddau annuwiol: yr 

anwybmtiis yn cael eu dysgu yn ddisymmwtb yn y $;yfraitb^ er 

eugofid: aV rbai dysgedig yn cael eu cvbueddiger bron y 

byd^ )n ynfydioD ac yn rbai a lafuriasant am wynt : yratbeist 

\u cael ei sionii, y rliagritbiwr yn cae) ei amlygu^ yr baU 

ugedig yn cael ei ddcfFroi yn cblifrifol yngbylcb ei gyflwr tra- 

gyvvyddol : Uofruddiaethau dirgel, g<odi^i ban, lladraduu, bored, 

ac ereill weitbredoedd y ty wyllwcb, ^ ddiangasant oddiar bob 

cb^^iliad dynol, yn cael yno eu bamlygu a'u cyfjoedd-ddangos 

o flacn y byd, yngbyd a'u baingylchiadaumanylaf ; heb na 

pbarchu y c^foetbog na tbosturio wrtb y tiawd: clorianau y 

hyd wedi en troi ; duwioldeb, yr bwn gynt a ortbrymid ac a 

duibrisid, y pryd bwnw wedi ei ddercbatu yn uclicl -, a dryg- 

ioni a Ux gynt yn llwyddiannus, o'^ diwed J wedi ei ddarost* 

wng ; pawb, na cbajler yn Ngbribt, yn cael eu cybudtio, eu 

beuog bro^j a'u coll-farnu, yn dciidderbyn wyneb^ a'u byrddii 

oddiwrtb yr orsedd i*r pwll : pan y caift paub a gafier ynddo 

cf, y dydd hwnw, eu rhyddb^u yng vydd y byd, a oiyned gyd 

ag ef i'r iief. Na« ni ddiengi diuiau. Rbaid i ti dy bun, 

pwy bynag ydwyt, os nad wyt yn Ngbrist, gymmeryd dy 

ran yn yr hel^nt ercbryslon a brawycbus bwn. 

Becbadur, yr un Arglwydd Icsu, ag yt wyt li yn awr yn 
ei ddiystyruj^ yn ei wAnu triyy ystlys^u ci gcnh<«don, yr bwn 
yr wyt tiyn dewisdy cbwantau yii hytracb nag ef, bwnw ^ 
fydd dy farnwr. Fe fydd Acbubwr wedi ej wrtbod, yn Farnwr 
llymdosf . O ! pa fyiiydd, pa graig « gai di i &>nbio urnat, 
l^c inb gucjdio o wydd yrhwn sydd yu cistedU ar yr ^n^^^ 



d by Google 



3 5s Annogaeth i barotoi erhyn y Farn. 

fainge? Y niae gcnyt yn awr graig o'th fewn, calon o ada- 
mant, fel yr vvyt yu gallu cyfrif picellau y gair fel sofl, a 
chwerthin wrth ysgydwad gwaywffbn : out! fe hyllt y. graig 
yna wrth yr olwg ar y Barnwr j fe dyr y galori galed yna y 
pryd hwDw, a thi a wyli ac a aleri, pan na bydd vvylo a 
gnlani o un lies. Rlnvymau angau a syrthiant ymaitb; y bedd 
a*th chwyda atlan ; a'r mynyddoedd a neidiant oddivrithyt^ 
a'r creig'iaa a wrthodant dy falu yn llwch. Pa fodd y gaJI y 
llygaid melldigedig yna oddef yr oJsvg ar y Barnwr 1 wele efe 
yn dyfod ! Pa le y mae y tyngwr atgas, yr hwii a agorodd ei 
friwiau? y bydoi-ddyu gresynol, yn awr a*i dduw wedi ei 
Hdat'l ? y rhagritbiwr ffurfiol, yr bivn a'i cus&nodd ac a'l 
bradycbodd pgwawdwyr yr efengyl,y rbai a'i gyrasaut yniaifL 
yn ei genadon gruddfanus, a balogasant ei ordinbadau, ac a 
satbrasant dan eii traed ei wertbfawr waed ef ^ O lofrudd^ 
y gwr a latldwyd yw dy Fariiwr: dyna fe yr hvvn yr yni- 
ddygaist mor greulon tu ag ato : wele Oen Duw yr livrn a ddi- 
brrsiaist, yn ymddangos fel Hew i'tb erbyn» Pa fo<ld y goddef 
dy galon biceliai> ei olygon tanllyd ! y galon greigaidd yna 
sydd yn awr yn annbreiddiadwy, y pryd bwnw Li a cbwil- 
friwir j yr wyneb sydd yh awr yn nac-Su gwridio, y pryd 
bwnw a gasgl harddu : saethau digofaint a drywanant^ lie 
mae saetbau argyboeddiadau yn awr yn metbn menu. A pba. 
betb yr attebi iddo ef, pan gyfodo a'th gyhuddo, o berwydd 
dy anghrediniaetb, a'th anedifeirwcb ? A ddywedi di na ry-^ 
bjtWiwyJ mo bonot ! Mae dy gydwybod o*tb fewn yu dy ' 
wrth-dystio : mae ocbeneidiau dirgel a lludded y rbai a fu yn 
dyiybyddio, yn tystio i'tb erbyn. Pe raynegai plentyn neii, 
burtyn i ti fod dy d^ ar d-^n, ti a redit i*w ddiffodd yn ddioedi j. 
ond, mewn petbau o dragywyddol bwys, mae dynion yu 
gyntaf yn llenwi eu calonau k rhagfarn, yn erbyn y 
cenadoii, a cbwedi byny yn taflu eu cenadwri o'u tu 
ol. Ond y flfbl-ddyfeisiaii a'r fFug-esgusion byn ni tbyciant 
pan ddelo dydd yr Arplwydd. Pa fodd y goddefa y clustiaii, 
melldigedig yna, sydd yn awr yn fyddar i alwad yr efenj^yl, 
sydd yn gwabwkl pecliadurlaid at Grist, glywed y ddedryd 
arswydus, ** Ewcb oddi wMbyfrai melldigedig i*r tdn tra- 
■gyWyddol, a barotowyd r ddiafol a'i angylion ?" Ni bydd 
yno uu gwramliiwr cySglyd : ni bydd ealon neb yn crwydro 
y pryd bwnw : 'bydd «« ealonait a'u llygaid wedi eu sefydlii 
ar eti trucni, •am'yr iVwn xix ckrcdaiit'yn awr. ' Ona wyddcoi. 
yn ein dydd hwn y petbau a bertbynant i'n beddwcU. 



d by Google 



Annogaeih i haroioi ^rhyn y fam, S69 

Yn ddiwfddaf, Cymmerwch eich cyngbori i gredu y gwir- 
ionecld mawr hwD ; a «fcredwc>i rf fel y parof6ch erhyn y 
fam mewD pryd. Gosodwch i fynn frawdle ddirgelaidd yn 
cich roynwesau eich bunain, a gel web eich hitnatn yno i 
gyfrif yn* fynych. GRmMffdii 7 Bartvrr yai gyfaill i chwl 
inewo pryd, drwy ei dderbyn yn nghynnygiad yr efengyl 5 a 
rhoddweh beb -dHrydrw^l, #el ^tkk cafcr yn Njrbrist y 
ilydd hwnw. Bwriwcb ymaitb weithredoedd y tywyllwch , 
a byddwcb fyw bob amter, «c ynkcb lie, fel ped faech yn 
credii eich bod dan sylw eich Barnwr, yr bwn a ddwg bob 
gweithred i faro, k pbob -potb dir,gel. Byddwcb ffrwytbloi) 
mewn gvi'«1thredoedd ila^ ^ao wybod roai fel yr hauocb felly 
y medwch. Byddwcb yn ckUiWlol 4u ag at Dduw, ^n gy- 
fiawu ac yn garedig to ng at dtiynlon. Trysorwcb i chwi 
eich bunain helaethrwydd o w«itbredoe<fd cariad a^bosturi tu 
ag at y liiai «ydd mewn cyfyngder, yn enwcdig y rhai sydd o 
deulu y ffydd, fel y ^ger y cyfijw weitbredopdd fel tyst- 
iolaelhau o*cb perlbynas A Christ^ Na cbauW'cb ymy^aroedd 
«icb tosturi yn awr jn erbyn yr angbenus ; rbag na cheweh 
cbwitbau ddim trngaredd yn y dydd bwnw. Yn eicb boll 
weitbredoedd, gofelwcb am fod yn syml ac yn ddiragritb ) gaa 
amcanii yji y cwbl, at ogoniant eich Harglwydd, a thys- 
tjolaetbu eich cariad tu ag ato, ac ufaddbau Vw orcbymynion. 
Gadeweb i*r rbagrithwyr, y rhai sydd yo derbyn eu gwobr, 
gyboeddi bob un ei rinwedd ei bun> ac udganii pan wnelont 
elusen. Yspryd gwaci ac angbrist'oogaidd y-dyw yr un na 
fedr gael boddlonrwydd mewn gweitbred dda oddieithr iddi 
gael ei gwneyd yii gyhoedd ger bron ereill : maejn gwbl an* 
rhyglyddiis i ddyn « io yn credu y daw yr udgorn diweddaf i 
alw ynghyd yr boll fydj a pber eu bron, y Barnwr eibon a, 
gyhoedda y gweithredoedd a fydd yn wirioneddol dda, er 
mor ddirgel bynag y byddont wc^li eu cyiflawni. Byddwch 
fyw mewn dysgywyliad crediniol am dclyfodiad yr Arglwydd. 
Bydded eicb Iwyiiau yn wastad wedi eu gwregysu, a^cb can* 
w^llau yn uleu : fel pan ddalo, pa un bynag ai yn nydd olaf 
eicti bywyd, ai yn nydd olaf y byd, y gallocb ddywcdyd 
mewn llawenydd^ *' Wele^^ dyma ein Duw ni, gobeitliiasoia 
ynddo/' 



d by Google 



t 370 ] 

PEN V. 

TRYHNAS NBFOEDD. • 

Math. xxv. 34. ' ^ 

Yna y difwedy Breninwrthy rhni ar ei ddhheuldw, Deuwck, 
cfiwi Jendigedigion fy Nhad, elifeddwch y deyrnas a ba^ 
roi'owyd i chtvi er seiliad y byd. 

Gwedi llefarii am y farn gyffredinol oddhvrth y gjyfran yma 
o'r jsgrythyr ; rhan ft ba un ycfy w y testun presennol 5 a 
cjian fy mod i lefaru am dragywyddo! ddedwyddwch y saint, 
a thra^ywyddol drueni yr aniiuwiol, oddiwrth y gwahanol 
ddedryd a gyhoeddir arnvnt yn y dydd ma.wr; mi a*u cyiq* 
roeraf yn y drefn yr ydym yn en cael wedi eu rhoddi o'rj 
blacn J a byny yn hytrach, o herwydd fod dyfarniad y rhai 
cyfiawn yn cael ei cbyhoeddi yn gyntat, ac felly yn caej 
dechreu ei chyflawni yn gyntafj er fe qllai yr bollol gyflawnif 
y Hail cyn i bon gael ei cbwbl orpben. 

Mae geiiiati y testun yn cynnwys yddyParniad orfoJeddus el 
bun, yngbyd k hanesiql arweiniad i mewn iddi, yr hqn sydtl 
vn adrodd i ni pa fodd y cyhoedda y Barnwr y ddedryd ; y 
Brf nin, lesn Grist j y pleidiau iiwcb ben y rbai y cyboeddir, 
sef y ibai ar ei ddeheulaw ; a'r ainser, sef p^.n fyddo y prawf 
drosadd. Am y petbau byn, ipi a lefarais eisioes. Y ddv- 
farniad ei bun ydym yn awr i*\v* bystyried ^ '• Deuwch cbwi 
fendigedigion fy Nhad," he Sefwcb yn ol, O cbwychwi 
€ifr aftan ; ewcb o'r ffordd, bob enaid diadgenedledig, na 
unwyd a Clirist : ntd i cbwi y mae byn. Deuwcb cbwi, () 
saint y rbai a symiidwyd o'u cyflwr natur, i gyflwr o ras ; 
gwelwcbymri y cyflwr o ogoniant yn eicb dys^wyl. Mse 
J^rtgoniant wecii ei ddodi i lawr i" ni mewn geirrau a sillafau ; 
drych, yn mb.i un y gellwcb welcd eicli tragywyddol dded- 
^vyddwcb ; c>n!lun, neu ddarluniad o dy Tad Crist, lie y mae 
llawer o drigfanau. 

Mae y ddyfarniad ognneddus bon yn cynnwys dati betb : 
(I.) y ded\v>ddwcb cydawn a bennodir i'r «ain^ sef j^ deyr^ 



d by Google 



Teyrms Nefoedd. 3? 1 

fifis, (2 ) Eu (lerbyniad rhwysg-fawr iddi^ ** Deuwcb chwi 
fehdigedigion fy Nhad, ttifeddwcb/* &c. Yn gyntaf, Mae 
eu cyflawn ' dded\%ydd\Nch yn de^rii^s. Teyrnas yw lichufion 
b)doI wynfyd 3-^aid oes dim ar y ddaear yn fwy na theyrnas : 
am hyny y mtte cuddiedig bwys gogoniant y nef yn cael ei 
ddal allan I ni dan gyffelybiaetli teyrnas. Ond nid teyrnas gy* 
ffredin ydyw bon, y deyrnus >dywj teyrnas nefo^dd, yii 
rbageri ar boll deyrnasoedd y ddaear mewn gogoniant, an* 
rbydedd, buddioldeb, a dyddanwcb^ yn anfeidrol fwy nag y 
maent bwy yn rbagori ar gyflwr isel a distadl y cardotyn yn 
ei fratiau ar y domen. Tn ail, Gwelwn yma dderbyn'ud 
rbwysg-fawr y saint iV teyrnas bono^ " Deuwcb cbwi, 
elifeddwcb y deyrnas," Yngwydd angylson, dynion a diaQiaid, 
niaent yn cael eu gwisgo a breninoliaetb^ a*u bucbel urdd- 
freinio ger bron yr boll fyd, gan lesu Grist^ etifedd pob petb^. 
gan yr bwn y mae pob' awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. 
Mae eu bawl Tr deyrnas yn cael ei arddelw a*i gydnabud yn 
arbenig ! Maent yn cael eu derby n iddi fel etifeddion d.bet« 
rus o*r deyrnas^ \yf fueddiannu drwy dreftadaStb neu gotlbren, 
fel y mae y gair yn priodol arwyddoc4u ; oblegid> gynt, wrth 
^oelbren y rbenid «lifeddiaetbau, megys Canaan i Israel, cyn-^ 
tafanedig I)uw, fel eu gelvvid, Ecsod. iv. 22. Ac oblegid 
mai teyrnas y Tad yw bou, y maent hwy yn cael eu cyd* 
iiibod yn gyhoeddus at eu derbyiiiad iddi, megys bendiged- 
Jgion Tad Crist y yr bon fendith a i-oddwyd iddynt ymbell cyn 
byn, eitbr yaawr bi a gyboeddir ac a gddai'nbeir iddynt gan 
y Cyfryngwi", yii enw ei JDad. Gellir sylwi nad yw efe yn 
dyweyo, chwi fendigedigion y Tad, ond cbwi fendi?edigioQ 
fy Nbadj i ddangos i ni, fod pob benditb yn deilTiaw i ni 
oddiwrtb y Tad, ffynon y benditbiori, fel y mae efe yn Dduw 
ac yn Dad ein Harglwydd lesu Grist, drwy yr bwn y*n ben- 
ditbir, Epb. i 3. Ac, yn olal; fe'u derbynir iV deyrnas bon, 
ft'l un.wedi ei pbarotoi iddynt er seiliad y byd, yn nbragy- 
wyddol fwriad Duw, cyn eu bod bwynt, nac un o bonynt ; 
fel y caflfo yr boll fyd weled mai dawn Duw yw bywyd 
tragywyddol. 

AtHRAWIAETH. 

Fe wnexr y Saint yn gtcbl ddedwydd yn y meddiaiit 
Deyrnas Nefoedd* 

Yma mi a ystyriaf ddaa beth : (I.) Natur y deyrnas boD; 



d by Google 



3?e Tifrnai Ntfifedd. 

(2.) Derbynitfd y saint iddl. Ac yna mi a dynaf rar casgh 
iadaa ymarferol oddiwrtby cyfan. 

Yv GTiTTAF, Am nator teyrnas nefoedd, nid yw eia gwy« 
bodacftk ni am dani otid' aumiierffaitb iawn ; canys, ** Ni 
wetodd lly^d* ac ni cblywodd dust, ac ni dtiaetb i gaJoo dyii, 
y patbttu a ddarpnTodd Duw i*r rbiii a*i carant ef. r Cdr. it 9. 
Megys yr arfer rbitm dUysgu cu plant bycbain drvry gjjkljh^ 
iaetbau cyunefln. am y petbau na bydrfo gaoddynt &wy> heb 
byny, fav^ o amg}rflfreJ ; felfy eiu 0unrdaionus, gnn ysCyried 
ein gwendrd, a vretodd yn dda ddkrlimio dtedwyd^lvrch y oef 
r nr, drwy gyffielybiaetbair wedi ett cymmerycf oddiwrtft betbaa 
daearol, arddercbog yngolwg dynton ; o herwydd y byddai 
datguddfadifu noetb o ogoniant nefbl^ wedl.eir dltosg oddiwrth 
gyffeljrbiaetbau daearol^ yn cby ddy^cbier fir Hygatd gweiniaid 
til, a> fri a ddyrysem yn yr olvrg arnynr. tjdn ftyny yh 
awT, nts gall on ond* srarad fel |i(enCyn am y petbau hyny« y^^ 
rhaf a ddadg«ddfa > dydd yn amlwg. 

Mae cyfl'>^ gogoniant yn caet ei ddarfunio dan gyfitdylkiaeth 
teyrnas f teyrnas, ymhiitb dynion, ydyw y peth y nwe inwyaf 
o dda bydbl yn ymgyfarfod. Vna y caiiF pob saut, fel breoiLS 
feddiannu teyroas. ByddhoU d^iliaid Crist yn freniheedd, poU 
l*n a*i goron arer ben, Eithr ni raid'rr brenin mavirr mor dSbsg 
m fVenindt>d| ond caiffei bolt blant gytigyfrandgi 0*1 deyrnaa eli 

L RbodcKr galhi ac avrdtirdM breninol . i> satnl. Nid 
titlau gweigion- y mae ein Harglwydd yn en rboddl i*w rai 
aikwyl ; efe a'o gwna yn freninoedd yn win tJjfdd llywod- 
raetb y safnt yn llywodrae.b yn rbagori ymheil aron y penaetll 
ttiwyaf 9 f\i erioed ar y ddaear. Byddaat yn feistrfaiti boUoI 
ar becbod, yr bwn a rii unvraith yn fehtr amynC bwy. Bydd 
ganddyut lywodraech botlol ar eu bysprydoeitcf eu banain : a 
cbwbl awdurdod ar eu serchfadan a^n Cueddiadbu, y rbai sydd 
yn Rwr ytt peri iddynt gymmaint flihd^r t fe gaiflTgvrrerddyii 
teffysgus sercbiadau Uygredrg el ddysti-ywio' aui byth o'r 
deyraas bono, fel nad atto roddl iddynt y biinder Ifeiaf mwyach. 
Cant awdardod ar y cenedtoedd; y rbai dnnawiol-o bdb cenedt^ 
*' a'u Ily wodraetbu k gwTalen baiarn," Dad- ii. U(% V- Yf 
boll fydo annuwiolton a ddtyttfl' o'U btaen ; a Satan a sethrir 
dan eu traed, Rbuf. :svi. W* Ni ddicbon efe bytb eu- budo ft 
tbemtasiwn mwyacb : ond efe a farnir gadddynt $ ac.yn ed 
gwydda fwrir . yogbyd a'r getbem wrtbodedig, i>!fyn o dftn A 
brwmstan. Felly y Ily wodraettiant at en gortbryrawyr. Wcdf 
^midRichiiliafddyiiKlrecli f i^# » cImI f fuddn^afctbj 



d by Google 



Jrwyddion Brenindod. 373 

Crist a'u croesawa fel } darfii losuah A*i gadpeniaid, gau b&rj 
iddyut ** nesftu, a gosod eu traed ar ydklfati y breivinoedd," 
los. X. 24. 

11. Hwy a gant arwyddioo brenindod. Yn orsedd, Crbt 
a rydd iddynt eistedd gyd ag ef ar el orsedd-faingc, D».d. ui* 
21. Hwy a dderchefir i*r anrby^dd a'r ui*d<ias U4;baf a^ a 
ddicbon fod Iddynt ; ac a gant ei fwyvb&u yn dragywyddol 
mewn llonyddwch diderfysg a didertyn, u ol yr hoU dceigU 
iadaii y maent yn eu cyfarfod yn y byd^ ar y ffordd i*r oriseSd. 
Yngoron, hwy a gant anniflaoedi^ guron y gogoaiaut, I Pedr 
V. 4- Nid coron o ilodau, fel y bydd weithiau gan ddeiliaid^ 
cwncwerwyr, neu fuddugoJiaethwyr : y cyfry w goronaii a 
v^y want yn ebi-wydd j ond eu coron hwy ni wy wa bytb. Nid 
coron oaur ie\ y rbai a wisga breuinoedd daearo); c^oys 
byd yn nod corunau o aur a anurddir yu fynycb, vlq M j 
goreu, nis gallant wn^yd y rbai a*u gwisgont yn ddodwycid, 
Eitbr coron o ogouiani a fydd. Mae coron gogoniant yn 
goron hywyd, (Dad. il. 10.) bywyd diddiwedd : coron n^ 
gall angau bytb wngyd iddi syrtbi^ oddi aA) ben un. Rbaid 
mai coron l)arb&u8 ydyw^ o berivydd mai coron cyfiawqidejc 
yw, 2 Tim iv. 8. Hi a bwrcaswyd iddynt ft cby6awiid.er 
Crist, yr hwn « gyfrifir iddynt j a bwy a barotoir iddi drwy 
gyifiawnder egwyddorol: cyfi»wnder neu fiyddloodeb Pu«^ 
sydd yn ei sicrhin iddynt. Yn deyrnwi'alen, bwy a gant 
wialen haiarn, (Pad. ii. 27) arswyduj i*r boll fyd drygioQUSj^ 
a cbleildyf tetyd, " cleddyf dau-finiog yn eu dwylaw* j 
wneuthur dial ar y cepedloedd, a cbosp ar y bobloedd, psf 1. 
cxiix. 6, 7* Hwy a gant wisjgoedd breuinol. Gwi$goed4 
^wynion ydyw y gwlsgoedd breninol yn y deyrn^s bpn, V^A* 
§i. 4. '* Hwy « rodlant gydft m\ n^ewn dillad gwynioi\." AV 
Irbai byn sydd, mewn modd neillduol, yn dangos gogoniuot 
unnimadwy cyflwi y saint yn y nefoedd. 

Mae yr Arglwydd wedi gweled bod yn dda ddarlunio^QgQji^ 
aant cyHwr y saint, dan y gyfFelybiaetb o gael ^li gwisg^ 
mewn dillad gwynlon. Fe addewir i'r gorcbfygwr ^ |»^1 m 
wisgo mewD dilUd gwynioo/* Dad. iii. 5. Mae jr benqri$ii4 
oddiamgylcb yr orsedd wedi eu '* gwisgo o^ewn dillad gwyo^ 
Ion,** pen. iy. 4. AV dyxfa ger bron yr orsedd sydd ^edji 
«*• eu gwiago mewn gynau • gwynlon,*' pen. vii, g. «* wftdi 
eu gwigo mewo gynau gwynion,*' adn. 19. *' wedi eu 
cannu yngwaed yr Oen,** ^dn. 14. Tr wyf yn ^yf^ddef j^^i 
at gyflwf y saint ar y ddaear y mae y ddwy adnod olaf va 
Go 



d by Google 



3/4 Gwisgoedd gwynion. 

cyfejrio : etto roae yr yroad rod (lion wedi en benthyca ocfJi- 
wrth gy6wr yr eglwys yii y nefoedd. Pob gwisgoedd^ a clwir 
yn brtotlol felly, ydynt arwydduodau pechod a chywilydd^ ac 
fe*u dodir heibio gaa y saint, pan ddeiout i*vv cyflwr o ogou* 
iant. Eitbr ped ystyriem ar ba acblysuron yr arferid cu 
gwisgo, Di a gacin welcd llawer o*r uefoedd ynddyiit. 

Yn gyntaf, Y Rhufeiuiaid, pan y rbyddh&ent eu caetL- 

weision, a roddent iddynt wisgoedd gwynion, fel arwydclnodaa 

o'u rbyddbftd. Fflly y saint y dydd hwnw, a wisgant eu 

dillad gwynion j canys bwnw fydd diwrnod ** rhyddid 

gogoniant plant Duw," (RImf. vlii. 21 ), *' dydd prynedig- 

aeth eu coipb/' adn. 23. ni cbant rawyacb weled t^ y caetb- 

iwed, na gorwedd mwyacb ymhtitb y crocbanau. <Js cy- 

tebarwn gyflwr y saint ar y ddaeara cbyfiwr y rbai drygionus, 

y diae yn wir yn gyflwr o ryddid ; pan nad yw y llall ond ^ 

cyflwr o gaetbiwed : ond mewn cymbariaetli ^*u cyflwr yn y 

nefoedd, nid yw cyfltvr y saint ar y ddaear ond caetbiwed. 

Y mae sant ar y ddaear yn wir yn dywysog ieuangc, ac yn 

^Ifedd y goron j a gellir dy weyd mai, * R*oy^n gweini, y w ei 

arwydd-aif (motto) ; canys *' tros gymmaint o amser ng y 

mae yn facbgen, nid oes dim rbagor rbyngddo a gwas, er ei 

fod yn arglwydd ar y cwhl/' Gal. iv. 1 . betb yw giuddfanau 

y sarnt, y gorcbwylion » wael a swga sydd ganddynt weicbiau 

mewn Haw, y dillad budron aibarpiog y maent yn eu gwisgo, 

on'd cynnifer o arwyddnodau o'r caetbiwed cymbarol hwn? 

Ond ar y dydd y daw y saint i feddia^nt o*r goron, hwy a 

clderbyni ait en cyflawn ryddid, ac ni wasanaetbant. mwyacb. 

Hwy a gwbl rydd!\eir oddiwrth bechod, y gwaetbaf o bob 

drygan, ynddo ei bun, ac yn eu bofnuu hwythau : riior fawr, 

ynte, f^dd y ibyddid livvnw, pan y dywedir am yr Aipbtiaid y 

Thai y maent yn en gweled heddyw, na cbant eu gweled bytb 

ondhyny? Byddant yn rhydd oddiwrth bob temtasiwa i 

becbii : ni ddicbon Satan na'i ofiFerynau mo'u cyrbaeddyd 

i'w teratio mv^y. Yna y rhoddir c»fldwn attebiad i'r wed«li 

h6no a fynych erfynias^nt, " Nac arwain ni i brofedigaetb.'' 

Ni ddicbon un sarph wenwyuig ddyfod i*r J)arddwys fry ^ yno 

-nis gc!!ir gosod na bocnyn na mag! i ddal traed y saint; 

gallant yno rodio yn ddi.irsw)d, canys ni byddant mewn 

perygi -, nid oes yno na ffau llewod na niynydd llewpardiaid, 

yn n}<^vlad yr addewid. le, fe eu gosodir allan o gyrhaedd y 

posiblrwydd i bechu, canys byddant wedi.eu sefydiu mewu 

rbrnwedd. Yna y perffeitbir rhyddid eu bewyllys, i fod bytb 



d by Google 



Gwisgoedd gwpiion, 3/5 

yn sefjiHog mewn daioni yn anghyfnewidiol. A hwy a 
ryddheir oddiwrib holl effeithiau pccbod : " Marwolaeth ni 
byd«l mn-yach, ni tbnstwch na llefairi, na pboen ni bydd 
mwyach," Dad. xxi. 4. Pa deyrnas sydd debyg i bon ? Mae 
angau yn awr yn medni rayned Vr palas, mor bawsed ag i*r 
b wthyn : mae gofid yn llenwi calon yr b^n sydd yn gwisgo coron 
ar ei ben : nid yw gwisgoedd breninol yn ddim aniddlflT} niad 
rbag poen, ac wylo o berwydd poen. Ond ni fydd dim 
trallod yn y nefodd. Fob gwaradwydd a ddiliiir ac 
ni ddifera deigryn dros eu gru^ldiau, mwy. Ni cbwynant 
mwyacb eu bod yn cael eu gadae! ; ni chuddia yr Arglwydd 
bytb ei wyneb oddiwrthynt ; eitbr baul cyfiawnder a dywyna 
arnynt yn eilbaf ei ddyscleirdeb, nes cbwabi pob cymylau, a 
rhoddi iddynt ddydd g»vastadol, beb un gradd o dywyllwch 
bytb. Diluw o ddigofaint, ar o! y'daran arswydus oddiar yr 
orsetid, a >sguba y rbai drygiorus ymaitb oddir ger bron y 
frawdle, i lyn o d&n : eitbr yn gyntaf fe ddygir y ?aint, fel 
Noab, i'r arcb o gyrbaedd y niwed. 

Yn ail, Arferid gwisgoedd gwynion fel arwyddlon o bur- 
deb. Am hyny y mae " gwraig yr Ocn wedi ei gwisgo ft 
lltain main giSn 9 dysglaer," Dad. xix. 8- A'r rbai sydd yn 
sefyU ger bron yr orsedd-faingc, " a olchasaut eu gynau, ac 
a'u cannasant yngwaed yr Ocn," prn. vii. 14. Yna y saint 
a wisgant wisgoedd o berffaitb buideb, ac a ddyscleiriant 
mewn s>*ncteiddrxvydd difrycbau, fel yr baul yn ei neitb, beb 
y cwmwl lleiaf i attal ei lewyrch. Cwbl ddiniweidrwydd a 
adferir iddynt y pryd hwnw, a pbob yinddan^osiad o becbod 
a ddeoHr yn mbell o'r deyrnas bono. Mae euogrwydd pecbod 
a'i allu llywodraethol, yn y byd hwn, wedi eu cymmeryd or 
saint J *'* ond y mae pecbod yn trigo ynddynt, Rbuf. vii. 20. 
Kithr yno, ni bydd pecbod ynddynt mwy : llvvyr lanheir 
hwynt oddiwrtb lygredigaeth : fe ddiwreiddir gwreiddyn 
cbwerwcdd, ac ni adewir y gweddill lleiaf o bono yn bl yn eii 
beneidiau ; fe fycUl eu natur yn hollol F)ur a dibecbod. Ni 
bydd dim tywyllwcb yn eu meddwl; ond fe fv('d deall pob 
un o'r saint/ pan ydelont i'r deyrnas bono, fel pellcn i>ur o 
olenni digymniysg. Ni bydd yno y gwrthwyncbiad lleinf i'r 
livn sydd (Ida, na'r tueddiad lleiaf at ddrwg, yn en bewyllys- 
iau : eithr bwy a ddygir i berffaith gyHffurfi^d 3g ewyllys 
Puw ; fe eu bendiihir a pburdeb angylaidd, aca^u sefydh'r 
ynddo. Ni bydd eu sercbiadau yn agored i'r anbwyl naV 
Gq 2 



d by Google 



^76 Gwisgoedd gwpni^n, 

•nnbrefn Heiftf : ac ni hydd arnjmt dilim Uu£ur Vw cadw yo 
cu lie : I1W7 a g;ant y Fatb gyflawnder o burdeb, nas dicbon 
iddynt ci goUi bytb. i^yddanC mor bur o<ldiwrtb sotbach 
cUearol. fel na bydd mwyacb yiiddynt tawr diia Aod y oef- 
oedd. Pe byddtti yn l>osibl eu gosod dracbe^i ymhiitU gwrth- 
ddrychau hudoliucthus hyd llygredij^, bwy a rodieat yo eii 
plitb bcb (yvy o balo^iad nag a gaiff baul pan y tywyno ar y 
donien ; oeu a gafudd yr angylion yoglianol Sodom. Yoa y 
perffeitbir eu grasau ; ac y dileir yr boll anniberffeithrwydd 
sydd yn awr yn f^Iyuu wrthynt. Ni bydd dim acbos cwyoo 
mwytcb obl«gid g^^endid j^ias ; ni bydd un yn y deyrftaa bono 
yn acbvyiv o beiAvydd calon ddrwg, neu natur lygredig- 
'* NId amlygwyd etto betb a fyddway eitbf pan jmddangoflo 
c/e, byddwn gyfleiyb idclo*' 1 loan iii. 2. 

Tn drydtfidd, Yiublith yr luddewon, byddai y rbai a geis- 
ient y swydd offeiriailol, givedi eu piofi, a cbael eubodo'r^ 
bad oflfeiriadol* ac yu ddi^naf, yn cael eagwbgoft gwiagoedd 
gwynion, a*u rbestru ymysg yr offeiriaid. Mae yn debygol 
mai at byn y cyfairir yn Dad. iii. 5, •' Yb bwa aydd yn 
gorcbfygu, bwnw a wisgir mewn rlillaxi g(vyjioD>| ac: si 
ddikaJf ei enw ef aHan o lyfr y bywyd.** Feliy aid braainoedd 
yn unig a fydd y saint, eitbr offeiriaid be£yd« caaya '' breoiool 
offeiriadaetb*' ydynt, 1 Pedr. ii. 9. Uwy a fyddaot yn 
offeiriaid ar en gorsedd-f^iogciaiu Cafwyd allao ya gj^fnitb* 
loa eu bod yn b^nu o Arcb^offdriad niawr aa cyfias, 
Wfdl eu cenedlu o bonoef drwy ei YtpiydrO bad aaiilyg;Fe4ig y 
gak» ac yn ddianaf : felly gan fod eu prawf wadi paaio, fe ea 
derbynir i*r demi fry, fel y trigont yn nb| yr Argl'w^dd bytk 
Nid oes ar y ddae»r ddim y a fwy ardderehog n« t^yr naa*^ dini 
yn fwy parchedig nag ol&iriadaetli^; ac y mae pob u» oY 
ddau yn cv<i-gyfarfod yngbyflwr gogoneddus y saint. Cyn- 
Dulleidta y ihai cyntafitnedig. (Ueb. xii. 23.) eiddo y rbai yw 
yr offeiriadaetb, a'l gyfran ddwbt, pan yrnddangasao^ yn eu 
gwisgoedd gwyiiion o ogonlant, Wy a fyddant yn gyn. 
nuileidfa barcbedig ac arddercbog. Y dydd bwnw a ddeagys 
mai bwynt hwy yw y rbai a ddawi^iwyd allan o blith h€>U 
Iwytbau *r ddaear, i fod yn Agm aUo efi^ ac i fyaed i aiewn 
iV deinl ei, Ite i'w gyssegr ef. Yr offeiriadaeth a ddechreuwyd 
' ar y ddaear» a berffeitlMr tra y byddunt ya offryjnu alterth 
jnoliant > Dduw ac i'r Oen, yn oes ocsoedd* Ni rodd\vyd 
Kkiynt eu cyfran ar y ddaear, gydA 'r Uwytbau ereill ; oiid 
yr Arglwydd ei bun oedd eu rban, ac a fytld p. rban dd^b^ 
iddynt am byth bythoedd, 



d by Google 



GwUgoedd gwynion, 3?? 

Yn hedwenjddj Arf'prent wis^o (fillatJ gwynion mewn aimer 
I)u fhigoliaeth J at \r hvn liefVd yr ymddengrys fod cyfeiiind 
yh Dad. iii. 5, " Yr hwn 8y^d yn gorchfye:u, hwnw a wisgir 
mewn dHlarf gwynion.'* A pheth y\v y nefoedd oml budd*^g• 
oliaeth dragywy<ldol ? Nid oes neb yn myned yno, ond y, 
rbarsydd yn ymladd, ac yn gorcbfygu hefyd. Er i wind 
Canaan gael ei rh'oddi i'r Israeliaid yn eriteddiaeth, etto bii 
orfod iddynt ei gorcsgyn cyn ei meddiannu. ■ Mae y saint^ 
tra yn yTiyd bwn, ar faes y gwaed, yn fynycb mewn diUad 
eocbion, diflad wedi eu taenellu ^ gwaed: ond mae y.dydd. 
yn nes^u pan y cant aefyll o flaen yr orsedd, a cber bron yr 
Oen, wedi eii gwisgo mewn diUad gwypion, a phalmwydd. ya 
eu dwylaw, (Dad. vii. p.) wedi ennill cyflawn fuddugoliaeth 
ar eu boll elynion. Arferid y pa]mw}dd fel aiwydd Uuddug- 
oliaetb, oblegid pan wesgir y prenbwaw i btwr d. pb'^ysaUy 
nid yw yn camti; eitbr yn byiracb.yn tyfuyn imionacb- Ac 
yr oedd pahiiwydd wedi eu cerfio ar ddrysau y sancteiddiolaf, 
(1 Bren. vi. 32.) yr bwn oe<id gysgod aibenig o'r nefoedd, Q 
berwydd mai i'r nefoedd y derbynir y SHint fel gorcbfygwyr. 

Gwelwcb iawenydd a tbangoefedd y .saint yn eu gwisgoedd 
gwynion. Y llawenydd a gaffer oddiar olwgar beryglon wedi 
pasio, ac ar gyfoeth ac anrbydedd a ennillwyd trwy berygl 
bywj^, sydd fwyaf byfryd gan y galon ; a byn fydd rban o 
dragy wy<idol ddedwyddwoh y eaint, yr byn ni allasai fod yn 
nefoedd Adda a*t hiliogaetb ddibecbod, pe buasai efe yn 
sefyll. Diamxneu nad angbofta y saint yn y nef y dirmyg a 
gpawsant yn y byd : fe fydd er gogoniant Duw idilynt ei 
gofio^ ac hefyd yn ddercbafiad i'w. llawenydd. Brenin ^>i«ily,. 
yr hwn o ran el enedigaeth ydoedd.fab-i grochenydd, a ymddyg 
yn ddoetb^ pan y mynai iV fwrdd.gael ci weini k llestri 
priddion ; yr byn ni aliai lai na pberi melysdra i'w brydiau». 
na wyddai etifedd genedigol y gorou ddim am dauo. A 
ddicbon bwyd fod.mor felys i neb ag i*r dyn newynog ? neu a 
ddtcbon neb gael y fatb flas ar lawnder a*r sawl a bcofudd 
gyfyngdra a |)br4nder ? Po m\i:yaf p anbawsderau yr elo j 
saint drwyddynt ar eu ffordd i'r nefoedd, melysat fydd y Ug 
iddynt pan ddelont yno. Fob ergyd llivyddiaonus a rofsant. 
yn eu rbyfel ysprydol, a fyddant megys cynnifer o enaau yng* , 
boron en gogoniant. Fob buddagoliaetb a ennilla^ant ar 
beobod, ar Satan, a'r byd, a gyfyd eu llawenydd buddugol- 
iaetbus- yn uwcji. Coffa'r groes a. felysaV,goron.: ac ad^. 
gofio eu taith trwy'r anialwcb, a cbwanega byfrydwcb ft^r^ 



d by Google 



a7t Qtmk$faml4 gwfffHtm. 

•Any fry I %vrtb roilio yim, 4«ir i'w €of ydydd f rlioMliaaane 
Ml yf faaol. 

Aojn Mr» pan y nnmil ynymdteigQS^yn fiiddiigoliactbiM 
■wwn* giyw f Dwi t t giryaion^ y mae yn jirwydd eti iMni wciU 
«yrlMi«d<lyil h«Mif oh anrhydccUia j y ey fry w hoddwf ek nas^^Ali en 
gelytti«ii>mo*i.ftion)'dda mwyack. FeUy ybydd pob pelh pertk^ 
ynol i*w tefyUfa ilwriaathua ya cael ei dilodi bctlMo. Kb^ir 
y cMdyf » Uwr ; ae ymaBmit yn nbtn yr ytgriSenyM btiatt. % 
goib ei gMydd tf, (nrwy yr b^o y gorcfafygaaaot. Ordio^ 
Sadau eyliMdfii pregatku, cyoMOo, • dd«d)r bcibio yn an* 
rfayfMdu»| nid oet d«iiil yna, Dad. xaii %%^ Fe fit y rbat 

Sn yo lelyt iddynt; eitbr wedt yrd yv ynideitbwyr i gycl 
r^f, l» gtMif pok Hetty a beroteitid i*w cvoosawi ar y*6^d<l ; 
diffoddlip y eanwyUau pan gyfudo yr haul ; fa dyoi<* ir la wr y 
(abemaol » arfariry^ yn yr anialwcb, pan diM y deml 
ogoneddiis i gyoMneryd ci b. Ll«ver • did^kdawyikiau y 
•amt a ddodir beibio* y pryd bwow*; Megys y dyrj g^^^^ 
flbn o^ \wm, part ddelo i ban ei dftkb* Yna y troiv g;mmMio^ 
yn g^odfoal ^ a ckaa ma bydd dbo pocbaiil ir*w gyf^d^kf. nw 
•ng fceqjott i*^if dkr.aU»$ cyMdafiad aa erfyniad a lyng^cir i 
f^nu gas dkifolcbg»arwth tragywyddal. Ki bydcf diQr g^lant. 
yn y Bef\oedei : ba«iaBaia maiao' dfagraji, daetk yc aoiaar i 
Mi mewa garfoladd, *** ac ^e 9y«b fiew yoKiit^ bob* deigr 
ocMiwrtb eu Hygai«l**^ D«d» xxi. ^ Ni bydil ctaiat» mar- 
waidtfib peckod y ae ai rai4 wHik bMAaa-ynaikoyedL Nid 
rbald* iddynt w^ried mwyaeb | hfM y paaygi dnaaadd. Am-^ 
yneddiffdd we«i eael e» phoffaitbi waitb^. ac ni byddr^akos 
ain danf yncu Ffyddi a daoLp yn» akaigi^ m gabaith> a. lyngcia* ya 
y Dietrabrofiad) a abyflawn fvyah^ Byddi yrkiU nrrtb^ 
i^feNyr wedf ca ewbl^ ddaroatwit^^ a>> aaint » eiatalilBOA y« 
eamfrytb ar e«> goMadcMaingtiaa : ac-ft% y byddtaoedik mo^ 
benibeNKel yn aaMt* y rbyM yspvydalv a aJiyagir yit. rbtjidc^ 
a hwy a gyaoaKant en bacbbigoAiaetii iae«n> cyftiiinii hedd wvb^ 
Vnehf, Chvi5geedd> gwyaioa a aritrid ar ^diiiaui9«rylK 
ibn^ yn arwydd- o law«nydd. Ac feHy y g«ii»gir f aaini 
newn gwisgoedd^ffwywea y cauyabwy aigadMvaa^dra^wyd<kA 
Subbtttb i*r AvpwyM, Hth* i^i 9. *^ ¥ nia» gaq kjpy 
09fibs»y9^ (toeu gadi»a4 sabbaab> eito y»qH'»b(]bl JEMiMr«" 
Y Sabbfttb, yngbyl>ri# y tain^, y*^ bwainat dyAdianif. % 
hwf tt gant sabbatbyddiiia^^ gwasc^ibt ynnUrynM&aefiiaddtji 
ac feRy byddau dittwyn- vryoiGsa bo6i amsea. tt^y fa gaaft. 
efpbwysdra trggy i i tyib te tv a. iWiva^di ^ttimptxti taagpi: wUt 



dbyGoogy 



Gwifgaedd gwynion, d7S 

gorjilnfrysle yw y nefoedd, He y gull dynion gy»gu tnij:ywyd<U 
oldeb beibio j (yno ai orpb-wysaat na dydd na. uo8 ;> wid eu 
gw^Ub-yw eu gor|>bwj8dr» a'u badfywiad gwastai(ol,.a llafur 
a blinder m hydd yno. Maeut yno yu gorpbwys. >n Nuw, yr 
b.wn vw c&^^ol-bwyot r u heneidiau. Yiia y deaant o hyd i 
gyflawnder nieu ddi^^onolrwydd eu boll ddymiiniadau ; gan 
gael Uhwb fwyiibad o Dduw, a cbywuudeb diiwystr ag eK 
Dvma y n6d y niae yr enaid yii wastadol yn aneswytb nea el 
gyrbaedikyd ;, ond pan ei cyrbaeddf^r,. y iriae yn ymd'awelii ; 
cauys efe yw y nod eitbaf,. ac ni aU. yr enaid fyni-d yrohell- 
acb. Nl ditboi> ddi«uatr,. ewyilysio, lu dYUiiino dim yn 
rbagor ; ond yadd» ef y uae ya cael yr bvu sydd yn gyd^ 
fesurol ft'i ddyinii»iadau diderfyu. Dyma. ddyben dedwyddol 
boU lai'ur y saiiit ; inae eu liat'ur a*u gc>Mlau yn cynuyrchu 
gorpbwysikagorfoWdus. Y CaNieaid a fesurent vii dyddianr 
iiaturio4'giin rodcii y dydd yn gynta^a'r nos yn olaf ; ond yr 
luddewou a gyfrifent y nos yn gyelaf, a'r dydd ynolaf. Yr un. 
jSuniul y mee y i»bai drygiooJiis yn decbreu gydli dtwruod o, 
esmwytbdra a difyrwcb^ ond yn lUwedcUi gydS nos e dragy- 
wj^ddtfk boen a gofid ; eirbr y mae pobi Dduw yn. cael eu noa 
(UyaiUyd yn g^pUAlr, gwwK byny y daw eu. dydd o dragy* 
wydtlol orpbwysdra. Hyn a gjybwyllodd Abrabara, yo y 
ddauiiwg* wrib y gwp gd^utloif. yjiuffeim, Luc. ivi 25., ** tla 
ftfb 6(>i^ i t\ dderbyn d^ wynfyd. yn dy fywyil^ ac feliy La^ia* 
Tua.ei*ad%d| »« yaaw-r y dyddenir ef,. ac y poeuir f^ithau^•• 
l\h Us goCyn D(«b yn inba ie y inae teyrna^ y saidit ya 
sefylii. nid yu.ybydbwnj y mae uwwn gwlad welJv byny 
ydy^t. iMwneftd,. (Hab. xl, ib^)-; ftwltad well ua't orea, sydd 
YB y b^d hwivj. sef yf Ganaao. nafol. tir loiniajuie], ile nad 
Ota diin, ya eisAAJU i wueyd l4,apu«r\vydd y prcswylwyr yi» 
gyflafWn. Uyma *r wind diwdAsyild, )|i: bon a fcmHthiwyd & 
tbragywy^dni dyoiowr flicwytbUwi^ Ue y aaijc [^bi}jetb angr« 
benrb«t)diol a cbviiiwidaa er, byft^iAwcb, Yn/». j b^vj^y dyaion 
fwa^wftgyUem i, U eu poidwii &'r mamsMt cuddiedig^ (Dad., ii^ 
1.7 }u ^b ddUn trafferth i*w. gfisgJEit ; Hawnddigfrntr bwynt & 
ft wytbMv y wlad. ycburnatg^nt ei; fwvH heUy Uafiiy Iki^ 
I'm eynbaeddyd. Gwlad %» rawj^bfiui dydd g,waitadol», eany^ 
ni bydd.nos yno, Dad. xxi. 25. Mae tywyniad baut ya 
\«aajLadol, yn, pcyd/erthU' y vvhA. w«U. h>u0^ oad aid •f s yno. 
cUUmi gwr^ aaaymunpL Ni? w«Jic; un cwqmwI yno bytb '*■ 
eu^nid ^M a s^cbd«r y vc ;« mae 31 pcenaii. a. blannodd yr 
AB^w.V/ddy.n Wy^i^gifr Uaw aixmyM dy|poedd>, ao^ oi b}^d, 
arnynt bytb eisiau l^itbdra^ cauys bwy a gant eu diwallVi yn 



'^' ~ ^^^ilr^ 



380 YWldd. 

wastadol A'r Yspryil, drrj^ l?siiGrrst oildiwrth y TAd.l>yroa V 
wlad o ba un y d'«eth ein Hargjlwydd, ac i hon yr aeth cfe 
dracbefn; y wIho oedd gan yr boll batriarchiaid a'r proph- 
\rydi sanctaidd mown gohv^, tra ar y dd»tear; a tba a boo y 
niilwriodd yr boll saint a aethant o'n blaenaa ; ac iddi hi y 
nofiodd y mcrtbyrnn yn orfoleddus, drwy for o waed. Ar y 
ddaear yma y inae pererindod y saint ; a b6no yw y wlad lie 
cant orpliwysdra trapywyddol. 

IV^. Y ddinas ifieiiinol yw y ddinas fawr b6no, y 
lernsalem sanctaidd, a ddisgriftr yn belaeth yn Dad. xx?. 
10, byd ddiwedd 5 bennod. Y mne yn wir fod rhai difin- 
yddion dysgedig o r farn mai ar y ddaear yma y mae y ddinas 
hon ; ond y mae y pethau bynotaf yn y disgrifiad, yn yna- 
ddangos i mi yn fwy cyson ft barn y rbai sydd yn ein cyfeiria 
i ymofyn am dani mewn byd arall ) Caiff y saint deyrnasu 
yn y ddinas sydd a'i murian o jaspis, (adn. 11.) a syfleini ei 
muriau sydd wedi eu barddu k pbob rhyw faen gwerthfawr, 
"(acln 19.) a'i bSolydd o aur pur, (adn. 21.) telly y gosodir 
eu traed bwynt ar y peib y aiae pobl y byd fawn yn gosod eu 
calonau. Dyma y ddinas a barotdwyd iddynt gan Dduw, 
(Heb. xi. 16.) dinas ag iddi sylfeini, (adn. 10 ) dinas bar- 
liftus, (pen. xiii. 14 ) yr hon a saif yn flodeuog pan fyddo holl 
ddinasoedd y byd yn lludw; ac nid ysoogir pan y dadym- 
chwelir sylfeini y byd. Dinas ydyw na chyfnewid byth mo'i 
lihreswylwyr : ni symiidir un o honynt o honi byth ; catiys 
byvvyd ac anfarwoideb sydd yn teyrnasu yno, a marwolaetU 
nid aU fyned i mewn iddi. Fe'i bendithiwyd a thangnefedd 
pel ffaitb a pharb^us, yr. hyn nis «fl(myddir byth yn y mesur 
lleiaf Nis gall dim oddi allan ei baflonyddu, am byny ci 
pbyrth hi ni cbeuir ddim y dydd, ac ni bydd nos yno. Dad. 
xxl 25. Nis gflU dim oddifewn ei haflonyddu. Ni bydd 
dim eisiau llupiaeth yno, dim prinderj dim angbydfod rhwng 
y trigoUon. Beth bynag ywr amra^elion sydd rhwng y 
s^int yn bresennol, ni bydd yno ddira o 61 y g^vrtbflarawiadan 
oedd riiyngddynt gynt. Cariad at Dduw, ac at eu gilydd a 
berffeithir: a'r rhai byny o honynt sydd yn awr yn sefyil 
bellaf oddiwrth eu gilydd^ a ymgofleidiant yno yn orfoleddus 
ac yn hyfryd. 

V. Y palas breninol yw T^ Tad Crist, y'mha un y roae 
llawer o drigfatiau, loan xiv. 2. Yno y preswylia y saint 
byth. Dyma 'r ty a ddarparwyd i boll etifeddion gogoniant, 
byd yn nod i'r thai hyny o honynt ag sydd yn byw yn awf. * 



d by Google 



• r Palas breninoL SSI 

yn y bythod gwaelaf> neii yate heb le i roi eu penau i lawr. 
Yn gymmaint a bod ein Harglwydd yo- galw ei saiot i etU 
feddti teyrDBS, efea ddarpara iddynt d^ cyfattebol i*r urddas 
y mae yn ei ddodi arnynt. Bydd y nefoedd yn dj cyfieus^ 
Uelaeth» ac ardderchog i'r rbai y mats y brenin yn cbwennycb 
eu hanrbydeddii. Ni bu erioed d^ wedi eu brynu mor ddrud 
a bwn, scf pwrcas gwaed y Cyfryngwr; a dim ITai nis 
pwrca&ai iddynt : ni bu erioed gymmaint traffertb i gyfaddasu. 
preswylwyr i*w rboi m«wn ty. Yr oedd y saint wrth natur 
yn hotiol anghyf^ddas iV t^ bwn, ac ni allasai diwydrwydd 
n» niedrusrvrydd dynol eu gwneyd yn addas iddo. £itbi' y 
Tad a roddodd y preswylwyr bwriadol i*r Mab, i*w pryna 
ganddo : y Mab a daiodd y pridwertb drostynt^ sef ei wertb- 
Siwr waed ei bun ; fel, trwy ganiatSd cyfiawuder y galUr 
eu derbyn iV t^ : a*r Yspryd Glan sydd yn eu sancteiddio 
drwy ei rds, fe( y byd'dont yn gynrbwys i fyned lie na ddicboo. 
dim adan fy:ned i mewn. Ac nid rbyfedd, canys i balas y 
bcenin y maent yn myncd, (Psal. xiv. i^O ty y deyrnas, lU 
J gosododd eh ei orsedd ; ac yr aml^ga ei ogpoiaot, B&ewa. 
znoddr neillduoU tu hwat i ddiia a ddicboa dyHiou ei aiii« 
gyfiVed. 

VI. Paradwyt yw gardd y palas. '' Heddyw y bvddt 
gyda^mi yamberadwys^ '* eb ein Uiacbiwdwv wrtb' y Heidv 
adifeiriol. aa y groes, Luc xxiii;. 43. Mae'r neioedd yn barad* 
wyi lie y ceir pleser a by fry d web, lie y mae coed a dwfr j 
" Afon bur o ddwfry bywyd disglaer tcl' y grisial,. yn dyfbd 
allaa o orsedd- faingc Duw a*t Oen ^ ac o bob ta i'r albii y 
mae pren-y bywyd» yn dwjn deuddeg rbyw ffrwytb> bob mis. 
yn rboddi ei ffrwytb/* Dad. xxii. \,2. Mor ddeddw.y<Ui y 
gallasai Ad'fa ddiniweid fod ya y baradwys dda«arolv lie oad 
oedd dim yn eisiau tn ag at ei ddiwallu na*i ddifyru I £dea 
oedd y man byfrydaf o'r ddaear cyn ei ily|;ru, a pbaradwy* 
oedd y man byfrjdaf yn Eden : ond betb yw daear mewn. 
cymbaviaetb i*r nefoedd? Mae y saint pan eu gogonedder yo* 
•ael eadercbafu i'r baradwys nefol. Yno y cant aid yn unig, 
weledf'ond ** bwyta o bren y bywyd, yt bwn sydd yn ngbanoi 
paradwys Duw," Dad. ii; 7- Hwy a gant weled gogonianfe 
y Cyfrjngwr, a'u digonl ^'i ddaiopi. NL bydd yno un cleddy£ 
tanUydi gadw fibrddpren y bywyd; eitbr bwy a gant fwyta 
o bono wrtb eu dymiiaiad« a ayw yn dragy wydd. A bwy » 
gant yfed o afoa byfrydwcb^ (Psal xx^^i^ ^.) yr by^ydwcb 



d by Google 



3 82 7 rysorau hreninol, 

melysaf a phiiraf, yr hw'n sydd i'w gael yn nbir Immanuel, a 
nofio mewn m6r o hyfrydwch d'gymmysg yn oes oesoedd 

VI!. Hivy a gant rirjsorau breninol, ddigorr i gynnal yr 
urddas y'li derchafir iddo. Gan fod heolydd y ddiuas o aur 
pur, a*i deiiddeg porth o ddeuddeg perl; rhaid bod eu trysor 
yn rhagori ar aur a pberlau. Tra-jywyddol buys gogoniant 
ydyw, 2 Cor. iv. 17- O drysor gwertbfawi ! trysor na 
beneiddia, ac ni lygra gwyfyn na rhwd; trysor nas dicbon i 
neb ei ladrata oddiarnynt, Matb. vi. 20. Ni bu deyrnas 
erioed yn meddu y fatb drysorau gwertbfcuvr, naV farh am- 
rywiaerh trysorau : canys ** yr bwn sy yn gorchfygti a etif- 
cdda bob petb," Dad. xxi. /. Nid oes un drysorfa ary ddaear 
yn cynnwys pob pttb : pe cesglid bwy oil yngbyd yn un, fe 
fyddai Itawer mwy o betbau gvrertbfawr yn eisiau >n yr un 
bono, nag sydd i*w cael yno. Hyn gan byny yw trysor 
neiilduol y breninoedd byny a gant etifeddu teyrnas nefoedd. 
Ni bydd arnynt eisiau dim tu ag at cu gwneuthur yn bollol 
wrtb eu bodd. Y maent yn awr yn gyfoetbog mewn gobaitb; 
eitbr yno bydd'eu cyfoetb ganddynt mewn meddiant. Y mae 
pob petb yn eiddynt hwy yn awr o ran bawl : yno bydd pob 
peth" yn eiddynt mewn mwynbficl. — Gallant deitbio byth jn 
libit- Immanuel, ac ediycb ar ei gogoniant a'f cbyfoetb gyd&'r 
nieddwl boddbaol fod yr oil a welont yn eiddynt bwy. Mae yn' 
resyn fod y rbai*n yn medru bod yn anesuiwytb o eisiau petbau 
da y ddaeir bon, y rbai a allant fod yn sicr y cant etifeddu 
pob petb yn y diwedd. 

VIII. Eitbr ni bydd yno un teml o waitb 11a w, dim gwas- 
anaetbn Dnw yn gyfVyngedig drwy arferiad ordiubadan, fel 
yma ar y ddaear; etto, niae gan y deyrnas bon yr ** Arglwydd 
Dduw Hollaltuog ya deml iddi, a*r Oen yu* ei tbeml hi/* 
Dad. xxi. 22. Megys mai > deml bedd gogoniant gwlad 
Canaan, felly y deml fry fydti gogoniant y nefoedd. Fe gym- 
merir y saint i mewn yno fel breninol off'^iriaid, i drigo yn 
nhy yr Arglwydd byth : canys yno fe wna lesu Grist bob un 
o'i saint yn " golofn yn nbeml Dduw, ac allan uid ant 
mwyacb.'* Dad.' iii. 12, fel yr arferai yr oifeiriaid a'r Lefiaid 
fyned yn eu cylcboedd, allan o'r deml ddaearol. Yno y 
caiff y S'dnt gwraul y gogoniant, y dwyfol bresennoldeb, 
yngbyd fi'r cymundeb' mwyaf cyfeillgar a diruystr A l)uw r y!Ho 
y cant Fesu Grist, fel yr arcb wirioneddol, yn yr bon y ca?fJ'y 
gyfraith danllyd ei cbuddioo'ugolwj^am byth: a*rdt»igareildfa, 
oddiar yr bon ni anadlirdim ond tungnefedd trjigywyddol ac 
ewjrilys da tu ag atynt : y cerubiaid, sef cvmdeitbas angytioa 



d by Google 



Y Demi dr GymdeUhas. 38d 

sanctaiiW, y rhai a orydimant & hwy i dragywyddol ryfeddu 
dirgelwcb Crist : y canw^llbren aur a*i saith lusern, canyfl 
^ogoniaut Duw a'i goleua bi, a*i goleuiii bt >w*r Oen« Dad 
xxi. 23. Mae ullor yr aioj^l-dartb, yij eiiiolaerb Crist " yr 
hwn s>dd yii l»yw bob aiiiser i eiriol drostynt/* (Heb. vii, 25 ) 
yn wa^tadol yn ddiigos haeddeiligaetbau ei aiigau a*i dd)odd- 
efiadau, ac bytb yn effeithiol ac yn ewyllysgar ar fod i'r rbai 
a roddodd ei Dad iddo^ gael bod gydag ef : a bwrdd y bara 
dango8» yn y wiedd wastadol, a gant gyd &'u gilydd yn y 
mwynhSd o Dduw. Mae byn yn fy arwain i ystyried yn fwy 
neilltuol, 

IX. y gymdeithas yn y deyrnas bono., Bctb a lisbai 
gallu breninol, ac awdurdod, arwyddion breninoliaetb., try- 
Borau gwerthfawrocaf, a boil freiiiniiau teyrnas, beb gyin- 
deitbas gysurus ? C afodd rbai penau corunog <ireulio .eu boes 
yn athrist o eisiaii byn : Nid otdd eu palasau iddynt end 
megys carcbarau, a*u boll arwydciion anrbydedd, oiid meg^B 
cadwynau carcb^ror : tra yr oedd pawb yn eu casSii> 
hid allent yniddiried niewn neb, na cbael cymdeitbas gysurus 
& neb. Ond y inae y rban fwyaf o ddedwyddwcb y ntjf yn 
gynnwysedig yn y gymdeitbas wynf3dedig a fwynba y saint 
.yiio. 1 eglurbSlu byny, ystyriwcb yr ycbydig betbau a 
ganlyn : ^ 

Yn gyntaf, Bydd cymdeitbas y saint yn eu plith eu hunaiQ 
yn rban nid becban o ddedwyddwcb y nef. Mae cyradeilbas 
y saint ar y ddaear yn dra gwertbfawr gan y rbai o|! sydd yn 
teiihio drwy V byd i Seion : ac ni ddiclion cy'mdeitbion mewii 

fiecbod bytb gael y fatb wir byfrydwcb a plilcser y naill yn y 
lall ag y inae pobl yr Arglvvydd yn ei gael weitbiau wrtb 
weddio gyd A'u gilydd, ac wrtb ymddyddan §'u gilydd yng- 
bylcb y petbauymae'r byd yn ddieitbr iddynt. Nid yw 
cymdeitbas y saint yma ond becban ar y goreu : ac y luae 
rbai o bonynt wedi eu sefydlu felly, fel y niaent yuymddangos 
iddynt eu bunain fel pe baent yn byw yn unlg j allan o gyr- 
baedd pawb o r cyfryw ag y cbwennycbent agor eu mynwes 
iddynt yn acbos eu cyfiwr ysprydol. Maent yn ocbeneidio 
gan ddywedyd, ** Gwae fi ! canys ydwyf fel casgliadau 
ffrwytbydd baf,— nid oes swp o rawn i'w bwvta — darfu.am y 
duwiol oddiar y ddaear," Mica vii. 1,2. Oad yn ngbyn- 
DuUeidfa y rbai cyntalanedig yn y nefoedd, ui bydd neb o*r 
saint a fu oac a fydd ar y ddaear, yn eisiau. Hwy a fyddant 
oil yogbyd^yn yr uo He, oil yn meddiannu yr un deyrnas, ac 



d by Google 



504 ^ymdeilhas y Saint. 

cfll yn «y<I-ei8t'ec1d wrtb swper priodas yr Oen. Y»ia, uld yw 
y goreu o^r saiot ddim Leb ei anmherffejtlirwjrid, yr hyn 
sydd yn gwneutbur eu cymdeitlias yn II9J dyrounot : eichr 
yno y byddant yn berlfaith, ** heb arayot na brycbeuyn na 
ebrydinit na dim o'r cyfryw," Epb. v. 27. A byrfd pob 
anmberfeitbrwydd natiiriol yn gystal a rhai pcc'hadurus, wedi 
eu symiid j bwy a *' ddyscloiriajil fel dyscleirdeb y ffurfafen," 
Dan. xii. 3. 

Y-no y cawn wc^ed Adda ac Efa yn y baradwys nefoT, yn 
bwyta wrtb «u dy muniad o ffrwytb pren y hywydj Abra- 
ham, Isaac a Jacob, a> boll batrieirch sanctaidd, hfih grvry<> 
dro mwyacb o wlad i wl^d, eitUr wedl cyrhaedd eu gor- 
pbwysfa dragywyddol : yr boll tjifophwydi yn gwledda eu 
llygaid ar arddercbawgrwydd yr bwn y propbwydasant am ei 
ddyfodiad; yr boll ferthyri sanctaidd yn eu.gwisgoedd gwynion 
tleision, ft*u coronau areu penau j y brenlnoedd duwlol wcdi 
eu derchafu i deyrnas ddisigl ; a*r rbai a droant lawer i gyf- 
lawnder^ yn dyscleirio fel ser byth yn dragy wydd. Yno y 
cawn weled ^in cyfeiltion, ein partbyna«au, a'n cydnabydd- 
iaelb duwiol^ yn golofnan yn nlieml Ouw, beb 01 ^od myned 
allan oddiwrtbym rawyacb. Ac y mae t-u hwnt 1 ysgat* 
fydd, y bydd y saint yn adnabod eu gilydd yn y nefoedd : 
neu o leiaf y byddant yn adnabod eu cyfeiJlion> a^u pertb* 
ynasau, a'r ibai yr oeddynt yn gydnabyddus a bwynt ar y 
ddaear, a'r cyfryw ag a fuont f wyaf enwog yn yr eglwys : 
e«o fe fydd yr adnabyddiaetb bono wedi ei Ilawn buro 
oddiwrtb bob daearol feddyliau a sercbiadau. Fe yiijddengvs 
fod byn yn cae! ei gynnwys yn y dedwyddvvcb perfl&Uh y caiff 
y saint eu dercbafu iddo yno. Os gwyddai Adda pwy a pba 
betb oedd Efa, ar yr olwg gyntaf, pan ddug yr Arglwydd 
Dduw bi atto ef, (Gen. ii 2S, 24.) pa bam yr ammbeua neb y 
bydd i wyr a gwragedd, rbKeni a phiant adnabod eu gilydd yn 
y gbgontant } Os bydd y Tljessaloniaid, y rbai a ddycbweF- 
wyd drwy weinidogaetli Paul, yn goron gorfoledd fddo ger 
bron eio Harglwydd lesu Grist yn ei ddyf<Kliad, (t Thes, ii. 
19.) pa bam nas gall un benderfyna, y bydd gweinidogfoa y 
gair yn adnaboa eu cynnulleidfSoedd, a'r cynnulleidffloedd en 
gweinidogion, yn y nefoedd ? Os j»dnabu y dyscyblloq Moses 
ac ETias ar fynydd, y gwedd-newidiad, y rbai nis^welseot 
erioed d'r blaen, (Mattb. xvii, 4 ) y mae genym sail i feddv^I 
yr adnabyddwn uinnau hwynt be^d| ypgbyd a*r rbai cyflfeljfij 



d by Google 



Cymdeilhas ag Angylion. 395 

Uldynt^ pan clom i'r nefoedd. Bydd cymraundeb y saint yn 
gwlbl gyfeillgar yiio j *« hwy a eisteddant gyd ag Abraham, 
Isaac a lacob yn nheyruas nefoedd/* Math. viit. 1). Fe 
cldygwyd Lazarus g-iu angyliou i fynwes Abraham, (Luc 
xvi. 22.) yr hyn sydd yn arwyddo cymdeitbas agos ac anvvy). 
Br nabydd yno wahaniaeth tafodau, (I Cor. xiii. 8.) etto nid 
wyf fi yn ammeu dim na bydd arferiad yniadroddiou yn y 
nef ; ac y bydd y saint yno yn gogoneddu Duw yn eu cyrph^ 
yn gystal ag yn eu bysprydoedd^ gan osod allan ei foliaut a 
lieferydd. (Ond am yr iaith, ni a gawn ddeall betb a fydd^ 
paoelomyno) Paul a giptwyd i fynu i*r drydedd nef, sef 
lie y gwynfydedigion, ac yno y clywodd " eiriau annrbaetb- 
adwy, y rhai nid y w gyfreithloo i ddyneu hadrodd/* 2 Cor. 
X\l 4. Moses ac Eli'as, ar y raynydd gyd 4 Christ, a ym- 
tidyddanasant ag ef. Math. xvii. 3 ^ " ac a ddywedasant am 
ei ymadawiad ef, yr hwn a gyflawnai efe yn lerusalem, Luc 
ix ^1. 

Yn ail, Fe gaiff y saint gymdeitbas k*v boll angylion sanct- 
^idd yuo. Myrddiwn o angylion a fydd yn gyfeillion iddynt 
yn ea cyBwr o o^oneddiad. Dedwydd oeud y Bugeiliaid y 
rhai a glywsant g4n y llu nefol, pan aned Crist ! ond liawef 
dedwyddach a fydd y rhai a gant uno eu lleisiau i*r eiddyut 
bwy, yn ngbyd-gdr y saint a*r angylion yn y nef, pan y 
gogonedder ef yn y rhai oil a fyddo o'i amgylcb ! Y pryd 
hwnw y cawn ddyfod yn gydnabyddns fi'r ysprydion gwyn- 
i'ydedig hyny na phecbasaiit erioed. Mor loywon y dys« 
gleiria y s^r boreuol byn> yn y palas sanctaidd ! ysprydion gwas- 
anaeibgar Oeddynt i*r rhai a gaent etifeddu iecbydwriaeth, ac 
a*u carentermwyneu Hargl\¥ydda'uMeistr -, castelIento*u bam- 
gylcb, i*w cadw rhag niweid : mor orfbleddus y croesawaut 
bwyntiV tragywyddol bebyll, ac y llawenychant o'u gweled 
o*r diwedd yn eu teymas^ fel y liawenycha athraw yn llwydd- 
iant ei ysgolheigiou ! Ni bydd ar y saint mo*u barswyd 
mwyacb, fel y byddai arnynt gynt : y pryd hwnw byddant 
wedi diosg marwoldeb, a gwendidau y cnawd« ac felly yn 
dcbyg i angyliou Duw, yn gymhwys i gymdeitbasu tiV rhai 
dysglaer hyn. Ac oil wedi eu dwyn dan un pen, yr Arg- 
Iwydd lesu Grist, bwy a gydseiuiant foliaut DuW a*r Geo, 
'* gan ddywedyd ft lief licbel, Teilwng y w yr Oen, yr hwn a 
laddwyd/' &c. Dad. v. 12. Pa un a fydd i*r Angylion gym- 
uierjd cyrph awyraidd, (fel y tybia rhai), fel y gweler bwynt 
a llygaid corphorol y saint, a bod mewn ansawdd agosacb i 
ymddyddan k bwjnt^ byn dIs gwn; eitbr gan eu bod yn 

H ji 



d by Google 



38G PreHnnoldeh Duw, V* 

gftllu ymddyddan a*u giiydd^ nii gaHwn farau yr attcKr bwynt 
rbafC ymddyddan a'r saint. 

Yn olaf, Hwy a gant gymdeitbasu k*r Arglw^^dd eihun yn 
y oef, cymmundeb gogoneddus & Duw a Cbrist^ Vr byn f^ 
perffettbrwydd dedwyddwcb. Yr wyf yn dcwis ilefafu am 
gymundeb ft Duw, a'r dyn Crista yngbyd ; oblegtd^ megys 
yr ydym yn cael «in gras drwy Grist, felly drwyddo ef befyd y 
daw gogotiiant i ni, o herwydd y dyn Crist (os goddefir yr ym- 
ftdrodd) y W canolbwynt y gt^gbniant dvryfol yn y nef, o'r bwn y 
cyfrenir ef lY boll saint. Mae hyn yn cael ei roddi ar ddeall 
i ni oddiwrtb yr y^rytbyrau sydd yn darluniodedwyddwcb y 
nef mewn " l>od gyda Cbrist.** Luc xxiil. 43, 'Mieddyw y 
byddi gyda mi yn lubaradwys." loan xvii, 24, " Y Tad, y 
rbai a roddaist i mi yr wyf yn 'ewyllysio, lie yr wyf fi, fod o 
bonynt bwytbau befyd gyda myfS ; (ac yn neillduol iV perwyl 
hwn y mae yr byn a ganlyii) h\ y gwelont fy ngogonianc." 
1 Tbes.iv. 17, "Felly ybvddwn yn wastadol gyda 'rArglwydd,^ 
saf gydft'r Arglwydd Grist, yrhwn a gyfarfydclwn yn yrawyr. 
Fe ymddengys befyd mai byn sydd yn cael ei arwyddo yn yr 
ysgt-ytbyraa byoy fife mae Duw a*r yen, yr lacbawdwr fladd«- 
edig, yn cael eu crybwyll yngbyd, ymherlbyDas i ddedwydd- 
wcby saint yn y nef, Dad. vii; 17, ** O blegid yr Oen, yt 
bwu sydd yngbanol yr orseddfaingc, a'u bogeilia bwynt, ac 
a'a bahvain bwynt at ffynodau bywiol o ddyfroedd : a Duw 
k sycb ymaitb bob deigr oddiwrtb eu Uygaid Tiwynt." Pen. 
tx\. 3, '^ Wele y lUae pabell Duw gyda dynion, ac efe a drig 
gydft bwynt,*' sef yr un modd ag yn f tabernaci, (fel y mae y 
gair yn arwyddo ;) byny yw.-yngbnawd Crist, (cymbarer 
loan i. 14,) ac adn. 22, '' Yr Aglwydd Dduw Hollalluog, a'r 
Oen, yw ei theml bi.** Yii hya y raae dedwyddwcb penaf j 
iaiut yn y nefoedd yn gynnwysedig, ac lieb hyn ni byddent 
bytb yn ddedwydd, er preswylio yn y He arddercbog bvnw, a 
mwynbau cymdeithas aiigyiloQ yoo. Yr bvn a aiituriaf fi ei 
ddywedyd am dano a jgynnwysir rheWn tri pbetb : 

\af, Fe gaiff y saint yn y nefetedil fwynhftu hyfryd bresen- 
noldeb Dnw, a*r Oen : *' Duw fei bun a fydd gydft bwynt," 
Dad. xxi. 3. a bwy afyddant yn wastadol gyd ft'r Arglwyckl. 
Y mae Dmlr yn bresennol yn mhob man o ran fei banfod ; mae 
ei neilldnol bresennoldeb grasol gan y saint ar y ddaear : ond 
yn y nefoedd bwy a gant ei bresennoldeb gogoneddus. Yuo 
y cant eu dwyh ac orsedd y Brenin mawr, a sefyfl ger ei fron 
ef. He y mae efe yn dangos el ogoniant annhraetbol, Yno y 
bydd tabemacJ Duw ganddynt, ar ba ua y bydd cwmwl y 

"Toniant yn gorpbwys^ gogoHeddus natur ddynol Crista yti 

Digitized by VjOOQIC 



FresennoU^b Duw, ^c. sa7 

yr bwn y mae cyflawoder y Duwdod yn preswylio j n»d daa 
k«i) fel yn nyddiau ei ddaroatyDgiad> «itbr yn dysgleiriQ drwy 
ei gnawd bendigaid^ (fel y gwelo V hoU saint ei ogoniant). 
yr hyn a wna y corpb hwnw yn fil mwy gogoneddus na'r 
baul : ieWj nid rbaid i*r ddtnas wrtb yr baul^ naV Ileuad, 
** canys gogoniant Duiv a'i goleua bi, a*i goleuni bi> (ueu yn 
hytracb, ei cbanwylt bi), ydyw yr Oen" Dad. xxi. 23, h. y, 
yr Oen yw y goleuad, uem y corpb goleuol, yr bwq sydd yu 
f boddi golemii i*r ddioas i ie\ y mae yr baiil a*r lleuad yn awr 
yn rboddi goleuai i'r bjd, neu M y mae canwyll yngoleuo 
y$4afe>l dywell : a'r goleuni a dywyna oddiwrtb y goleuad 
gogomeddua Wow, i'r ddinas, )dyw gogoniant Dnw^ Fe fu 
y ganwyll bopo yn lIo5gi yi^ wanaidd lawn, yr oedd wedi el 
chuddio ddn lestr, yn amser ei ddarostyngiad ef j oddieitbr 
weitUiau i rai o*r , |>elydrau byn dywyuu allan» nes serenvi 
Uygaid yr adr^cbwyr : eitbr yn awr y mae wedi el dder^bafu 
yn pioai Duw, Ue y mae yn dysgleirio^ ac y dysgkiria mewn 
|ierffaitb ogoniant bjth. Fe*i dodwy^ heibio weitbiau fel 
viaen wedi ei lyan gan yr adeiladwyr : ond yn awo aq o byn 
ftllan, afydd, yn llewyrcb neu pleuni ydtlinas bono 5 a byoy 
¥^SiJ9 " W^'p 9'r gwartbfawi^ocaf^ megyg maen ja$pis, yn 
|(>yw fel grislal," win- H. 

Pwy a ddichon ddirnad dedwyddwcb y saint yn ystafell- 
gwyddfod y breuin mawr^ Ue yr eistedd fh yn ei ^eyrn-gad- 
air, gan beri i'w ogoniant ymddangos yn ^rddercbog yn j 
dyn Crist ? Mae el bre sennoldeb grasol yn ewneutbur cyf- 
newidiad dirfawr ar y saint yn y byd bwn : rhaid ynte y bydd 
i w bresennoldeb gqgoneddus yn y nefpecld berj i'w grasau 
weitbredu a*p galluoedd d<ierch«fM byd yr eiibaf* Mae y saint 
yn f rofi y gall p^eiennoldeb Duw, yq f*i raSj wneyd wefoedd 
fecban o fatb o nfiern : pa mor fawr ynte y rbaid y bydd 
gogoniant y nef lie mae ei bresennpldeb ef yn ei ogoniant ! 
0$ y w canwyll yn prydfertbu graddau ar fwtbyn neu garcbar, 
pa fodd ynte y prvdfertba yr banl dysglaer y pala§ neu barad- 
wyfi! Gwnaetb preaennoldeb grasoi Du w yr anialwcb .yn 
byfryd i Moses^ dyffr^n cysgod angan i Pdafydd, ffwrn ddn 
i> tri Uangc : pa brydfertbwcb byfrydlon a ddyry baul cyf- 
iawnder^ pan lewyrcbo yn ngrym ei ddysgleirdeb ar beol y 
ddinas yr bon sydd o aur pur? Y preseuuoldeb gogoneddus 
bwn o eiddo Duw yn v nefoedd a rydd ogoniant ar y saint eu 
bnnain* Nid ywV arod byfryd af ddim yn brydfertb pan ym- 
daeno cysgodau y no9 drosti ^ ond y mae dysgleirdeb yr baul 
xynprydiertbu y mynyWoedd duaf ; feHy y rbai sydd yn ^wt 

♦ i 

• Digitized by VjOOQIC 



lifS Hatcn fwvnkad o Dduw 

fel Costrelau mewn mwg, pan osodir liwynt yn iiihreseR-« 
nolcleb gogone(U!ii8 Duw, a fjdclant yn ogoneddua ynghorph 
ac pnaitl. 

'I'll, Y saint yn y neiV>pdd a gant lawn fwynbad o Ddtiiv aV 
Oen. Dyma 'r hyn a berffaith foddh^ y creadur rhesymol 5 
ac yn hyn y mae tragywyddol orphwysfa y saint. Hyn a 
ddi\ralla eu holl angheuion, ac a leinw dtlyrauuiadaa eu 
beneidinu, y rbai wedi y cwbl a gaffont yma, sydd yn Hefain, 
Moes, woes, ac nid heb ryw anesmwythder ; o hcrwydd er 
en bod yn mwynbftu Duw, etto nid ydynt yn ei gyflawn fwyn- 
bSu. Am df'ull ac ansawdd y niwynbdd bwn, y mae cin. 
Harglwydd yn dyweyd 1 ni^ loan xvii. 5, " Hyn yw y bywyd 
tragywyddol, iddynt dy adnabod di yr iniig wir Dduw, a't 
bwn a anfonaist ti, lesu Grist." Yn awr y mae dwy ffordd, 
i adnabod gwrtbddrych dymiinol yn berflPaifh a digohol ; nn 
trwy olw^g, a'r Hall trwy brofind : mae golurg yn boddio y 
dcall, a |>hrofiad yn bpddio yr ewyllys. FeUy geHir dywedyd, 
fod y saint yn mwynbdu Duw a'rOen yn y nefocdd, (1 ) Drwy 
wybpdaetb Rragyffredol ; (2.) Drwy wybodartb brofiado) j a^ 
pbob on yn berfFrtith, scf yn ol cyrbacddiad a gaHuoedd y 
creadur; yn amgen mae gwybodaetb berflfaitli crSadnr 
am Fnd anfeldrol yn anmbpsi.bl. Mae y saint ar y ddaeav 
yn mwynhau Duw, yn y wybodactb y maent yn iei gaei 
o bono drwy banes am dano, 0*1 air sanctaidd> yr bwn y 
maent yn ei gredu j y maent befyd yn ei weled mewn gradd 
yn prych yr ordinbadau> y rbai sydd megys yn darlunio cyn- 
l!un o'r prTodfab, neu gysgod o bono, tra y inae efe yn 
absennol : y mae ganddynt befyd radd o wybodaetb brofiadoL 
o bono, y maent yn profi fod yr Arglwydd yn dirion, a bo4 
Duw yn drugarog. hitUr y saint fry nid rbaid iddynt wrtU 
ban^s y Brenin, maent yn ei weled er ei bun ; gan hyny mae 
IFydd yn diftanu ; maent yn gwelcd ?i wyneb ef ei bun ; ana, 
byny ni bydd onlinbadan mwyacb i ni bydd dim angeo urn. 
ddrycb : bwy a gant yfed, ac yt'ed yn beFaetb o.V hyn a brof- 
asant : ac felly mae gobaitb yh difi^nu, c^nys y maent y cael 
eu dymuniwdaii i*r eithaf. 

1. Fegaiffy saint yn y nefoedd fwynb&n Dow a'rOen, drwy 
olwg, a hyny yn y mocfd perffeitbiaf, 1 Cor, xiii. 12, '* Canys 
gwelcd yr ydym yr awr bon trwy ddrycb mewn (kimraeg; ond 
yna, wyneb yn wyneb/' Yma nid yw cin golwg ond cyf^ 
ryngol, megys drwy ddrycb, yqiba un nid ydym yn canfod 
petbau y» sylweddol, eitbr deiw pethau ; ond yno ni a gawti 
vlwg ddigyfrwng ar Dduw a'r Oen. Yma nid yw ein gwy- 

Digitized by VjOOQIC 



I 



arOen. , ^ ^^ 

bodaeth ond tyw^U ; yno y bydd yo oleu beb y gradd Heiaf o 
dywyllwch. Ya awr y'mae>. Arg^lwydd yu yinddyddan a'l 
saiot drwy ddeUt yr ordinhadau ; oodyna byddant gycl ag ef yn 
>n ei ystafell wyddfod. Mae yn awr len rbyngoni a'i wyneb 
^ogoneddus : ond pan eJom i*r ty uchod, bydd y lien h6no, 
drwy ba ua y mae rhai ptlydrau yn awr yn tywyiin, wedi ei 
thynu ymaith yn Uwyr j ac yna y rbaj^oriaethau a*r perffeith- 
iau, y rhai nis gwelir yn awr gan ddynion, a ddadguddir yn 
aralwg, canys uiagawn *' weled ei wyneb/* Dad. xxii. 4. 
Fe ymddengys ddarfod benthyca yr yniadrodd hwn oddiwrth 
yr anrbydedd a roddir ar rai niewn llysoedd breninoedd, drwy 
fod yn gweini i berson y brenin. V ydym yn darken yh ler. 
lii, 25, am '^ seitbwyr q vveisioa penaf y breniu'* (yn ol yr 
Hebraeg, fhai yn gweled ivyneb y breuiu.) O ogooi^nt an- 
nbraetbol ! Maey Brenin mawr yn cadw ei lys yu y nefoedd, 
a bydd yr boll saint yu wyr llys iddq,* yn wastadol yn agos. at 
berson y Brenin, ac yn gweled ei wyueb. ** Goisecldfaingc 
Duw ar Oen a fydd ynddi hi, a'i weision ef a'i ^jwasanaeth^ 
ant ef, a hwy a gant weled ei wyneb ef," Dad. xxii 3, 4. 

(J.) Hwy a gant weled lesu Grist fi'u //jf/|rai<i porpborol, 
gan na byi!4 iddo ef byth ddi'osg ei natur ddyuol. Hwy a gant 
yn wastadol weled y corph goganeddus hwnw, yr hwn sydd 
wedi ei uno yn bersQUol Ji'r n«|tur ddwyfol, a*i dderchafu 
goruwcb tywysogaethau ac awdurdodau, a phob envy a ehw^ 
irJ Yno y cawn weledj ^>i Uygaid, y corj^h hwnw a ^netl 
o Mair yn Betblehem, ac a grpesboeliwyd yn lerusalem r&wn^ 
dauleidr-s y pen bendigaid hwnw a gpronwyd &. drain jy^ 
vvyneby poerw.yd arnoj; y dwylaw a*r traed a boeliwyd ar y 
gioes} i gyd yn dysgleirio mewn gogoniant annirnadwy. 
Bydd gogoniant y dyn Crist yn denu sylw yr boll saint, ac a 
ryfeddir gan y rhai oil a gredant> 2 Thes. i. 10, Pe byddai 
pob seren yn y ffuifafen yn llewjrcbu fel yr baiil yn.ei ryni, 
ac i*r haul ycbwanegu yn ei ddysgleirdeb, nes rbaRori cym- 
maint ar y s6r, gwedi hyny, ag y mae yn ragori araynt yii 
bresennal ; fe allat y dangosai hyny ryw led debygoUaetb 6 
ragoroldeb gogoniant Crist mewn cymhariaetb i eiddq y saint: 
canys er y bydd ("r saint ddysgleirio fel yr haul ; etto nid 
hwyni hw.y^ ond yr Oen a fydd goleuni y ddinas. Fe syribr 
lodd y doethion i iawr, ac a'i haddolasant ef, pan weUant 
ef yn ddyn bach gyd k Mair ei fam yn y t^. Oad O yr olwg 
byfryd> fydd arno yn ei deyrnas, ar ei orsedd, ar ddeheulaw y 
Tad ! " y Gair a wnaethpwyd yn gnawd/* (loan i. 14) Ji 



d by Google 



390 Llitwn JwpHifiad o Dduw 

^ogopiaqt Dim a (ldysglc4rm ilrwy y onawd /hivnw^ acd^^oM 
y tardda lluweuydd y aef i*r samt, y vbal a gaoc weled a 
V^wjdbiu Duw, yn Nghrwt. Caoya am na Mal^anir JbytU 
iiior uDdeb sydd rhwng Criit ft'r saiat/ac y i^Mb^iK lya 
Aelodau o bono ef bytti ; ac nas -^aU yr fielodau-dderb^yn ^Cll 
^^^yd, oud oildiwrth eu peu ; oMlegid nad a>l yr hyu »ydcl 
^nunymddibynoiar y |>en^ o ran dyl«n^a(latt byiWial, ddim lio<l 
yu aelod : i^qi |iyny y bydd l«su <*iut' .y4i riiwwiDyo ^udeb 
jbytboly rhwii^ Duw'a'r saint; o'r'hyD^iapddaeu bywyd tra^ 
|j;yivy(<4ol, loan x.vii. 2, 3, " Megyt y rbwdd^isi, i^do a*v^ 
dur4o^ ar |i)ob cnawd, fi^l amy ewbl a'toddaisciddojiy ^bodd^i 
jele idd^nf fywyd tragLvwyddol. A'hyn^w y hywfjd^PSLgy^ 
wydjol, iddynt dy adiiabod di yr unig wir Dduvtr,^;&^. udo. 
3'^ 3.3j " A*r gogonianc a roddaist i 'Wdj a roddata iddyiit 
Jiwy-j fel^ byddont un, megya yr ydym ni: aiy!i yiMldyq^ 
h^f, a thitbau ynof fi^ «fel y byd^cMit ^cdi jeuiperfiaithio ya, 
iiiv ' Gun byny mae mwynbdd <tigt/fnMg a J9kluw ^ b y 
nefo^d, i'.w dde<U mewn dodi keibki y gak* a r <Mx!iuliaKUu^ 
il'r cyfryw foddipn alUnol drvv^ bn rat yr ydf an yn mwynh&ii 
Pu\v yn y |>y(l yroa; ac uid fod y^mt ya^bwpwiym|iith eu. 
))^ind(libyniad ar eu,Pen am d<lylau\vadoui)yviol : na, " yj: 
(^eu yr bwp sydd yn p^bandl yr oi^edd-faiogc, a'u hu^reiiiii, 
bwyiit^ ac a*u b^rwainbwyut^ at tyaouau bymiolo ddyfooedd^'^ 
)>ad. vii. 17. • - 

l*cin y caffom ei wded tf, yr 4jwn ft <» fefw idro$<iD}, fel y 
caeni ui fyw yn dragywydd, yr hven dfwy «i ^gariad %ngh|^fl>«. 
harola nqfiodd drwy fdr co.ch dig()f4iiot Ikwif, A :vviieuUiikr 
n.wybr Lni fyned trwodd yn jdtTipgei i ivlad ^gjota^i yua yr 
cawn vveled y f;ath up gogoneddua ©add '«£«>• yt 'Uwnji ddy» 
oddefqdd hyn i gyd drpsom ni : ua dikd y (|r09M> yr«9Bdd ^fe 
ya ei gael yn y t:^ fry ; na boli aleiuiau yr angyMon ipo*J atCicL 
i^b^t; givr»n4o grudfannau y dorf <briKigoied3g4r y ddfsar^ a. 
dyfod i waered i'w cyniiortfawyo ; a^r 'f acb^ogooJant a >ddiusg«. 
odd.er ,ein niwyn.n^ Yua y byddwn y» ivy f^bj I *• Aaw 
gyftVed eycUl'r boU saint, b«tb yw y Hcd, ft'?ibyd, a*'Uobcler«, 
^'r (lyfn(ter J a gwy.bod c^riad €th% yr ibwn^ydd uwcMiuv 
g>v>botli^tb/' Kph. iii. 18, l-g. »Pa^ gofio y s^iut mm ** 
uyfrgedd digof4iut yr a^tb eh iddy»t, a droea ^n ffyucuiaa, 
iecbyclwuaefb, Q ba rai y tardcJ «u boll fawenydd ; a dacfod 
iddynt li,vvy gael u^ii'ot iechydwriaet-h yn^lle y cwpao chv^ar 
fi fofl4oJ4 el Jt>dd idd.o cf Vyf jhi, xh»e yr bw« |r peiid«i 



d by Google 



wor lufir.yjv, ac ,y .4«d*ei»«i» yi" Mcb^Wpr«ku gftn ep QnukHa^ 
^il)w,9kriQd \ Vr ImW^wftn, Wjitji gmlw gw^l y pehyjy^ (yr bo^ 
pod^l y jUwepaf a*u gwyliftu, a^c yn pfira saiOi piwrnod^) ^ 
^i:fviiept.^^ngyl€hv> yr allpr ^ob 4y^d, gan gaipv hp/idnaa/ % 
^lajogau p :ty,rtjwydrt» lV»l«wvydd, a jbftlys* yp «P ^Ivylaw* (y 
ddau gyntaf yn arwyddo buddugoliaeth^ a*r oJlaf ^'P ^rvyddp 
4i«^iffJ»bO s^p aryv.pp ,piyd yn plygu eu .<}angli^.naM Vr 
jdlpr. P|i^p gyAvyn^r y ^aimt fel worwyp Uur ,i .Grist^ .ac M 
]>pddqgoiiiKittbwyr.{i*u>pi4pvwy^d yp eujdw.ylaw^A^or.orfQMdw 
yr ftiwgyJlcbynaiit yi" ,aUw yi> .oes ,pes*i«f\d, gap gauM 9u ib.Oi- 
l^miap^ fl^u y;D hyUaf;b.eu baJtelfiim^ a jpihlygp eUjpalqjwyd4 
|u a'r.E^J^r, i ^ydnabpfl eu UHPa,ip ya^ddyle^ps i'r O.en a.kdd- 
Xvyd, ,ac fi' u tppy pp.dd bv^n.t .a'.i waed J .A<c ft byn yo .cytjuua 
y,r byp a wrrfocW .Ijp^B, ft^cV K". 9* iP. ^' Xy.rfa ;fowr-^yo 
?fi^yy;g«r.b?op yr pip^rtdnf«ing<v # cb^.Wqn yf Peo^ ^edi ^u - 
gwAagOAHOfirp gyp^Ujgwy^niqn, a pb^lowydd yn eu dwyljisy j 
ac y^AI<efrUi ^^Nf n,cbpl^ jgap c^Iyw^fiyd, .l;^cbaw4wjcirtetjb 1*9 
Pu.w nj^ yr bwp j^cUl yn .ejst^dd ^ yx prsj^dd^fobi^p^ .ap i> 
Pep." 

.(;^.) Ijlwy.a^apt fc^/^(/ ^^w, JVl^tb- V' 8' W.v^;y.9 0'W? 
ftPtyp,dikd,wydd p .gftd^weledy T,s4^ y JJab^ .ar Yspryd 
GWn, XpW^'v J^ygfti^^ cprpbaxol, i l)^ rai y^<^e Du.\v ya.an-* 
f!^U(\$ i ,1 Tifp. ^. 47..qo^) .4,Uyg^Hl jyi.dm^n j ,vedi eu .cypr, 
py^a^du.^'r wj^^l<iei,b -bel^lbaf ac <?gluraf aai Rduw .4'i 
btUwiM, i»g y iUJpt yp i)PSci}>l j ^i^j^a^ur fad. Hy n ^ ^elw.ir yu 
iMreled)g^^b >*'^pfydedyg;, 91: roae yp bprft'i'ltiWftd .de^Ut- 
ivwetb^ J ^\\),\if ^rvryddofi*'* y &»»»:• ;^J.^ S^^^ mjacw^Upu ar 
y (W^4r£a^l{PP4 dftr,^^ni»^d^tyw.yll p ogopiant Jftpw, dipp qpd 
W^g^'J «olw{g PJ y tji cefn mdq, Ep« x;8.^iii 23. l^itbr ypp 
Uw».a gaptw^ledfii wypeb,€;f. Dad- *^iL.4- ' Hwy a g^n.t.efj 
wtfed of y,Pgbyflaw;njilcr ^i qgopi^t|t^ aU .^elfid yu daib^id . 
cUfcr^nidyv j^r plwg y pvwpt yn qi gjiml arpo jyoap, ond W^gy? 
Fftb id4o l^p«d,beibip, jpjcs^ x?^Aiv. g. Y mae .gWfibs^ni^ctJb 
4>rf«»{rjhwpg .yr qlwg.ajr fr,epip yp .^i (^111^ np$ yp wyperf 
b^ibio.i ni ar Srwsil a cbpel e^irycb lar^p ipievi;n ha^nddem^ 
yn eistedd ar ci deyrn>jgad^ir yp .«i frf^pp^plwisgpedd, ^"} 
f{)jon ar firb^Ot At'i dey.rp-vialt^j yn,ri.lair : y cyfr\ w fyd^ ^ 
l5WAb«niMh:«'bw,pg yr apiJygfe.djftu Ma^Ab^ ^ i^qdWd P.ut 
p bp^o,^i<bMP €xiped,,i> i^^iptar y dctsye^r, ^> aipl^gipd^P ^ 
^mm .^ ^ev y.n J p^f. y,iip y $;^kI[ j ^U^^bqr<,W qia W ' 



d by Google 



Sg2 Llawn Jwynkad o Dduw 

gaid arno yn ddinvystr yn drapjywyHd, a sylUi byth ar ei brU 
odoliaetliHii gognnedus. Ac itiegys y caiff eu llygaid corphorol 
eu cryfbuu. a*u baddasu i edrycb ar arddercbog fawrbydf y dyn 
Crist ; fel yr edrycb eryrod ar yr baul beb eu dallu ganrldo ; 
fefly dercbafir «*u meddyliau yo y fath fodd fel y byddant yn 
addas i weled Dmv yn «i ogoniant : fe Sangir ^u galluoedd yn 
o) y mesur a welo efe yn dda ainlygu o booQ ei bun iddynC er 
eu CY.flawn hnpusrwydd. 

Gan fod yr olwg wyhfydedtg yma ar Dduw^ yo faoHolowcb- 
law ein cyrhaeddiadau |>resenno1, nis dichon i ni tod ond 
tywyll lawn yn ei gylch. Eiibr fe ymddengys fod yraa ryw- 
heth amgen na golwg ar y gogoniant hwnw, a welim an 
llygaid corphoxol, yn y saint ac yn y dyn Crist, nab unrhyw 
wycbder na dysi^ieinleb oddiwrth y Duwdod : canys ni «ll un 
petb crSedig fed yn ddaioni ac yn bapusrwydd penaf i ni, ua 
chtvbl ddigoi\i ein bencidiau j ac y maeyo amlwg fod y pethau 
byn yn v^abanol i Dduw e: him. Am hyny yr wyf yn barnu, 
y caiflF eneidiau y saint weled Duw ei bun ; felly y mae 'c 
ysgrytbyr yn rbol ar ddeail i ni.. y cawn ei *' weled wyneb * 
yn wyneb, ac adnabod megys y'n badwaenir," 1 Cor. xiii, 
12. ac y '' cawn ei weled ef meoys ag y niaej," 1 loan iti 2. 
Etto ni5 gall y aaint bytb gael amgyffred cymmcsur o Dduw : 
his gallant ddirnad yr byn sydd anfeidrol. Hwy a aHantgyffwrdd 
a'r rnynydd, eithr nis gallant ei gofleidio yn eu br^icbiau. Nis 
gallant weled yr byn sydd yn ty f u q bob tu fdtio arun golwg : 
ond fe fy(|d y dwyM berffeilbrwyild yn faes diderfyn. He y 
cailf y saint radio bytb, a gweled mwy fwy o Dduw e byd j 
am nad allant bytb gyrbaedd terfyn i*r byn syddyn anfeidrol. 
Gallant ddwyn eu Uestri at y m6r bwn bob moment a'u Henwi 
ft dyfroedd newyddion. Q y fatb olwg brydfertb a fydda[ 
gweled yr boll gynneddfan, ar rbinweddau sercbog sy'n was- 
garedig ymblitb y creaduridid, wedi eu casgiu yo un ! opd ni 
fyddai y cyfryw olwg oud anfeidrol iskw i'r olwg ^ynfydfdig 
a gaiff y saint yn y nefoedd. Canys bwy a gant weled Duw, 
yn yr bwn y mae yr boll berffeitbiau byn yn ymddangos yu 
rbagorol, yugbyd a rhyfeddodau anfeidrol fwy nag sydd \*w 
gweled yn y crSaduriaid. Ynddo ef y can t weled pob petU 
dymuuol, a dhn ond sydd ddymunol. 

Yna y'u cwbl foddlonir mewn pertbynas i gariad Dtiw tuag. 
attynt, er eu bod yn awr yn barod i*w animau ar bob acblysur. 
Ni bydd raid iddyht mwyacb bc^swadio en bunain mewn per* 
tbyn'as idda, drwy nodau, arwyddion, a thystiolaetbaa : byd<^ 



d by Google 



g»n(Wynt wyb^daotb dr\vyftcU o hono. Hwy a gant (gyd &'r 

parch mwyaf y crybwyUer) edrych igalon Diiw, n gweled 

yuo y cariad ocdd ganddo tu ag attynr er tragywyddoldeb, 

ynghyd a*r cariad a'r ewyllys da a fydd gaiiddo iddynt rbag- 

|hw. Fe gaiff y saint ddealltwriaeth gwhl eglur o air Duw, 

canys yn e% oleuni ef y gwelwn ni o2«uni, Psal. xxxvi.p^ 

Bydd golenni y gogoiiiant yn f'sponiad trwyadl ar y Bib), ao 

a ddettyd boll geljid glymau difetoyddiaetb* Nid oes llawen« 

ydd ar y ddaear- i'w gynibaru ftV llawenydd sydd'yn deilllo 

oddiwrth gael allan wirionedd ; ii^ cbael allaa.unrhyw wir-i 

ionedd i V gymbaru ft gwinonedd ysgrythyrol, yar hyn a ge?r 

drwy Yspryd yr Arglwydd i*r enaid. " Llawen ydwyf ft 

oblegid dy air/' medd y Salmydd, " fel un yn cael ysglyf- 

aetb lawer/* Psal. cxix. l62. £tto nid ydym yn cael ond 

dadguddiad anmberffaith o bono ynia< Mor orfoleddm ynte 

a fvdd cael gweled yr boll drysor a gaddiwyd yn y maes yn 

cael ei agoryd! Fe*u dygir hefyd i ddeall gweitbredoedd 

Duw. Yna y gwneir yn amiwg brydfertbwch gwatth ci^adig* 

actb a rbagluniaeth. *Qwybodaetb naturiol a ddygir i ber- 

fieitbrwydd yngoleunigogontant. Ynay torrirallan w^Khaglun-t 

iaetb^mewn pertbynas i*r eglwys, « pbob dyn, ac y gosodir bi 

ger bron Ilygaid y saint: a bi a yniddengys yn gymmysg-w^ 

dra pbrydferth^ fel y cyd-dystiolaethant yn yr olu g arni« " I>a y 

gwiiaetb efe bob petb.*' Ond gwaitb pryoedigaetb, roewii 

modd neilldnol, a fydd yn rbyfeddod dragywyddol i'r saint, a 

hwy a frtwrygant ac a glodforapt y drefn arddercbng yn oes 

oesoedd. Yna y cant lawn olwg ar ei chyfaddasrwydd iV 

dwyfol briodoliaetbati, ao i gyilwr pecbaduriaid ^ ac eglup 

ddarllen y cyfainmod a fa rbwng y Tad a'r Mab, er tra- 

gywyddoldeb yngbylch eu- biacbawdwriaetb. Hwy a folant 

ac a ryfeddant, a ryfeddant ac a folant bytb, y dirgeled- 

igaethaq o ddoetbineb a cbariad, daidni a sancteiddrwydd, 

triigaredd no ^aniondeb, a ynaddengys yn • y drefn ardd- 

ercbog. £a beneidiau a ddi welllr bytb yn yr olwg ar Ddnw 

f i bun, ac ar ea betboledigaetb gan y Tad, eu prynedigaefU 

gan y JVlab, a'r cymbwysiad o*r tinrbyw gan yr Yspryd GlAn, 

2. Caiff y saint yn y nefoedd fwynbdu Duw yn Ngbrisf 

drwy wybodaetb brofiadol, yr byn sydd pan fo 'r gwrtbddrycb 

ei bun yn cael ei roddi a*i feddu. Uyn ydyw y cyfranogiad 

o ddaioni Duw i*r Ibiwn fesur ; yr hyo yw peHleitbrwydd yr 

^Iwyllys ! eiihaf yr ymadrocld. " Yr Oen a'u4iarwain bwynt 

fit ffynonau bywtol o ddyfroc«bV' Dad. yii. 17« Nid yw jf 



d by Google 



394 LlQm»fmy»had o Dduw 

rhai'ii ddim amgeii ba Duw ei buD. SynoA y 4fho€M by w, 

yr bwD a amlyga ei bun iddync yn bael • boUoL JEfe a dy- 
wiilU ei rfdakmi iV beaeicMaii ^y tb : ac y na y cant brofiftd by w- 
Kil oV Ik>U ddaioqii hivBt¥ y clytHtaot aAftdaoo acy eredas- 
anteifodyncicbcf, acoV by a y maent ya «! weled yoddo 
drwy oieani gogoaiaot. Hyn a fydcl yn capoaiad ymarferol 
tragywyddol ar y gair bwaw^ y mae dynjMM ac angyiioo yn 
metbtt ei ddeboogli yn iawD> taf^Duwci hua— qVyddy* 
Dilaiff tddynl. Dad. »xu S. Dui? a hys^^sa ei buo iddyat 
y n gryiawn : ni ddodir h'vynt oemyacb i broi flfrydiaa y flaioni 
dwyfol fflewn ottHnbadau/ M y byddeat wferol, aitbr cant 
yfed o lygad y ffynon. Ni chroesawir bw ynt tnwyacb bob yn 
damaid a Ilymaid, otid Un Ifenwir k bo» gyflawnder 
Duw. A byn fydd rbao pob un o'r saint : canys er inewn 
p^thaii trMig lod yr hyn a roikler i ua yn cael ei altal 
o<idit?r(b y Hall; etto daioni anfeidrol a ddicbon gyf^ 
r«ntt ei b«i)t i bawb^ a dtgoni pawb. Y rhti sydd yu 
etifeddioD i Ddaar, yr etifeddiaetb fwyaf, agant yno lawn 
feddiant o'u betifeddiaetb : a'r Avg\¥tfdi{ a egyr iddynt dry- 
soraa ei ddaioDt^ M y byddo en mwynhad yn gyflawo. Ni 
cbyfynglr ino^Bynt at un mvsur petmodol : and b]^d eu mwya* 
bdd mor belaptb ag y bydd ea gaU^oedd ar pi eu bfiangu. Nia 
gaU IJestr bycban gynmvyayreigion, frlly ni^gell creadurnusidri* 
ol gynnarya daioni anfeidnol: ekhr ni osodir an mesur ar 
y mwynhld, nanyn yr byn a ddciUia oddiar alluoedd y 
creadur. Felly, ^r y bydd graddaw o (^o^nianut etto fc lenw« 
ir pawb^ ae a gant yr bj'n a annont; ar y bydd rbai yn gallu 
oynnwy^mwynagereiil, ni bydd dim eiaiau ar ileb ; llawn 
ddlgonir pawb^ a byddant yn bofffafth wynfydedig yn y cylBawn 
fi»ynh4d oV daioni dwyfol> yn ol eU gaUnoedcl JPel pan 
Janwar amry wtol bottelau, y mae rbai yn cy onwyi mwy na'r 
ll^il* I etto mae yn mbob un yr hyn a anno. Y saint a gant 
bob petb, yn Niiw, er dtgoni eu boll ddymaniadaH. Nis gall 
tin peth eriedigot ddigoni ein boll ddynu^niadau : dicbon dilM 
aiD cynheau, cmd ni afiane ein p^rtbi; mae gdeunt yn ddyman- 
d, ond nta gall ein aieitbrin : eitbr yn Nuw ni a gawn ein 
boH ddymnniadau, ac ni ddymtinwn ddim ond sydd ynddo. 
Bydd y rbei'ny yn ddedwydd, tcf y rbai qaddyaaunant ddim 
Ond a fo dymanol^ ac yn y cwW yn cael y cwbl a ddymiinant. 
Bydd Duw oil yn oil i>«»int : bydd idd)nt yn fyarydj iecbyda 
^yfaerb, anrbydedd, tangnefedd, a pbob petb da. Efe a l^a- 
jiysa ei bun y» ihwydd iddyn<tr ni chauir drws dyfodiad atto 
f^m un munud bytb. Gallant gyrameryd ffrwylb pren y bywy4 

Digitized by VjOOQIC 



n't Oen, . BQS 

pan y mynBtrt, catiys bwy a'i catit o fcob ta i*r afon. Dad* 
itxii. *2. Ni fydd tro lien i-hyngddynt a Dow, iV sy mod inwy j 
ond bydd ei lawnder/yn agored iddynt yn wastadol. Ni b)dd 
un drws i garo wrtho yn y nef j *dim gofyn uyn derbyn : yr 
Arglwydd a gainati i*w *bobl nesio at to yn ddirwy^tr yno. 

Maelit yn awr mewn rhan yn gyfranogron oY fWnwiol 
anian ; ona yno y byddant yn beriTaitb gyfi-BDOg t) lioni 5 byny 
yWj fe gyfrana Duw iddyiit ci ddehv ei bun, ^ wna i'w boll 
ddaioni, nid yn iinig fyned beibio o flaen ea htryneb, ond 
inyned iddynt, ac argraffa deiw ei beiifeitbiau ef amynt, mor 
belled ag y dicbon crSadur d<terbyn yr «nrbyw ; ac oddiar 
liyn y tardd perffaitli debygoliaetii iddo cf, yn mbob peth yn- 
ddynt ac oddlamgylcb iddynt, a byn a gwblbft hapusrvrydd y 
creadar. Mac yn eghir mai byn sydd yngol-fi^ y Salmydd, 
Psal. Avii. 15, *' Digonir fi pan ddihunwyf a*tb ddelw di ;•* 
Jierffaitb ddelw Biiw yn dilyn y wdedigaetb wynfydedig. Felly 
y dywed loan, 1 loan iii. 2. *' Byddwn yn gyfifelyb iddo, 
oblegid ni a gawn ei welcd ef megys ag y mae '• Yna bydd 
Vr undeb mwyaf agos a cbyfeillgar rbwng Dew aV saint : 
bydd r>uw vnddynt hwy, a bwythau yn Nuw, mewn dull o 
und^ arddercbog a pherlFaith ; dh\eg;\d yna y cant drigo 
niewn cariad perffaitb. *' Duw cariad yw, yr hwn sydd yn 
aros mewn cariad sydd yn aros yn Ntiw, a Duw ynddo 
yntau/' l loan iv. l6\ O y fatb undeb fydd rbwng y saint a 
Duw, ac yntati k bwytbau ; pan ua wtlo efe ddim ynddynt 
bnd ei ddelw ei bun 5 pan brefffeitbier eu catiad, trcfb an 
anian, ond un dduwiol yn aros ynddynt 5 ac y caffo pob 
anniherffeitbrwydd ei lyngcu i fynn yn eu gweddi>ewidiad 
gogoueddus ar ddelw Duw ! Bydd ^u cariad at Dduw yn 
ddigyramysg pan ei purer oddiwrtb bunan-gartad 5 fel na 
cbaront ddim ond Duw, ac yn Nuw. Ni bydd mwyads yn 
llesg ac cgwan, eiilbr fe tysg fd tnarwor mtryw. Gdeuui 
beb dynvyl! wcfb a fydd, t&n fflandlyd beb fwg. Pel y mae y 
glo byw, pan e'lo yr boH ireidd-dra allan oborro, i gyd yn dftn, 
fdly y bydd y saint i gyd yn gariad, pan ddelont i lawnfwyn-i 
blld o Dduw yn y nef, mewn adnabyddiaetb amgy'ffredcd a 
jShrofiadol o bono, drwy weled a llawri gyfranogi o*i ddaiou% 
Yn o^o/*, Oddiwrtb y piesennoldeb gogonedckis a*r mwynhftil 
hwn, y deiTlia Tlawenydd annhraetbatlwy, iV bwn y Henwir 
y saint/' Digonolrwydd llaw«nydd sydd ger dy fron," Psal. xvi. 
11. Mae y saint weitbiau yn nmybdu Duw yn ybyd, pany 
niae en llygaid yn cael eu hattal r\iag canfod byny, nid ydynt 
Vn cael cysur y mwyabid : ond jjan symudir pob carogym- 
mieriad, bwy a gant old yn linig fwynh^o Du^, oHd befyd 

Digitized by VjOOQIC 



^g6 Digonolricydd o lawenydd. 

orpUwys yn y mwyabid, i;ydft Hawenydd a boddlondeb an* 
nbraetbol. Mae dymuniad am bethau dttearol yu creu era* 
bod, a'r mwyuhad o bonynt yn fynycb yn terfynu oiewa 
ffieiddidd o bouynt. Ond er y bydd y saint yn y gogoulaot yn 
wastadolya chweuu>cb mwy fwy d Dduw, etto oi bydd eu 
dymuniadau yn ane&mwyth, oblegid bydd cydaWodety Duw- 
dod bob amser yn agored tddynt ; am byny ni newyiiant 
mwyacby ni cbaut ddim anesmwyibdra oddiwrtti eu bl^s 
tragywyddol i> manna cuddiedig : ac ni phar rawynliSd 
gwastadol iddynt ei ffieifidio ; ni tbybiant bytb iddyntgaei 
gormud } am byny ychwanegir, '* m ddtsgyn arnynt na'r 
baul, na dim gwres/* Dad. vii. l6. Bvdd y mwynb&d o 
Dduw a'r Gen yn newydd bytb iddyni, drwy oesoedd 
tragywydiloldeb : canys bwy a yfant o ffynonau byvviol 
o ddyfroeddj lie niae dyfroedd croyw yn tarddu yn be- 
laetb yn wjstadol^ adu. 17* Hvvy a gant fwyta o bren y 
bywyd, yr bwn sy*n cynnyrchu anirywiaetb, sef deuddeg 
rbyw flVwytbj a> rbei*ny yn newydd bob amser, canys y mae 
yn eu dwyn bob mis. Dad. xxii. 2. Bydd eii lla wcny dd yn 
bur ac yn ddigymmysg, beb ddim gwaddod o o6diau ; nid yn 
ddisylwedd ac yn ddifianedig> eitbr yn sylweddol ac yn bar- 
b&us^ yu ddi-dor. Hwy a ** ant i lav?enydd^" Math. xxv. 
21. '* Dos i raewh i laweuydd dy Arglwydd." Mae yr ym- 
adrodd braidd yn anarferol, ac yn dwyn ar gof i mi y gair 
iiwnw yn nyoddefaint ein Hiacbawdwfi Marc xiv. 34, " Mafc 
fy enaid yn atbrist byd angau." "R oedd ei ehaid wedi ei 
amgylcbu & tbristwcb, (ie\ y goddbf y gair a arferir yma ei 
ddeall,) llifeiriaint gofidiau a'i hamgylcnynasant ef o bob tu $ 
trued ei wjfneb y ffordcl y mynai^ gofidiau oetlri o*i flacn j hwy 
a darddent arno o*r nefoedd a^r ddaear, ac uflfern, ar ml- 
waitb ; icl byn yr aetb.efe i dristwch, ac am byriy y dywed- 
odd, Psai. Ixix. 2, *' Daetbum i ddyfnder dyfroedd, a'r ftrv^d 
a lifodd drosbf." Eitbr pa ham y bu byn i gyd, onid er niwyn 
i'w eiddo gael myned i mewn i lawenydd } Mae Hawenydd 
weitbiau yn dyifod i mewn 1 ni yn bresenudl, drwy lawer 6 
iafur i*w gael, pan yf ydym wedi dn barogylcbu a go6diau : 
oncl y pryd bivnw, nid yu uuig fe ddaw Hawenydd i ni, eitbr 
cawn ninnaii fyned i*r Ijawenydd, a nofio yu dragywydd raewd 
mdr o lawenydd ; He na cbawn vveled dim ond Hawenydd, ed- 
rycbom y ffordd y mynom. Y presennoldeb a*r mwynbdd d 
Dduw aY Oen, a*n digona a pbleserau yn oes oesoedd : a 
gogoniaut ein beneidiau a*n cyrpb oddiwrth byny, a rydd I ni 
byfrydwch diddarfod. Er mor gactb y mae y saint gari y$* 



dbyGoc)gk 



Derbyniad y Saint i*w teyrnas, ^g7 

pryd trymdcr yii awr, fe ymedy a hwynt yno : eu galar a 
droir yn ganiadau llawenydd, a cliostrelau dagrau a droir yri 
afonydd hyfrjdvvch. Dedwydd yw y rhal sydd yn awr yn 
ban mewn dagrau, y rbai a d^irddant yn llawenydd yn y 
nefoedd, nes crymii eu penau yno gan bwys gogoniant ! 

Hyd yma am y gymdeithas yn nheyrnas y saint. 

X. Yn y lie olaf, fe bery teyrnas nef yn dragy wydd. Mac 
pob peth sydd ynddi yn dragy wyddol, gan byny fe gaifF y saint 
sicrwydd diymod a chwbl gadarnb^d am dragywyddol barb&d 
yr unrhyw. Mae byn yn rban angbenrheidiol o berffaitb 
bapusrwydd : canys mae*r gronyn lleiaf o ansicrwydd am 
barhdd iinrbyw ddaioui, yn peri i tin ofni, anobeithio, a 
gofidio} yr byn sydd yn gwbl angbyson a pberffaiib dded- 
fvyddwcb. Ond y gwynfydedigion uk\ ofnant byth j ac ni 
cbaut achos i ofni dim coiled : bwy a gant fod yn wastadol gyd 
a'r Arg^wydd, 1 Tbes. iv. 17- Hwy oil a gyrhaeddant gwbl 
sicrwydd nad all dim eu gwabanu oddivvrtb gariad Duw, nac 
oddivvrtb lawn fwynbftd o bono, bytb. Mae yr etifeddiaeth 
sydd ynghadw yn y nef yn anllygredig ; nid oes dim hadau 
llygredigaeth ynddi ei bun, i'w gwneuibur yr agored i ad- 
feilio ; eitbr br a bery yn oes oesoedd . y mae yn ddibalog j 
tiis geill dim oddiallan ei banmhrydfertbu, ac nid oes ynddi ei 
bun ddim i flino y rbai sydd yn ei mwynbau : ac am byny ni 
ddiflana ymaith j eitbr a bery bytb yn ei dysgleirdeb creedigol, 
a'i pbrydfertbwcn decbreuoi, 1 Pedr i. 4. Hyd yma am 
tiatur teyrnas nefoedd. 

Yn ail, Awn ynrlaen yn awr i lafaru am dderbyniad y 
saint i'w teyrnas bon j lie y caf grybwyll yn fjT am ckJau 
betb : (I.) Dull y derbyniad yn y galwad arnynt gan y barn- 
wr, i .ddyfod i*w teyrnas. (2.) Vr ansawdd yn mba un y 
flerbynir ac y dygir bwynt iddi. ^ 

I. Mae y testun yn dangos, y cant en derbyn gydft llais. 
oddiar yr orsedd j Y Brenin yn eu galw oddiar yr orsedd, get 
bron angylion a dynion, i ddyfod iV teyrnas. Nid yw 
Deuwch ac ewch oni\ geiriau byrion, etto y raaeut yn gyfryw 
ag a rydd destnn myfyrdod i boll ddynolryw drwy oesoedd 
tragywyddddeb : yn gymmaint a bod tragywyddol bapus- 
rwydd yn ymddybynu ar y naill, a tbragywyddol drueni ar y 
Hall. Y mae yr Arglwydd yn awr yn gwahodd y gwaethaf o 
bechaduriaid, ag sydd yn clywed yr efengyl, i ddjffod; ond y 
mae y rban fwyaf yn gwrtbod dyfod atto. Mae rhyw ychydig 
o rai y cyffyrddwyd a*u calonau drwy ei Yspryd, jn derbyn 

1 I 



d by Google 



398 Detbyniad y Scthtt Vw teyrkoa. 

yr alwml, ac y mae eu henaid o*u idcwd yn dywedyJ, " Vt'fefe 
ni yn dyfrtil attat :" inaeht yn rhoddi cii hunain i'r Arglwytld^ 
yn ymwrtbod a*r byd ac a*u cbWantau j yn cypmiecyd ei iaa 
ef, ac nid yrtimthodant a hi yngwres y dydd, pah y mae ei 
phwysan, fe aflai, yn gwneyd iddynt chwysn y gwaed o'lt 
cyrph. Edfydfhwch ar yr ynfydion 1 medd y bydd anianol, i 
ba Ic y maent yn myned ? Ond aroswch ychydig, () fyd 
angball ! O'r un genBU ag y cawsant yr alwad y maent yn 
awr yn ei dilyn, cant alwad arall i'iir gwobrwyo am y cwbL 
" DeuWch chwi fendigedigion fy Nhad, iitifeddwcb y 
deyrnas." 

Fe gaiff y saint fetysder. annbraietbol yn yr alwad yma i 
idyfod. (!•) Drwy bon mae Itfsu Grist yn dangos ei ddy- 
teuniadam^u cymdeitbas yn y ty ucbod^ fel y byddont yn 
iv'astadbl gydag ef yno. Fel hyn yr egyr efe ei galon iddynt, 
jnegys y darfii ef i*w Dad o*r blaen mewn j>ertbynas iddynti 
gan ddyw'edyd, " Y 1 ad, yr wyf yn ewyllysio — lie yr wyf fi 
fod o bonynt hwytbaii befyd g^xl4 myfi/' loan xvii. 24. i na 
^saif UafuT ei enaid ger bi-on ei orsedd, nid yn unig yr eneid* 
iau, citbr y cyrph a brynodd efe; rbaid eu cael, oblegid rbaid 
iddo ef gael ei ddiwaltu, {^.) Yma y'u gwaboddir yn barcbus 
i swper neitbior yr Qen. Fe*u gwahcxldwyd at y bwrdd isod 
gan lais y gweisioii, a dirgel weitbrediadau yr Yspryd yn- 
dtlynt ^ a bwy a ddaetbat«t i gyfranogi o wledd y dwyfol gym- 
toundeb yn y ty isaf : ond lesu Grist yn ei bersou ei bun aji 
gwabodd hwynt ger bron yr boll fyd, at y bwrdd ucbod. (3.) 
l>twy byn fe'ii derbyn i drij^fanau gogoniant. Mae agor- 
iadati y nefoiedd wrtb Wregys ein Cyfryu^wr breninol. Hbodd- 
\vyd iddo ef bob axtdurdod, (Math, xxviii. 18), ac nid k 
tiefe i mewn yno ond y rbai y c an tatao efe iddynt.. Pan 
oeddynt ar y ddaear, gyda *r rban arall o*r byd, efe a agorodd 
ddrysan tragywyddol eu caVonaii, a aetb i mewn iddynt» ac 
a'6 caiiodd dracbefn ; fel uad aflai pecbod bytb ddyfod yn ol> 
i deyrriasu yno fel d'r blaen j ac yn awr efe a ee:yr ddrysau *r 
nefoedd idrfynt, la gymmer ei goloitienod i mewn i'^r arch, ac 
a'li cft-) liwynt i meiin yno ; fel nns gall j ddeddfy, angau, nac 
ufferp byth eu cael allan inwyacb. I'an oedd y saint yn y 
byivyd hwn yn yrtidrecbu i fyned i mewn i'r brpbwysfa bono : 
byddai Satan yn wastad yn'eu llusgo yn ol, a'u llygredigaetbau 
yn eu gwasgu i lawr; fej na byddai ganddynt weithiau ddim 
ond rhawnyn adde^vtd i lynu wrtbo, (os godde&r yr ymad-* 
todd,) gan cffni syrtbin i'r liyn o dSin : eithry pfyd bWnw (^ 



d by Google 



Yr Jmawdi y dygir hwynt i mewn ynddo, 3^ 

syM Critt y guir iddynt gapl eu derby n i mewn.; ac yna bydd- 
aat Q gjrbaedd pob perygl. Yn olaf, Fel liyii y niae efe yn 
llefaiu wrthvnt fel un yn eu cyflwyiio i'r deyrnas^ i ystafell . 
wyddfod y breniu luawr, ac at yr orsedd. lesu Urist yw ys- 
grifenydd niawr y nef, i'r hwn y pertbyu dwyn* y saint i wydd- 
fod grasol Duw^ ac iddo ef yn nn<V y perAiyn eu dwyn i 
wyddfod gogoneddus Duw^ yn y ncfoedd. Yn wir ni byddai 
y nef ond He dieitbr iddynt oni bai fod lesu Gri^t yno -, ejthV 
y Mab a gyAwyua ei fiodyr i deyrnasei Dad^ Invy a gant fyned 
I mewc ** gydflg cfiVbr'iodas/* Math. 25 10. 

IJ. Ystyriwu yn mha ansaivdd y dygir hwynt i mewn 
ganddo. * ' 

Yn gyntaf, Efe a*u dvrg bwynt i nuewn fel bendigcdigiun 
€1 Dad; felly y inae yr alwad oddiar yr orsedd, " Peuwcb, 
chwi fendigedigion fy Nhad," &c. I d^ Tad Crist y maent 
i fyned : api hyny mae efe yn dwyn ar gof iddynt eu bod yu 
fendigedig gan ei Dad, yn anwyl gan y Tad, yn gystal a 
cbaoddo ef ei bun. Hyn sydd yn gwneutbur y nefoedd yn 
gartref iddynt, sefammai if Tad Crist ydyw, Ue y gallat^t 
fod yn byderus am gael fsroesb,. gan eu bod wedi yobriodi 
$'r Mab> ac yn ddewisedig y Tad i'r dyb^n hwnw. £fe a*u 
dwg 1 mewn er mwyn ei Dad, cystal ag er ei fvryn 
ei.hun: bepdigedig«digion y Tad ydyutj vr bwn, m^egys 
y mae yn ffynon y Duwdod, «ydd betyd yn ffynon 
yr boU fendithion a roddir i ddynion. Kbai ydynt, y 
bwriadodd Duw wneutbur lies iddynt er tragywyddoldeb. 
Yr oeddynt yn fendig«dig ya yr arfaeib dragywyddoL ober* 
wydd eu b«tbol i fywyd tragywyddol. Pan agorwyd llyfr y 
bj'wyd, cafwyd eu benwau yn ysgrifenedig ynddo j felly nid 
ywr cu dwyn bwynt i mew«i Tr deyrnas ddim ond eu dwyn i*r 
byn a fwriadodd y Tad iddynt er tragywyddoldeb : fe acbul|odd 
y Mab, bttynt '^ yn ol ei arfaeth ef,"' sef y Tad, 2 Tim. i. 
<K Fe leffliodd y Tad yn dda wrthynt jn ei air, jr bwn y 
rhaid ei gwbl gyflawni y pryd bwnw. Yr oedd ganddyut jei 
addewid ef am y deyruas, a bwy a fuopt fyvv a marw mewn 
ffytW ynddi : ac yn awr y maent yn dyfod i dderbyn yr byn a 
addiiwjd Kfe a tcnaeth yn dda iddynt, Klae rbodd yn cael 
ei galw yn fynycb yn yr ysgrytbyr yn fendilb j ap y mae 
lienditb Duw yn wascad yn ddiffuant fel bcnditb Isaac, drwy 
yr bon y gwnaetbpwyd Jacob yn etifedd iddo: bwyntbwy oil, 
drwy ei jh ef, a gyfiawnb^wyd, a sancr^iddiwyd, ac a nertb- 
J \ ^ 



d by Google 



400 Yr AnsQwdd y dt/gir hwynt i metitn ynddo, 

wyd i barbfiu liy«l y diwedd ; yn awr fe'o dcrchafir mewn 
oo^oniant, ac wedi en proB, maeiit yn sefyll yn y farn : a 
pbetb sydd yn ol iddynt^ ond ar fod i Ddiiw goroui gwaich ei 
rfts ynddynt, drwy roddi iddynt ea teyrnas, yn y llawn fwyn- 
bid o bono ei bun h;^tb ? Yn ddiweddqf, Hwypt bwy y\v y 
rbai a f;yssej;rodd Duw j yr byn befyd yugbyfrif yr ysgry tbyr 
sydd ffitb o fenditb, I Cor. x. l6. Diiw a'u neiltduodd iddo 
ei bun i fod yn fnninoedd ac yn offeiriad iddocf ; ac y mae'r 
Cyfryngwr yn bu dwyn i mewn fel y cyfryw i*w teyinas a'u 
bofTeiriadaetb. 

Yn ail, Fe'u cvflwyna Crist bwynt fe] etifeddion y devrnas, 
i gymnieryd meddiant gweitbreclol o boni. *' peowcb chwi 
fendigedigion, er if edd web y deyrnas." Maent yn blant i 
Dduw drwy adgenedliad a mahwysiad : " Ac os plant, eti- 
feddion befyd j sef etifeddion i Dduw, a cbyd-etifeddi6o & 
Cbrist/* Rbuf. viii. 17. Dyna *r pryd y bydd cynnuUeidfa y 
rbai cyntafanedig ger bron yr orsedd : bydd amsej* eu meby4 
wedi myned heibio, a*r amser a bennodwyd gan y Tad i 
ddcrbyn yretifeddiaetb, wedi dy fod i ben. Y Cyfryng\tr a 
bwrcasodd yr etifeddiaetb iddynt ft'i waed ei bun ; mae gweith- 
red eu bawl a*u tystiolaetb wedi fi tbynu er ystalm^ a'i cbof- 
resrru yn y Bibl ; i'e, niaent wedi cymmeryd meddiant o'l* 
betifeddiaetb^ yn mberson lesu- Grisf, fel eu dirprwywr, paq 
efigynodd efe iV nefoedd, " iV nwn yr aotb y Rbagflaentfr 
drosom ni/* Heb. vi. 20. Kid oes dim yn ol, ond iddynt 
fyned i mewn ifeddiant personol o boni, yr byn sydd yn 
decbreu yn angau, aq yn cael ei berffeitbio yn y farn ; pan el y 
saints >n eu cyrpb, cystal a'u beneidiau, i'tv teyrnas. 

Yn olaf, Fe'u dygir iddi fel y rbai y parntow>d bi ar eii 
medr, er seiliad y l)yd. Fe barotowyd y deyrnas ar eu medr yn 
nhragywyddol fwriad Duw, cyn rboddi bod i im o bpuyn t 
yr byn sydd yn dangos mai rboddo rad rSs ydyw iddynt. Yr 
ydoedd yn y bwriad dwyfol er tragywyddoldeb fod i'r cyfryw 
deyrnns gael ei |»bai*otoi i*r etbuledigiun; a bod i*r boll rwystr- 
ati a iuddiat iddynt ei cbyrbaeddyd gael en synutdoV flbrdd : 
ac behiaw byny, )n yr un arfaetb, te bennodwyd -lie pob un 
ynddi, ac fe'i neilldowyd i*iv gadw iddo, fel y byddai i bob 
nn o'r plant pan y delo adref yn y diwedd i d^ ei Dad, gael 
ei le yn dysj^wyl am dano, ac yn barod iddo : fel yr oedd lie 
Dafydd yn wag wrtb fwrdd Saul, pan na<t oedd efe yno ei 
bun i eistedd ynddo, I Sam. xx. 25. Ac yn awr, wedidyfod 
yr amser pennodol, fe*u dygir i mewn i gymmeryd eu gwa^ 
banol le'f^'dd yu y gogoniant, y rbai a neillduwvfj ac a gad* 



d by Google 



Prawfyr tiawl 401 

wyd ar eii mcdr, hyr^ nes ilowant rw cyniljoijjyck 

Defnydd. Mia iltjf;!):;' ty araeth ar y n»atcr yijii ^:}(ia 
gair o gymhwy-iiad, (* ) ^ b<t\rb sy'n honui hawl fr deynias 
hon. (2.) I'r rhai sydd a bawl wirioneddol iddi. (3.) I'r 
ibai nad oes ganddynt ddioi bnirl iddi 

Yn gyntaf. Yd gymmaint a bod yn aiulwg nad oes dim 
derby niad plilb diai^bliiu i deyrnas nefoedd^ ^c nad oes^ neb. 
^w cbael oud y rbai y profwyd eu bawl iddi. yp ddifrifpf gan y 
JBarnydd mawr, ^c ar o] y cyfryw brawf gaSael ellao fod 
ganddynt b^wl dda a safadwy -, niae yn anghenrbeidiol i ni 
pU ymofyn a cbwilio yn ddiduedd, a aiUv^ ni wirio a cbadara- 
bau ein bawl i*r deyirnas boft, yn ol C)freitbiau y deyraas «y*n 
(^ynDwyscdig yn yr y^grytbyr Iftn ?, 

Y gobaitbara y nefoedd ag sydd gan y rban fwyaf o bob,!, 
lydd a'i sail ax y tywod yr Uwn ni ddei) bratvf ; nid oes salt 
iddo yo ngair y gwirionedd, ond yn eu dycb^mraygion budol 
^u hunain : y cyfryw obaith a kd ei meddianuydd yn drueiaus. 
RC yn sioaiedig yn y dlwedd. Gan hyny y ^ae old yn unig yii 
^Idyledswydd eitbr helyd yn fuddiolj i ni brofi y' mater yqi 
ddidiiedd, mewn pryd. O^ cawn allan nad oes genym m 
bawl wirioneddol i'^ uefoedd, yr ydym etto o fewn cyrbaedd 
iddi ; ac ni a allwa gael yr byu nid yvr genym : eitlir os cawn 
^llan fod geqym bawl iddi, ^ydd geoyni y cysnr o altuedrycb 
in a tbragywyddokieb gydd byfrydwchj yr byn yw y cysur 
inwyaf a ddicbon dyn gael yn y byd. Os gofynwch. Fa fodd 
y gallwn wybo^l a oej| genym hawl i*r nefoedd^ ai nid oes ? 
Vr wyf yn «tt<b^ y rhaid i chwi H^bod hyny wrtJi y cyflwr 
yr ydycbyn a,wr ynddp. Os ydycb etto yn eich cyflwr na- 
^ur yr ydycb yn blant digofaint, ac nid yn blant y deyru- 
as bon ; C4Dy< mae y cyflwr bwtw, i> rhai svdd yn byw a 
marw ynddo, yn diweddu me^ii tragywyddol drueni. Os 
' {!y&^y^ chwi i gyflwr p rfts, y mae genycb hawl gyfreithlai;^rn 
\ gyilwr o ogonjant j canys y mae grls yq sicr o derfynu mewq 
gogoniant yn y diwedd. £tifeddiaeth ydyw y devrnas yma, 
paq p^ gan neb bawl gyfiawn.iddi ond 'plant X>uw. Felly yr 
vdym yn dyfqd yn blant Duw drwy ail-enedigaeth ac undeb & 
Cbrisit ei Fab ef i " ac os plant, elifeddion hefyd, |ef etlfedd^ 
jon i ][)duw, a cbyd-etifeiddion.A Christ/ Rbuf. viii; 17. Dy- 
Vkt^, ynte y w yr arwyddion arbenig wrth ba rai y gellir profi 
cin bawl i gyflwr o ogooiant. Ac. am byn yr wyf yia eicb 
fyfeirio at yr hjrn ^ ddywedwyd am gyflwr o ras, er mwyq 

1 1 3 



d by Google 



40::^ 'Prawfyr Hawl, 

eglurbau i cbwi me\vn |)eHbynas Teh bawl i ooronlane. 

Os ydycb yn etifeddion go^oniant, nue ceyrnas nefoedd 
o'cb mev?n chwi drtvy rinwedd eicb ail-enedi<;aetb a'ch undeh 
A Cbrisc. (1.) Gan dcyrnas nefoedd y niae *r orsedd yn ify 
gaioiij, OS ois genyt ti bawl i'r deyrnas bono : mae Crist, yDot 
li, ac y mae l)uvv ynot ti : ac wedi ei ddewis ef ynrhan, mae 
dy enaid wedi cymmeryd i fyiui ei ornbwysfa wastadol ynddo 
ef, ac iiid yw yu medrii cael «n gorpbwysfa witb ei fodd ond 
ynddo ef ; fel y golomcn nes ei dyfod i'r arch. Atto ef y mae 
tuedd greddfol yr eiiaid, drwy rinwedd yr anian newydd, o> 
Jjon y mae etifeddibn gogoniant yn gyfranog, Psal. Ixxiii. 25* 
*' Pvvy sydd genyf fi yn y nefoedd ond tydl ? ac ni ewyllys-. 
iais ar y ddaear ucb g\da thydi." (2) Mae deddfaa y nefoedd 
yndygalon, os ydwyt yn etifedd y nefoedd, Heb. viii. lO. 
^' Mi a dJodaf fy ngbyfreitbiau yn eu meddjliau^ ac a'u hys- 
grifenaf bwyut yn cu calonau/' Mac dy feddwl weili ei olcua 
yn y wybodaeth o ^yfreithiau y deyrnas, drwy Yspryd yr 
Arglwydd, atJiraw etifeddion gogoniant j canys pwy bynag 
^yddo beb ddysgi idiaetb, diamnteu na f ydd etifeddion y goroa 
ddim hebddo. Mae yn ysgrifrnedig yn y propbwydi, ** A 
pbawb a fyddant w^di eu dysgii gan Dduw/» loan vi. 45^ 
Gan hyny, er i dad a roam eu gadael yn ienaingc, neu fod yo 
ddifater am eu dwyn i fynu yn gristionogol, a cbael eu rbot yn 
forcu i tnuili eu bara l)eunyddiol, eito ni cbant Jod yn fyr a 
ddysgeidiaeib. Ac heldaw byny, fe newidiwyd dy gaMn, ac 
yr wyt yn dwyn delw Duw, yr bon sy'n gynnwysedig mewix 
" cyfiawudcr a gwir sancteiddrwydd," Epb. iv. 24. Mae dy 
enaid yn gymuiodlon k boll ddeddf Duw, ac mewn rbyfel a 
pbob pecbod adnabyddns. Ofer iV rbei*ny bonni bawl i*r 
deyrnas sauctaidd, y rbai nid ydynt sanctaidd yn eu calon a*a 
bucliedd j canys •* beb sancteidcJrwydd ni cbaiff neb weied yr 
Arglwydd,'* Heb. xii. 14. Os ydyw 'r nefoedd yn orpbwys- 
fa, i lafurwyr ysprydol, y mae, ac nid i segurwyr. Os ydyw yn 
fuddugoliaetb dra^ywyddol nyd y w y rhei'ny ddim a*r y ffbrdd 
yno, y rhai sydd Jii esgeuluso y rhyfcl )8prydo|, ac beb ofalu 
am Jarweiddio llygredd, gwrtbwynebu profedigaetb> a tbori 
eu fif^rdd yno drwy^ yvrtbwynebiadau 't diaiol^ y byd, a'r 
cnaw.l. (3.) Y trysor yn y nef yw y peth ^penaf yr ydych 
yn ei barcbu ac yn ei ddymuno ; dyna eicb trysor cbwi, a 
^' l!e uiav eicb trysor, yno mae eicb calon hefyd/. Math* v\l 
21. Os nid y petbau a welir, ond y pethau ni.welir/y mae 
dy galon yn goialu ac yn awyddu mwyaf am eu cael ; os yd^ 
wyt yu masuacbu fl*r nefoedd^ a*tb farsiandiaetb beoaf yuo^ 



d by Google 



Dyledswydd a Chysur^ ^c. 403 

mae yn arvi'ydd mai yno mae dy drysor, canys y niae dy galcn 
yno. Ond os wjt yn un o'r rhai ag sy'n ibyfeddu pa ham y 
nrae cymtnaint o ddadwrdd yngbytch y nefoe(!d a bywyd 
tragywyddoi, fel pe gwnai Uai y tro; mae yn debyg na chai 
di bytb fyned ar ei cbyfyl hi. Mac dynion cnawdol yn gwerth- 
fawrogi eu bunain yn ol e'u trysoiau daearol j yn eu barn bwy^ 
ipae petbau a welir yn Ilawer tryniacb na'r petbau ni vrelir, 
sc nid oes colledion Tn effeitbio arnynt gymmafnt a cboHedion 
daeatoi ; ond y mae etifeddion coron gogoniant yn gw'ertb- 
fawrogi eii bunain yn ol eu trysorau yn y ntf, ac ni roddant 
bwy eu bet'feddiaeth ddaearoryuyr lin dorian a'u teyrnas bwy, 
ac ni chaiff colled ddaearol gymniaint o efl'aitb ar eu calonau* 
ag a gaiff tneddwl am' golli *r nef. Lie y ceir y blaen^^ 
ffrwytbau byn o'r nefoedd, mae tragywyddoi bwys f:oc»oniant 
yn sicr o ddilyn 5 a diau, yn ol yr ysgrythyr fod y difFyg o'r 
rbai*n yn brawf sicr o etifedd digofaint. 

Yn ail, Byd<ied i etifeddion y deyrnas ymddwyn yn addas 
j'w proffes a'u burddas. Bucbeddwcb fel rhai yn meddufFydd 
a gobaitb am y deyrnas ogoneddas bon 5 bydde<l eich ym- 
arweddiad yn y nefoedd, ^ Pbil. iii. 20 Ymbyfryded eich 
heneidiau mewn cymiindeb ft Duw tra y byddocb ar y ddaepr, 
gan mai yn y cymundeb ag ef yr ydych yn djsgwyl eich ded- 
wyddvTcb yn y nef. Bydded sawyr y nefoedd ar eicli 
geiriau a*ch gweitbredocdd ; ac yn eich ymarweddiad tebyg- 
oiwch i*r wlad yr ydycb yn royiied iddi 3 fel y galler dy\Vedyd 
am danoch fel am frodyr Gideon, Barn. viii. 18, '* Pob iin o 
ddull meibion brenin.*' A rosed yn eich meddwl ddirniyg 
sanctaidd ar y byd, aV petbau sydd ynddo Er bod ereill, 
petbau daearol pa rai yw eu petbau ^oreu, yn gosod eu caloii- 
au arnynt; etto fe weddai i cbwi osod eich traed arnynt^ 
oblcgid bod eich petbau goreu cbwi yn y nefoedd. Nid yw y 
byd bwn o^d gwlad y mae eich ffbrdd yn myned drwyddi i 
dir Immanuel : am bytiy ewcbdrwyddo fel deieitbriaid a 
phererinion ; heb } myraetb a*i drafferthioo, i afrwyddo eich 
taith : nid y w yn gweddu i'r neb a anwyd i'r palas^ osod eu 
calon ar fytbod, i fy w ynddynt ; ac i rai yn rbedeg am gamp- 
dlws aur, droi b'r fFordd, i gasglu cerig yr afon : onxl Ilawer 
mwy anweddus i etifedd teyrnas nefoedd ym^uddio yroysg 
nwyfrtU y byd bwn. pan y dylai fyned i dderhyn ei goron. 
Mae y camp-dlws sydd wedi ei osod oVh blaeri yn deilwng 
o'r awyddfryd, y bywiogrwydd, a'r diwydrwydd inwyaf: ac 
y mae gwroldeb sanctaidd, caloodid a niawrfrydigrwydd, yn 
^weddu i etifeddion y goron. }^i$ ^elhrch ei chael beb ym- 



d by Google 



404 D^ledsmpdd a Chysur, Sfn^^ 

ladd eich ffordd atti\ drwy aDhawsdjerau oddifewn ac oJdi* 
alUo : oud y mae yde^roas &jdd o\h bJaea ya ddigopol i 
bwj^o y cwbU le, pe byddai i cbwi gael ekh galvr i wrtb-. 
ivynebu byd at waed. Dewisiwcb groe$ Crltt o flaen coj^ 
y byd, ac eisiau yn llwybr dytedswydd o flaen esmwytbder a 
cbyfoetb ar Iwybr pecbod :^" Gan ddewj^ yn bytrach oddef 
adfyd gyd& pbobl Dduvr, na cbael luwyaiaui |>ecbod. dros 
amser," Heb, xi. 2i». Mewo Ufarn gyfiVedin, galLfod gw«ll 
byd ar y dieitbriaid^ na*r plant; ood y gwal^auja^tJi y ^ ^yn«, 
>'id oes ar y pliint ddim i'w dalu aiq eu croeso; ood aiae 
dieithriaid yn cael bil, a rbaid iddjnt dalu am bob petb a 
gawsant. Ped ystyriero y cyfrif fydd taid i*c avouwioljoQ 
roddi am boll weniadan cyffredin rliagliiaiAetb yn y byd hwo, 
ui rvvgnacbem iddynt eu pethati da ynia^ ac (^i cbwynem am 
fod Duw yn cadw ein petbaa goreu. byd. yn ddiweddaf. » 
wua y nefoedd at-dalu i*r saint am en boll gnUedion, aq yoo 
y »ycbir ynxaitb bob deigr otldiwrtb cu llygaid. 

Mae yn werth sylwi fod y fath amrywiaeth o ymadroddion 
ysgtytbyrol yngbylcb dedwyddwcb y n«4 <^X & diiicbon. gyf« 
alteb i brofiad gofidua pob un oV saiat. A ydynt hwy yn 
cael eo gortbrymu? Y mae y dydd yn dyfod pan y can t 
arglwyddiaetbu. A ydyw ^u banrbydedd wedi, ei ddarostwng 
i r liwcb? fe ei cyfodir dracbefo drwy gael gorsedd i ^istedd, 
a cboion ar eu penau, a tUeyruwialen yn eu dwylaw, A yd- 
ynt yn diawd ? mae y nefoedd yn dcysor. Qs bu or/od arnynt 
adnel eu Uigfanau eu buniin^ etto mae t^ Tad Crist yn barod 
iddynt. A yrwyd. bwyut i*r anialwch ^ mae dinas wedi ei, 
pbarotoi iddynt. A alldudiwyd bwynt o*u. gwlad ^edigol } 
)m7 a gant etifeddu gwlad welL Os ymddi^'dir bwynt o'r. 
ordinb'idau cyhoeddus, yr Arglwydd Dii^w Hollalluog a'rOen 
ydynt y deml yno^ lie y mtMeot bwy yn myned j teml, uas gall, 
neb ga.u ei drysau :. os yw en bywyd yn. Uawn cbwerwder^ 
mae y nefoedd yn bafadwys o byfrydwcb : Os^ ydynt yu 
gruddfe^n.dan weddillion c^aecbiivedi ysprydoL y mae rbyddid 
gogoneddus yn eu baros. A y^y^ eu dilLud budcqn yn eu 
Cf wilyddio ? ma^ y dydd'yn dyfo^ pan y ca^t ddillad gwynioDA 
gl&n a dysglaer. Ma^e*r frwydr yu erbyn cig a gwaed, ty<» 
Mrysogaetbau ^. awdurdodau, yn wir yn flip; pnd y ma» 
buddugojiaetb arddercbog yn eu baros. Os y w lUfur a Uudd-. 
ed bywyd cnstionogol yn fawr, y mae tragywyddpl orph« 
wysdra iddypt yn y nef. A ydynt bwy yn cael en cyfrif ji^ 
%RnbeiI«i^Dg o/g;ymdeith^ yn y byd? feu derby nir i gyii»« 



d by Google 



Dyldeswydd a Chysur, ^c* 405 

deitl-as angylioii yn y nef. A yilynt hwy yn cwj^no o ber- 
wydd ami gvvmwl aV eu cyramundeb a Duw ? yno nid rhaid 
idd)'tit fyned allan mwyach, ond cant weled ei wyneb yn o'es 
oesoedd. Os ydynt yma mcwn lywyllwch, mae bi yno yn 
oleu tragywyddol. Os gorfydd iddynt ymdrechti ag angau, 
yno bwy a gapt fywyd tragywyddol; Ac i grynoi y cwhl 
mewn iin gair, '* Yt bwn 8\ dd yn gorcbOgu, a etifedda 
boh pelb," Dad. xxi. 7 E^« a ga»ff daugnefedd ac amiedd, 
llwydd a Uawcnydd^ pob peth dyniunol ', ilawn ddigonolrwydd 
i\v ddymuniadaii eangaf. Eydded gan hyny i'r rhai sy'n 
dysgwyl am y nefuedd godi eu penau gyda llawenydd, ym«> 
wregysu, ac felly redeg fel y cafFont afati j gan fathru pob . 
petb a'li rhwysiro yn eu flFordd i'r deyrnas. Na cbyfrifont 
byth un d^ledswydd yn rhy gated, yr un groes yn rhy drom, 
dim Uafur yn ormod, fel y gailont gyrhaedd coron gogoniant. 
Yn olaf, Bydded i'r neb sydd heb bawl 1 deyrnas nefoedd, 
ddeffroi i*w cbeisio gydft phob diwydrwydd. Dyma*r amser 
i blaut digofaint ddyfod yn etifeddion gogoniant : a thra bo'r 
ffordd i bapusrwydd trag'wyddol yn agored, nid oes dim am* 
ser i eistedd yn llonydd a segura. Dyrchefwch eich calon ta 
a*r gogoniant a ddadguddir : ac na orweddwch yn eicb un- 
man ar y ddaear wywedig bon. Pa lesld a wna eich boll 
fwyniant bydol i chwi, tra y byddoch beb sail safadwy i ddys* 
gwyi ncfoedd, pan elo y bywyd bwn beibio > Y cyfoetb a*r 
anrhydedd, yr elw a*r pleserau bvny» y bydd raid eu claddu 
gyda ni, ac dm canlynant ni i fyd arall, nid ydynt ond cyn# 
nysgaeth waei, ac a'n gadawant yn annedwydd yn y diwedd. 
O ! pa ham j mae dynion mor awyddus i dderbyi) eu gwynfyd 
yn eu hyvvyd ! pa ham na baent yn gofalu i sicrb4u iddynt eu 
iiunain bawl i deyrnas nefuedd, yr bon ni chymmerid byth 
oddiarnynt, eitbr a Fyddai iddynt yn etifcddiaetb ddigonol i'w 
gwneutbur yn ddedwydd i dragywyddoldeh ! Os ydych yn 
cbwennych anrbydedd, yno y gellwcb gael yr anritydedd 
ucbaf, ac a beiy pan fo anrlfVdedd y byd yn gorwedd yn y 
pridd; ac os cyfoetb a chwennychech, cbwi gewch drysor yn 
y nef J ac yno y mae byfrydwch y u dragywydd. O 1 na fy<ld» 
lycb yn ddirmygwyr yr byfryd wlad,"ac na fernwcb eich 
Iiunain yn annbeilivng o fysvyd tragywyddol ; eitbr yn by- 
tracb priodwcb yr etifedd, a bydd y nefoed<l i ch%vi yn gyn- 
nysgaetb ; ymaflwch yn Ngbrist, fel y cynnygir ef i cbwi yn 
yrefeugyl, a cbwi a etifeddwch bob peth. . Rbodiwcb yn 
)lwybr sancteiddrwvdd, ac efe a'ch arwaia i*r nefoedd, Yii^'r 



d by Google 



c 

leddwch yn crbyn pechod a Sata», a cbwi a ddcrbyni^cb y 
f^oroti', ymwrtliodwch a> byd, a drysau y nefocdl a agorir 
i'cb derbyn. 

PEN VI. 

UFFERN. 

Matb. aixv. 41. 

Yna If dgwed efe hefyd wrth y thai afyddant ar y Itaw aswy, 
Ewch oddi wrthyj, rai melldigedig, ir tAn iragywyddol, yr 
hwn a barotowyd i ddiafol ac iw an gy lion, 

Pe Da buasai trigfan dragywyddol a rail heblavr y nefbeddj 
mi a faaswD yma yn terfyiiu fy nhraetb^wd meirn pertbynas 
i gyflwr tragyfvyddoi dyn : eitbr gan weled fod yn y byd amll^ 
garcbar i'r drygioDus^ beblaw palas Vr saint^ rbaid i ni betyd 
ymofyn yngbylch y cyflwr o dragywyddol drueni; yr bwn y 
oydd raid i*r dynton gwaetbaf ai oddef, beb lefaiiij " A 
ddaetbost ti i'o poeni cyn yr amser ?*'.gan fod etto fodd i ffoi 
rbag y liid a fydd ; a'r hyn oU a ellir dyweyd am y cyflwr 
bwaw sy'M rhy fyr i dcjarlunio yr byn a fydd raid Tr dam- 
nedigion ei deiotto ; canys pwy a ddeall nertb sorFaot Duw } 

Y petb diweddaf a wnaeth ein Hargl\¥jd(I, cyn ymadael 
a'r ddaear oedd> " Efe a gododd ei ddwylaw^ ac a'u ben- 
di^biodd hwynt/* Luc x»iv. 50, 51. Eitbr y petb diweddaf 
a wna efo cyn gadaal yr orscdd^ fydd meltdigp a chondemiiio ei 
elynion ; fel y deallir oddiwrtb y testun yr bwn sydd yn cyn- 
nwys y dd©dryd arswydus. He m^ie tragywyddol drueni y rhai 
drygionus wedi ei gryndi yngbyd. Yina niae tri pbctb i sylwi * 
arnynt. Yn gyntqf, Cyflwr y rbai condemnedig, rhai mell- 
^igedig; Y barnwr wedi caffael fod nieltdith y ddeddf yn 
gorwedd arnynt, fel troseddwyf, efe a*u denfyu ymaitb gyda 
ill, oddi ger ei fron i uQern, i'w llwyr ddyodcief. Yn ail, Y 
goip a osodir arnynt : ac y ibwymir bwynt atti drwy rym y 
tellditb. Ac y mae hon yn ddeublyg, cusp o golfed, yn yr 
ysgariad oddi wrth Dduw a Christ, Ewch oddiwtthyf; a 
cbosp o detniiad^ yn y dygn boenau tosiaf, Ewch oddiwrthyf 
i'r tdn. y»,«fryrfyrfd, Trymhfed eu j)oened}gaethau. (1.) Y 
maeni; yn barod iddynt, nid gwiw iddynt ddysgw yl munud o 
p<^diad. Mae'r tdn wedi ei barotoi, ac yn barod i losgi y rhai 
PI fwrier iddp. (2) Hwy a gaut gyaideitbat pythreulinid yn 



d by Google 



Arweinlad i meuirt. 40J 

fli poteinau> 6*nt en cau gyda 1 ;\rvT t vn iifFern. Rbaid iddynt 
fyhed i'r tfiti fi barotowyd i B •^'zeoub pcnaeth y cythreul- 
ifcid, a'i iVJgylion ; ^ef, yr a!\:;yiM;ii irryr ., syrtlnasant gyd 
agjef, ac a aethant yn gytbreii' a-i . i:<- ddvwedir ddarfo*! ei 
barotoi iddyiit hwy j oblegid '.liiynt bwy heclui a chr^el eu 
bwrw i uffern, cyn i ddyu i)erbu. Mae byii yn llefaru dych- 
ryji rawy i'r damncdigion, y bydd raid myned i'r un pocnaii 
ac i'r un He povnus, a'r diafol a*i ani/ylion. Hw^y a wran- 
dawsant ti ddc^uiadau, am byny bydd raid iddynt gyfranogi 
oM boenau : ei waith ef a fyiient wneutbur, a rbaid iddynt 
dderbyn eip;yflogef, sef noarwolaetb. Yn y bywyd bwnbwy 
a gytunasiint a»r cytbreuliaid, yn eu gelyniaetb yn erbyn Duv/ 
a Christ, a ffordd sancteiddrVirydd ; ac yn y nesaf rbaid idd- 
ynt lettya gyd& hwynt. Fel hyn y caift' yr boll clfr eu can 
gyd a*u gilydd j oblegid y mae yr enw hwnw yn berthynol iV 
cytbrieiiliaid ac i ddynion drwg, yn ol yrysgrytbyrau, Lef. 
xvii, ji Mae> gair a gyfieitbir cytbreuliaid, yn arwyddo rhai 
blewog, pen eifr, oblegid ar bin v creadnriaid hyny y byddal 
y cytbreuiiaid yn fwyaf lueddol i ymrithio i'w baddolwyr. 
(3.) Y trymbad diweddaf o'u poenau yw eu tragywyddol 
bafb&d; bycbi raid iddynt fyned i d&n tragywyddol. Hyn 
sydd yn cbwanegu eu trueni i'r radd eitbaf^ sef na bydd 
l»ytb ddiwedd arno. 

ATHRAWIAETH. 

fegaiff y rhai drygionus eu cau i fynu danfelldith Du^, 
mevm tragywyddol drueni gyd a*r cythreulic{id t/n uffan. 

Gwedi dangos y bydd adgyfodiad i'r corpb, ac y bydd barn 
gyffredinol, nid Wyf yn tybied yn angtfenrbeidiol y cbwanegu 
i brofi sicrwydd y cospedigaetban sydd i ddyfad. Yr nn gyd- 
wybdd ifig sydd niewn dymon anr farn i ddyfod, sydd hefyd yti 
tystiolaetbu sicrwydd y go*p i ddyfodi Ni bydd cosp y dam* 
.nedigion yn ddiddymiad iddynt.^ hyn a ddangosir yn afnttrg 
yn yr araeth janlynol. Wrth draethu ar y testun brswychilft 
hwn, mi agaf ystyried y pedwar peth canlynol. (1.) Y fell- 
diUi dan yr bon y caiff y damivedigion eu cau i fynn. (2.) Eu ' 
/ trueni dan y fclldirih bono. (3.) Eu cymdehhas ft'r cyth^ 

leullaid yii Jr cyflwr hwnw. (4.) Tragywyddol barfa&d y cwbl. 
1, Mewrt pertbynas i*r felldith dan yr bon y cauir y daro- 

hedigion i fyou ya uflF^n ; hyu yw dcdryd ar*Jvydus y ddcdflf 



d by Google 



408 Y Fclldiih dan yr hon 

wrth yr hon y maenc wedi en rbwymo i ddvoddef digofaiat 
t)uw, fel troseddwyr. Nid pan y 8>*f<>nt ger broii y frawdle, 
a pban y derbynioiic eu dedryd, y mac y Celldicb bou yn yni- 
aflyd yudilyni wyntaf : eitbr fe'uganwyd dani, bvry a aethaot 
drwy y byd ynn t!ai)i, bwy a fuont fetrw dani, a adgyfodanc 
o'u betidan dai i; a rhan niiii dHni y caiff y Baruwr bw>nt, 
efe ail dentyn bwyiit ymaitb gydi bi Tr pwll ; ac yno y gur* 
we(id(inr dani dros boll oesoedd tragywyddoldeb. Mae poh 
dyn wrtb iiatnr dan y fellditb ? end fp'i symudir oddiar yr 
etboledigion drwy effaitb eu bundeb d Cbrist. Y inae bi yn 
aros ar \ lleill o ddynolryw, ac o*i berwydd y maentyn rbwymi 
ddystry w, ac yn neillduedi^ i ddrwg, fel y gellir dai lunio V 
fellditb oddiwrtb Deut Xxix. 21. " A'r Arglwydd a'i neiU- 
dua ef i gaej drwg " Felly y coHedigion a f%<idant bytb yn 
bobi wedi eu cyflwyno i ddystryw ; wedi eu neillduo fi*u didoli 
i ddrwg^ o blitb y lleill o ddynolryw, ie\ llestri digofaint, 
wedi eu gosod i fynu fcl nodau i saetbau dwyfol Ud, a*u 
gMPeuthur yn dderbynfeydd ac yn attegion (baledd. 

Mae bla* n flFrwytli y fellditb bou ar y ddaear, yr byn sydd 
gyngvvysti o'r clamp sydd i'w gaulyn. Ac otldiwrtb hjro y 
mae yn canlyn, fel y mae rboddion aitiserol Ik tbragywyddol 
vredi eu rbwymo yi»gbyd, yu yr un ymadroddion, yn yr adde- 
tvid i bobl yr Arglwydd, F-Say xxxv. 10, " A gwaredigion yr 
Ar^hvydd a ddyrbwelant ac a ddeiiant i Sion/* &c. gan gy- 
feirio at y dycbwellant o Babilon, at at fynediad y saint i'w 
tragywyddol orpb^vysfa yn y nef : felly y mac trneni amserol 
a tbragywyddol gelynion Duw, \^'eitbiau yn cael eu CyssyllCu 
yn yr uu ymadiodd yn y bygythiad, roegys Esay xxx. 33. 
'* Canys darparwyd Topbet er doe, le, parotowyd bi_ i'r 
brenio, efe a'i dyfnhdodd bi, ac a*i ebangodd : ei cbynneiiad 
sydd dAn a cbof.d lasver J anadl yr Arglwydd, megys afon o 
frv\msiao sydd yn ci benuyn bi. " Yr byn sydd yn cffeiriq at 
d linystr umserol a tbragywyddol yr Assyriaid, y rhai a syrtb- 
iasaiu drwy lew yr angel o flaen Jerusalem. Qwel befyd Esay 
Ixvi. 2 li Iktb yw y daUineb barnol i'r bwn y mae llawer yn 
cael eu ihoddi i fynu, *' Yu y rbai y dallodd duw y byd hwD 
feddyliau y rbai digred/* 2 Cor. iv. 4, cud blaenffrwyth 
ufi'trn a'r fellditb ? Mae eu baul yr macblud banner dydd j 
mae eu tywyllwch yn chwan^gu yn ddiorpbwys nes diweddu 
niewi; tywyllwcb eitbaf. {jlawer ffrewyll y mae cyd-wybod 
yn eii Uoddi I'r annuwioi yn y tywyllwch, nad ydyw y byd 
yn gwybod diiu oddiwrtbyut ; a pbetb yw byny' ond bod y 



d by Google 



g tduif y Coltedigion ifyttu. 409 

^ryt na bydd marw^ eisioes yo decbreu eu cnoi ? Ac old- oes ua^ 
toV bratbiadau byoy^ nad' allant d alw ya Joseph, canys yr 
Arglwydd a ddym ychuianeg ^ ifeu ya bytracb Gad, oblegid 
nuze ipfja yn dj/fod. Mae y dafnau Hya o ddigofaint yn 
rbag^arwyddioa antwydus^ o'r gawod sydd i g.aolyQ. Weithiau 
y maent yn caeleii rboddi i fynu Tw gwyniau gwarthus, felaa 
allont eu darostwng m^yacb, Rhuf i. 26. Felly mae euchwant- 
au yn cynnyddu (wy £wy tuag at berffeithrwydd,o8goddefir yjr 
ymadrodd. F^l y mae gras yn cyrbaeddyd perffeithrwydd ya 
y nefoedd> felly mae pecbod yn uffern . yn- cyrbaeddyd y radd 
^itbaf ; a^ fel y mae peofaod fel byn yn cbwanegu yn y dyn, 
iagoaaf a tbebycaf yw i uffern. Ma0 yma dri pherh agolvtrg 
arswjriliie arnynt. Yn g^af, Mae pob petb a allai'wneirtbriur 
Iks i eneidiau dynjpn wedi mallu iddynt r ^<^1 7 ^^^ ^u ben« 
dftbion wedi eu melldichio^ (Mai. ii. 2.y pregetbau, gweddlau^ 
cyngborion, cetydddn^ y rbai sydd yn nertbol tu ag at ereill^. 
ydynt yn g^bl atieffeitbtol iddynt bwy. Yn ail. Pan y mae 
dynion yn myned rbagddynt i becfclu yngwyneb ceryddoQ- 
aa^Wg oddmrcb yr Arglwydd^ mewn ordinhadau a rbag- 
iuniaetbao: mae Daw yn eu cyfarfod ar twybr eu pecbod ^ 
gw'ililem>diau> ac raegys yn eu euro yn ol; etto rbuthroyndaeu 
y maenc bwy, Betb a aU fod yn debycacb i nflfern lie y mae 
D»w yn wasted yn ceryddn, a*r colled igion yn wastad yn 
pecbil yn ei erbyn ? Yn olaf. Pan fyddo pob petb a gyf- 
arfyddo a dyn yn cael ei droi yn gynnud i'w cbwantau. Pel 
hynnidiyw adfyd na bawddfyd> tlodi na cbyfoetb, diffyg 
ordtnbadad^ na'a mwynbHtd^ i gyd ond meitbrin llygredigaetb^^u 
Uawer. Mae eu cylla Uygredig yn balogi pob petb a gaffont, 
ae oid yw'r cwbl' ond cbwanegu gor-Uifiau afiacb. 

Odd mae y cynauaf llawn yn- caniyn y trueni bwnw dan ba. 
Ud y gorweddaat byth yn uffern ; y llid bwnw, yr bwn, trwy. 
i'ym y £eHditb> a ddaw arnynt byd yr eitbaf ; yr byn yw cwbl 
gyflawniad' y felldttb* Ma? y cwmwl du bwn yn yniagor 
uwcb en peneil, a'r meilt yn en llacbio^ drwy y llais braw* 
ycbu9 hwtiw oddtar yr orsedd, '* £wcb oddiwrtbyf, rai mell* 
drgedig/* &r. Hyn a rydd i*r heli rai drygioaiis olwg.eeb«> 
rydns ar yr byn sydd yn mynwes y fellditb. (U) Mae'ja^ 
llais o ddirfawr lid> a digofaint, a cberydd ffyrnig oddiwrtb 
f Llew o Iwyth I^idftb* Ei olygon a fyddant yn ddycbryn* 
todwy iavm iddynt ) eUygaida fwriant fflamiau tftnarnynti 
K K 



d by Google 



410 V Fetldith dan yr hM, $c. 

a*i eiriaa a drywanant eu calonao, fel |Hceiiaa gwenwyni^. 

Pan orcbymyn efe hwynt fel hyn oddigdr ei fron yo dra- 

gywydd, ac yr ytnlid efe bwynt ymaith oddiwrth ei orsedd d 

g^ir ei eoau, fawy a gant weled inor daobaid y Uysg ei ddigof- 

ainc yn ei galoD yn eo berbyn atn ea pecbodaa. (2.) Mae yo 

llais o ddirmyg a diystyrwcb oddiwrtb yr Arglwydd. Fe f a 

amser y tosturiwyd wnhyiit^ ac vr attolygwyd amynt dos- 

turio ^rtbynt tn honaiiiy a dytod yn eiddd *r Arglwydd : 

citbr hwy a*i diystyrasant ef, a^ nl fyoeat mo botio ; ond yo 

airr bwy a gaiit ea claddu o'i olvrg ef^ dan ddirmyg tragy« 

wydddl. (3.) Mae. yo llaia o gasineb eitfaaf. Yna y bydd 

i*r Arglwydd eu cau allan o ymiysgaroedd ei gariad a'i dosturi. 

*^ Ewcb, cbwi rat melldigedig :** fel pe dywedai^ Nis galla^ 

oddef yr olwg aftioeb : nid oes gymmaint ag ud bwriad o 

ddaioni tu ag attocb yn fy ngbalon 3 ac ni cbewcb gly wed 00 

gair gobeitbiol oddiwrtbyf mwyacb. Yn olaf, Llais ydyw 

dragywyddol ^rtbodiad oddiwrtb yr Arglwydd. Eh a arcb 

iddynt fyned ymaithi ac felly efe a'u bwria oddiwrtho am 

byth. Fel byn y cantf drwi y ncffoedd yn et berlvyn f y sicr- 

heir y gagendor rhyngddynt a bi, ac y gyrir bwynt i'r pwlL 

Tna, pe llefent gydft*r difrifwcb mw^af^ '* Arglwydd^ Ai^- 

Iwydd^ agor i ni/' ni cbant on atteb, ond, '^ Ewcb, ewch, chwf 

rai Qielldigedig.*' Fel byn y caiiir y colledigion dan y fblldith. 

DEFNTDd cyniaf, Bjdded i bawb ag$ydd etto yn eu cyftwr 

iiatar, a than y fellditb, ystyried hyn, a ffbi at lesn Grist 

mewn pryd fel y gwarcder bwynt o dan y felldfth. Pa fodd y 

gellwch gysgu yti y cwflwr bwn, gan fcK) we<li eicb amgylcha 

gan y felldith ! Mae lesu Grist yn dywedyd wrtbycb yn awry 

Deuwcb, cbwi rat melldigedig, mi a gymmeraf y fellditb 

oddiamocb, ac a roddaf i cbwi y fenditb. Mae dyfroedd y 

cyssegr yti awr yn rbedeg, i iacbfia y tir diffaitb ; gofelwcb 

am eu defnjddio i*t dybeii bwnw i*cb eneidiau eicfa hanain, 

ac arswydwcb megys uflem, rhag na cbewcb ddim budd oddi- 

wrthynt. C'ofiwch na bydd i*r lleoedd lleidibg (y rhai nid 

ydynt na m6r na sych-dir, cjnllun addas o ragritbwyr) a'r 

Corsydd (lie ni tbyf coed, ac ni beigia pysgod, y rbai y ftftd 

dyfroedd v cyssegr bwynt fel y*a cawsant, yn ea difieitbdra) 

ddim cael eu biacbftu; (gan eo bod yn gwrtbod yr unig 

leddyginiaetb) i balen y rhoddir bwynt, (a adewir yn ddi- 

ffettbwcb tragywyddol, ac a osodir yn arwyddion tragy wyddol 

o ddtgofaiat Dow^ ac a gaair byth dao y fellditb,) Ezec. 

iLTlia 11. Yn ail, Ystyried rbegwyr byn, «geneuau y rbaf 



d by Google 



£u Tmeni yn UffenQ. Hi 

#ycld yn llawn o feUdithio ea hunain ac ereill. Vr kwn sy'ii 

ymwisgo 1 meildith, melldith *' a ddaw fel dwfr i'w fewn ef» 

ac fel olew i*w esgyrn ef/' Psal cix. 18. oni attelir hi drwy 

edifeirwch. £i hoU fellditbion a ddisgynant ar ei ben ei hun 

yn y dydd y saif efe o flaen gorseddfaiugc Du w : ac efe a gaiff 

deimlo dirfawrbwys melldith Duw« yr bon y inae efe yn awr 

yn ei diystyru. 

*II. Miaaf ymlaen i son am drueni y colledigion^ dan y 

felldith bono ; trueni na ddichon tafodau dynioii ac angyliou 

nio'i gyflawn ddisgrifio. Mae gweitbredoedd Duw bob amaer 

fel efe ei hun : nid oes ewyllys da fel yr eiddo ei, a'i ddigofaint 

a'i ddycbryniadau sydd yn anghymbarol. Megys y mae y 

saint yn y nef yn y radd uchaf o bapusrwydd^ felly ymae y 

colledigion yn uffern yn cjfrbaeddyd y radd eitbaf o drueni. 

Yma mi a gaf ymofyn yn dctifrifol yngbylcb dan betb, y gosp 

o golled, a^r gosp o deimlad yn uffern. Eitbr gan fod y 

rbai*n befyd yii betbaa na welodd llygad, ac na cbiywodd 

clust^mae yn rbaid i ni (fel'ygwna daearyddion) adael gwagle 

ehang am y tir anadnabyddus^ yr bwn a gaofyddir y dydd 

hwnmr, 

Yn gyntaf, Y gosp o goUed a gaiff y damnedigion ddyoddef^ 
ydyw ysgarlad oddiwrth yr Arglwydd, fel y gwelwn oddiwrtli 
y testun, " Ewcb oddiwrtbyf, rai melldigedig."' Hyn a 
fydd megys maen ar ddrwseu bedd, fel " y dalent o blwro/* 
Zecb. V. 7f 8. a'u ceidw i lawr byth, Fe u hysgerir am byth 
oddiwrth Ddaw a Christ. Crist yw*r ffordd at y Tad 3 eitbr 
fe gauir y ffordd yn oes oesoedd, rbagddynt bwy, fe dyuir y 
bont, a'r gagendor mawr a sicrheir j felly y cauir hwynt i fynu 
mewn ysgariad tragywyddol oddiwrth Dduw y Tad« y Mab^ 
a'r Yspryd Glfin. Fe*u hysgerir o'r man y mae y dyn Crist 
lesu^ ac ni ddeuant byth i eisteddfod y gwyafydedigion. He 
y mae efe yn ymddangos yn ei ogoniant^ ond fe'u bwrir allan 
i dywyllwch eiUiaf, Math. xxii. 13. Gwir yw nas gellir eu 
hy8gar4] o fod yn mbresennoldeb Duw, ni allant fod He nad 
yw efe; gan ei fod yn llanw poblle: '* Os cy weiriaf fy 
ngwely yn uffern,*' medd y Salmydd, " wele di yno,** Psalm 
cxxxix 8. ' Eitbr hwy a fyddant yn druenus annbraetbol^ yx\ 
eu bysgariad pertbynasol oddiwrth Dduw. Er ei foci ef yn 
bresennol byd yn nod yn ugbanolbwyut eu heneidiau^ (os 
goddefir yc ymadrodd), tra y maent wedi eu bamgylclm gan 
y fflHiiiiau tanllyd, yu y tyw^llcb eithnf; yo unig iV porthi 
ft gwiuegr ei^ddigofaiiit^ ac ^ fiVydiau o'i gyfiawuder dialedd- 

K k 2 



d by Google 



41$ Y Gosp o GoUcd yn Ufmn. 

ol ; ood ni chant bytb bro6 o'i cldaioni a*i baelioni tDfryacb^ 
Ga cbaef y pelydiyn lleiaf o obaitb oddiwrtbo. Hwy -a gaat 
vreled fod ei ealon wedi ei hollol ddieitbro oddiwrtbynt^ ac 
Has dieboii fod tn ag attynt; ac roaf hwy yw y blaid y bydd 
yr Arglwydd yn ddJff wrtliyot bytb. Hwy a gant eu faftm- 
ddifedu o bresennoldeb gogooeddns a> muynbAd o Dduw ; ni 
cbant ddim rfaan yn y weledigaetb wynfyded tg 5 na gweled 
dim yn Nuw yn garedig tn ag atynt^ namyn un don o ddi^of- 
aint yn cyfodi ar ol y llalK Hyn a ddwg arnynt ddiluw 
gorcbadd»oI o o€diau yn ddiddiwerld. Ni cbant bytb brofi 
o'r afbn>dd o byfrydwcb y mae*r saint yn eu niwynbda yn y 
nefoedd ; ond cant anaf tragyviryddol, a nos barbSol^ o b«r- 
wydd b3jdd bani cyfiawnder wedi roachlad arnynt, a bwytbau 
wedieugadael mewn tywyllwcb eitbaf. Pa faint bynag yif 
dedwyddwdi y nef, cynamaint a byny fydd eu qoNed bwyot ; 
canys ni chant bytb ddim o boni. 

Yr ysgariad bwn ar v drygionus oddiwrtb D.duw a fydd, 
(I ) Yn ysgariad anewyflysgar. Maent yn awr yn citio odd!- 
wrtbo, ni dden^nt atto, er ea galw, er erfyn arnynt a*a 
banog i ddyfod : ond y prydbwnw /e*u gyrir oddiwrtho pan 
y byddai dda ganddynt gael bod gyd ag ef £rfod dirrayg- 
wyryrefengyl yn gof yn ynfynych, Belb yw«ly anwylydfbagor 
anwylyd arall ? ond ni ofynir y fath gwestiw'n i^'roblitb y dorf 
golledig; canys yna hwy a g:int weled.mai yn y mwynh^td a 
Dduw yn unig y mac dedwyddwc.b dyn yn gjmjiwys^dii^, 
a bod ei golli ef yn golled anmbrisiadwy. (2.) Byda hefyd 
yn ysgariad cwbl a bollol. Er bod yr annuwioUon yn ys- 
garedig oddiwrtb Dduw yn y by wyd jma/etto y mae inath o 
fasnacb rbyiigddynt : y niae efe yn r^oddi llawcr anrbeg dda 
iddynt, a bwythan yn rboddi, o leiaf, an^eU air da iddb yn- 
tau ; fel nad yw y tangnefedd yn bollol ddiobaitb, Ond y 
pryd hwnw y gwneir ysgariad bollol, pan y bwrir y colledig- 
ion i*r tywyllwcb eitbaf, lie na bydd y pelydryn Jleiat o 
pleuni na ffafr oddiwrtb Dduw 5 yr byn a rydd ddiwedd ar eu 
holj air da iddo yntau. Yn olaf, Fe fydd yn ysgariad by tbol j 
hwy a yinadawant ag ef beb gyfarfod mvy^ ^itbr 1 gael ea 
can i fynu mewn tragywyddoi fraw ac anobaith. Fe fu rhyw 
gyfatbracb rhwng lesu Grist a'r angbredinwyr, yn cael ei 
eycbwyn a*i ddadwneyd yn fynycb, ond yn awr fe'i torir an^ 
bytb, ^c ni bydd i un genadwri o ffafr ^c ewyllye da dramwy 
rbwng y pleidiau niwy. 

y ^osp ymao polled yn yr ysgariad bollol 9 bytbol pddii- 



dbyGoogk 



V Gosp GolUd yn Uffern. 413 

wrth Dduw, sydd drueni tu hwnt i amgyffred dyn, ac nid all 
dim ond profiad y colledigiou yn iioig ei ddeall. Eithr fel y 
caffom ryw dyb-feddvrl am yr ercLylldod o lioHo, ystyrier y 
petha'u cadynol. 

la/, Duw yw y dajoni penaf, gan hyny rhaid mai y»^ 
^ailad oddiwrtho ef yw y drwg peoaf. Mae ein gwlad enedig- 
9\, ein pertbynasau, a'n bywyd, yn dda y *ac am byny mae 
cael amddifadu o bonynt yn cae) ei gyfrif yn ddrwg mawr : a 
pbo mwyaf a fyddo gwerth unrhyw beth, mwyaf nivi'ed fydJ 
ei goUi. Am byny, gan mai Duw y w y daioni penaf, ac nad 
oes daiont i*w gymbaru ag ef, nl ddichon bod nnrbyw golled 

fymmaiat a'i gojli ef. ^lawn fwynb^d o bono ef yw yr 
apusrwydd ucbaf a ddicbon cre&dur ei gyrhaeddyd : ac p- 
gariad bollol a bytbol oddiwrtbo y w y trueni eitbaf y geflir 
daro^twnjg cr^adMr cbesymol idda. Mae i un gael ei droi 
yniaitb gan ddynion, gan ddynion da, gap y goreu o ddynion, 
yn drwm: betb ynte a fydd cael gwrtbodiad gan Pduw, gan 
ddi^icmi et bun i ' 

2U, Duw y w ffynoQ pob da, o't hop v mae jpob daiont to 
tarddii iVcreaduriaid, ac yn parbi^u ynddyot, ac iddynt. ra 
ddaiopi neu berji^Mthrwydd Bynagj naloriol neii fo^oi, sydH 
mewu unrbjw grea^i^r, 9 Djduw y maeyu deillip; ac arna 
mae yn ymddibynu, fel j mae gol.euni yn deillio 6, ac yn vm- 
ddibynu ar yr haul y cany 8 y mae pob bod crcadigof, fel y 
cyfryw, yn ymddibynol. Gan byny, rbaid yw y bydJ ys- 
jgariad boUpl oddiwrt^ Duw, dewy yr ^yn yr attelir pob cym- 
tnuudeb cysurus.rbwng Duw a> creadur rhesymol, yn dwyn 
^ydag ef gwniwl cytaugw^ ar l^qtl oleuni dyddanwcb ac 
esrowytbder o bob matb. Os ua l^ydd'ond nn flenestr, neu 
ifi itgoredy ar dj^, ac os cwbl gauir y r ontby w i fynu, mae yn 
i^mlwgiiiiddiiHion.bod^iro pnd tywyllwcb yny t/ liwnw^ 
.^jn Harglwydd yn dywedy4 i nV(]M[atb. *»«. 1?), " iNid'ofii 
^el) (fa pnd uo, sef J)uw/' Nid oe^ din da na dyddanu$ yn 
ddecbieuoi p> pr^gir : Pa betb bynag da neu ddyddanua'a. 
jga^ uu ymldo ei bun, megys tecbyd corpbbrol, X^iVelwc^ 
inedd^ll p^ik.felysder bypikg, esmwytl^der, ]ple^r, neu byfryo- 
yf^^» ^ gtttfo dyn mew n crea^lurifl^id ere^l, megys ihemi W^cL 
diod, preffclaa a 'cbe\fydfiyda^ y nid y w y rb'a)*n i gyJ on^ 
xhyp M^ydrav; g^cipiaid o;i; Hwj^pl fsjer^ichrwY'ld^ yp deillio. 
pAdiwrth Ddufv Tr cr^iii4ar» ac yn )(oi4.d){t>ynu arnO ef ft)p 
4(b^lanwftdaa parjif^iis ^ti;iag fii'ea ^^aaiiaetb, ''a j^ba'paQai^ 
ml>?'f#4i^«»t yny fanjl wnys wjOIJ^od^^Jcth crfewlj' 

' Digitized by VjOOQIC 



414 Y Gosp Colled yn Vfftm. 

ol yn f\vjr neu yn well i ni, na'r hyn y gwnelo Duw ef. Mae 
yr hoH ffrydiau o gysuroo yr ydym yn yfed o bonynt, ynom 
neu allan o bonom ein hunain^ yn tardda a Ddxkw megys y 
£fynonelI o bonynt i a phan attalier eu rbediad attorn, maent 
oil dan anghenrheidrwydd i* sychu i fynii. Felly pan goller 
Dmw, collir pob petb da a dyddaniis gyd ag ef, pob bawddfyd 
ao esmwytbder corpb a meddwl, Hos. ix. 12. ** Gwae 
hwyut, pan ymadawaf oddi wyrtbynt.*' Pan ysgarir y thai 
drygioaus yn bollol ac am bytb oddivrrtbo ef, yr byn oil sydcl 
yn gysnrus yaddynt ac o*u bamgylicbji a ddycbwelant Vw 
ffynon ; fel yr ft y goleuni gyd&'r bauh ftc y daw y tywyllwcl\ 
yn ei le, Felly yn eu hysgariad oddiwrtb DduWa pob tang- 
nefedd a bellbeir oddiwrtbynt, a pboen corpb ac iug e^au). a 
ddaw yn ei le : pob llawenirdd a yinedy, a gofid digymmysg 
a erys o*a mewn : pob tawelwch ac esmwytbder aNi gftd, a hwy< 
a lenwir & dycbryn ac & cbynddaredd : gobi^itb a ffj yuiaitbV 
anobaith a, ymeifl ynddynt : gweithrediadau cyffredinol yr 
Yspryd, y rbai sydd vn awr yn eu hattal, a gymmerir oddi- 
wrtbynt am bytb, a pbecbod a ddaw i mewn i*r radd eitbaf^ 
Ac yma y cawn otwg ecnryslawn ar y drycb ofnadwy o bechod 
a tbrueni, y rbai a welir yn y ci^adnr, pan y cwbl ysgarir 
ef odciiwrtb Dduw, ^c y gadewit ef iddo ei bun ; a gelli^ 
gweled fod yr ysgariad bwn yn uffern ar oiem^ 

Gwedl en bysgani oddiwrtb Odaw, bwy a ymddifadir obob. 
daioni. Bydd y petbau da y maent yn gosod eu calon amynfr 
yn y byd yrea, y pryd bwnw allan o'a cyrbaedd. Ni aU y 
cybydd fwynbau ei gyfoetb yno^ na*r dyo ucbeigais ei anrbyd- 
edd, ofi*r anianol ei bleserau, nac up diferyn o ddwfr i oeri ei 
dafod, Luc xvi. 24, 25. Ni bydd na bwyd na diod yno ^ 
nertbu y diffygiol; dim cwsg i adfywio y Hoddiedig; dim 
peroriaetb. na cby*mdeitbion difyr i ddyddana ac i loni y 
trallodedig. Acani y petbau da a ddirikiygasant bwy yn y byd, 
ill cbant byth gly wed am danynt na*u gweled dracbefn. Ni 
bydd yno ddim cynnygion o Grist, na maddeuant, na hedd- 
wch; dim ffynonau iacbawdwriaetb yn mbwU coUedigaetb;. 
Mewn gair,. bwy a gant eu bamddifadu o ba beih bynag a ail 
fod er cytur iddynt, oblegid y ' cant eu byagaru yn boUol a 
bytbol oddiwrtb Dduw, ffynon pob daioni. 

3ydd, Mae dyh yn naturiol yn cbwenpycb bod yn dded- 
Wydd, yr byn a ddengys fod ei gydwybod y& mynegi iddo nad 
yw efe yq buiian-ddigonol ; ac am byny mae ynddo ryw ddy- 
muplad o byd am ryw betb^ oddiallan iddo ei boo, i V vn€yd 

^ , » ' Digitized by VjOOQIC 



Y Gosp o Galled if Uffern. 415 

yn bapus : a chan fod yr enaid^ o ran ei 'wnentburiad B*i gy- 

fansoddiad naturiol, yn aUu€>^. i fwynh&u Duw, ac nad oes 

dim arall gogybyd ft*i ddyinuniadau^ nis gall byth gael gor- 

phwysdragMfirioneddol a sylvreddbl ood ynymwjQh&do Dduw. 

Nis gall creadur rfaesymol ddiddymu y dymuuiad Kwn bytb» 

iia all byd yn nod yn u^ern. Ond tra mae yr anniiw lotion 

ar y ddaear, maent yn ymofyn am ddedwyddwch yn y creadur ; 

* a phan ballo un, |nt at y Hall s fel byn y i;Diaeni yn treulio eu 

baiuser yn y hyd, gan dwyltd eu b^peidiau eu hunainj, a'u hudo 

fi gwag-ohaitb. tithr yn y byd arall, gwedi i bob cysur yn 

y qrSaditr ballu ar anwaitb« ac iV cysgodau y maent yn awr 

yn eu dilyn, i gyd ddiflanq mewn munudjn^ bwy a ysgarir 

yn bolloll ac am bytb oddiwrtb Dduw^ ac a weiant ddarfod 

iddynt fel byn ei golli Felly fe gauir drysau da^ar a ijiefoedd . 

yneuberbyh ar unfvaitb. Uyn a wnaeubingyn annhraethol, 

tra y byddant yo byw niewn cnofSydd tragywyddo) o iievryn 

am ddedwyddwcb^ yr bwn y gwyddant yn 8icr nas diweliir 

bytb yn y meaur Ueiaf, gan y bvdd pob drwa wedi ei gau yn 

eu berbyn. Pwy all ddirnad fely bydd yr ysgariad bvrn oddi* 

^rth Dduw yn. arcbolli y colledigion byd y galon ! pa fodd y 

fruddfanant ac yr ymgynddeiriogaut dano, a pha fodd y 
ydd iddo eu bratbu a*u cnoi drwy oesoedd iragywyddoldeb ^ 
Ajfdd, Y coUedigion a gant wybod fod rbai yn berffaith 
bapus yn y mwynb^ o*r Puw bwnw eddiwrtb ba un yr ys- 
garwyd bwypt : a byo a cbwanega y teimlad o*u colled, ai9 
nad allant bytb gyfranogi &'r rbai dedwydd byny. Yn gym- 
maint a'u bysgaru oddiwrlh Pduw, fe*u bysgerir o. gym« 
deitbaa saint ac avgylion yn y gogoniant. Gallant weled 
Abraham o hirbell a Lazarus yn ei fynwes, (Luc. xvi. 23.), 
ond ni allaAt bytb ddjfod I'r gyindeitbas ; eithr fel gwaban- 
gletfion aflan, fe'u gyrir o*r gwersyll, ac fe*u hysgyraunir o 
wydd Duw a't boll saint. Mae rbai o*r farn^ y bydd pob dyn 
yn y nefoedd ac yn uffera yn gwybod pob petb a ddygwyddo 
yn mbob un p'r ddau le. Beth bynag am byn, mae genym 
■sail y'ngair Duw i gasglu y bydd gan y coUedigion wybodaeth 
. berffaith am ddedwyddwcb y saint yo y nefoedd} oblegid betb 
arall a ellir ei ddeall wrtb fod y gwr goludog yn uffem yn 
gweled Lazarus yn mynwes Abraham ? Un petb sydd amlwg^ 
Sef y bydd i*w poenao eu bunain roddi iddynt y cyfryw am* 
gyflreaiadiui am ddedwyddwcb y saint, ag sydd gan ddyn dsf 
am iecbyd, deu garcbaror am ryddid. Ac megys nad allant 
Ui niiveddwl am ddedwyddwcb y fbei'ny yn y uef, mwy nag 



d by Google 



Y ganant fod ya focldl^i^iis i'w cy/lwr eq liunaio, Mfy hydJt 
pph meddwl am Tr bapiisrwjdd hwnw yD diwan^egu eu coHed« 
Fe fyddai yn ofi(f nid bychan i ddyo pewyopg ireled ereiJJ yn 
gwledda yn helaeth, tra y byddoff wedi ei gadwyno M nas 

flail gael un brivvsionyn i lonyddu cnofiiydd ei^oluddjpn. Fe 
yddai dwyn cynobanedd a dawnsio at ddyn a fyddo ynr dy- 
odd^f iug-boenau, y» ebwanegiad i'vr gystudd : pjn fodd ynCe 
y gwua caniadftu ,v s^iint, yp eu iiiMrynb4d o Dduvir^ i*r coU- 
(edgion niddf'in o lierwydd eu j\y^sgari^d cddiwrtbo J 

5td, Hwy a gofiant y bu aros^^ pan y galla$ent hwyth^u 
gael ea gvvDeutliur yn gyfranogiou o gyfiyn gwjnfyd<^ig y 
'saint, yo eu pdwynhad o Oduw : a byn a cbwanega eu teiro* 
lad o golled. Qeill pa^b gofio /od uuwaitb bossiblrwydd i 
hyny : eu bod hwy uuwaith yn y byd, yn rbyw gqpglau p*ir 
bwo yr qedd ffordd ific.hawdvrrifi^tb yn cj^l ei dangps i ddyo- * 
ion i ac a ofidiaut am pa buaseoi yn inyi^ed o amgylcb y byd^ 
nes daetbe/it o byd iddi. JJirmyg^^r yr efenf^l a gpfiant 
^da galar-cbweryr, ddarfod i le9u Gri^t» a'i boU ddoniau 
g.aei ei gynnyg iddyntj iddyntgael eu bs^nnog, eu cyminell, 
^c erfvn arpj.ntei.d^erbyn^ pnd uU gjvnaeijt j ^c iddynt gael 
eu rby^yddia am y truenj. y ^ae^t yxi awjr yn ei d^ira|p, a*u 
bannog i ffoi ,rbag y Hid a fydd^ ood pi wrandaweiit..,Pirinygu 
cynfiygiad yr efeqgyl ^ f^na uJBfeni bpetb^ ji cbolli jpkefocdd 
JSyn^ygiedig a fydd. yn Jt)i|vysau sudd^ig ar yspnydpedd yr 
angl^redin.wyr yn uffer». J^e g<^a, rhai.y bu.,teVygplryj.dd 
jd^ynt fo<A ya dragy wyddol ddedvvydd j ac if|d> nt .uc^y?^ijth, 
r(^i arwyddipD gol^eitblol y bydd^nt felly, ac pajL ofyldyQjt 
jyi^l^ell Q^(jdiw,rtb,d§yi?ias )Dduw> fk darfod iddypt^UiDYir^ith <o. 
fewp ycliydig gydsynio ,a'r cytnE^deb 4fd^yc}di ac JddyPt yqi^ 
Hy^ y^ y pin (m^gys) Iddydicu jlaijr wrt^ y y^45itla'fi^ ^/ijPi^ 
jrliwpg Crist ^*ip ^eneidiau ; i^itbr fel y b^> ,anJ9Fa^d, .l^^vy a 
ja^wpant i'r pin $yi;JtV'9> ,V a droisant yp 9I qd^iw^^ jj. 
A^gtwydd at eu cb^^antjau df^^c^efn. Ac ereill a gpfiapt*. ^en, 
j^qd yp !ty bied V^ bu.nain yn p}ct oV ,n^foedd }, ,tit^^t, .9^ fpd, 
Wfdijeu d^llu gap {»}c\^r,B bunan-dyb^ yr oi^dyp^.i^wqhlp^ 
i;r|bjdiP.l\adau^ a^tl\u bwnt i addysg, j»cni,cbiiri^pjt 1 p|^.w|i, 
iV.Cxffyvr, yr ,byp a u bandwyqdd :. f|itbr yp^ i^yty ji djly- 
mupa^it yn qf^r, pa bu^s^pt y^ ,px/r»f ,«« t»upain yA #.b«, 
gwa^thatyo y.gyiuwd^idta yr .c|eddypt.yp.by|yypMi,,I^^J«7 
^Jfelldig^HVy dyb WTVr oedd gaf^d^vat >ro ,4apyut,f:u l^upp^^ 
f^ 9edd ^p ^fsill ^am. ,d^nypt bcfyd. fjA Jbjip y (jjtji^j: 



dbyGoogk 



Y Gosp o GoUed^ Uffem. 4rj^ 

Yn olaf, H wy « welaptfod y golled yn anadferol ; y rbaid 
iddyot byth orwedd dani, lieb^ael byth bytboedd eu hadferu. 
Pe gallai y co|]edi|rion, ar o! luiliwnau o oesoedd yn uffem, 
ad-enpill yr byn a gollaeant^byddai byny yn rbyMr sail obaitb : 
ood nijae y trysor wedi ei golti,3C nis gellir bytb ei ^ael. Mae 
ymaddaubetb a'u bratbant at y gaion, (1) Nas giqyhuarU 
fno*i wsrih net ei golH yn anadferol, Pe rl)od»!ai dyn yst^o 
bridd ymaith am ryw ycby-Jigyn, a bod yr ystfiii yn 
llawn o aqr, ac yntau beb wybod betb oedd ynddi^ nes 
ei bod wedi myned yn boUolo'i gyrbaedd, ac yn anadferol | 
|ia fodd y gwn^i y weitbred ynfyd bon ei ofidio, pan y delai i 
wybod pa gjCbeth pedd ynddi ! .D)«honaQnsylcb1ad y cyfryw 
Hdwyn rbyw radd o gyffelybiaetb j gyfiwr dirmygwyr yr 
efengyl, . pan '* godont eu golwg yn uffern/' a gweled y petb 
er eu gpfid nas gwelant yn awr er en biacbawdwriaetb. (2.) 
Darfod %d<f^nt ei goUi am dom a cholled ; gwerthu eu rban 
o'r nefoedd> beb gyCbetbogi eu bunain &V gwerth. Uwy a 
gollasfflit y nefoedd am e\w daearol a pbleserau, ac yn awr y 
maent wedi colli y d<lau. Mae cwpan y meddwjn wedi 
myned, cyfoetb y cybydd, byfrydwch y cnawdol, ac es- 
imwytbdei* y diogyn ; nid oes yn awr ddtm wedi ei adael i*v 
cysuro. Gwir yw ibd yr bapusrwydd a goliasant etto yn para^ 
ood nis gallant bwy gaei bytb ran ynddo. 

JDfi^NrDD. fieciiaduriaid, cymmerwcb eicb perswadio t 
cLdyfod at Dduw drwy lesu Grist -, i undeb ag ef drwy Gyf. 
rynigwr, £el y gwareder cbwi rbag yr ysgariad arswydas bwn 
oddiwrtbo. O brawycbwch rbag gorfod byw niewn cyflwr o 
ysgariad oddiwrtb Dduw, rbag i*r byn yr ydycb yn awr yn ei 
ddewis fod yn gospedigaetb dragywyddol j cbwi rhagllaw. 
>2& wrtbodwcb gymmundeb fi Duw, nac eageuluswch gym* 
mundeb k"r aaintj canya trueni y colledigion a fydd cael eu 
gyru o*u cymmundeb bwynt. ppidiwcb ag adeiladu mur y 
gwabaniaetb rtiyogocb a Duw, drwy barli^u yo eicb gyrfa 
becbadurus : yn bytracb edifarbeweb mewn pryd, ac 
felly tynwcb y mur i lawr ; fel na ddoder y maen uchaf arno« 
*c iddo sefyll byth rjiyngoeb a dedwyddwch. Crynwcb wrtb 
/eddwl am gael eicb gwrtbod a*cb bysgaru oddiwrtb DJuw» 
Gan bwy. by nag y caTO dynion eu gwrtbod ar y d(biear^ yn 
gjtfredin bwy a gant ryw rai a dosturia wrtbynt ; ond os ys- 
garir cbwi fel byn oddiwrtb Dduw^ cbwi a gewcb weled pob 
drwa wedi ei gau yn eicb berbyn. Nl tbosturia neb wrtbycb 
yn y nefoedd : ni tbosturia saint nac angylion wrtb y rhai a 
^wbl wrtbodwyd gan Dduw: ni tbosturia neb wrtbycb yu 



d by Google 



418 YDefhydd. 

uferQ» lie Bad oes dim cariad ond dis— pawb yn g&s 
^a Dduw, yn gSls at Dduw« ac yn f^^i at eu gilydd, 
Dyma ddydd o golledion ac ofoau. Mi a ddai|gosaf i 
chwi golled y b|ddai dda i chwi ei hofnl mewn pryd : ofn- 
wch golli Duw : os coUwch ef^ cbwi a gewch dragy wyddol- 
deb maitb i ruddfan galarnadau am y golled. O bartrwydd 
dycbrynllyd ! mae dyoion mewn gofal dirfawr a pbryder rbag 
coUcdion bydol : ond y maent mewn perygl o golli mwynhdd 
o Dduw bytb bytboedd $ mewa perygl o golli y nefbedd> 
cymnHindeb ft'r saiDt« a pbob petb oa i enald a cborpb^ mewu 
byd arall j ac etto mor ddlofal yn y mater bwn, a pbed faeot 
heb allu i ystyrietl dim. O cymberwcb y dydd bwn k*r dydd 
y mae y testun yn cyfeirio atto ! Heddyw y mae y ncfocdd 
yn agored i'r rbai sydd byd yn byn wecfi gwrtbod Crist, ae 
ttio mae lie, os deuant ; ond y dydd bwnw fe gauir y drws, 
Yn awr y mae Crist yn dywedyd wrtbycb, deut^chi jub, j 
dywedefe wrthycb, ewch; yn gymmaint ag nas deuecn pan 
y*cb gwaboddicf. Yn awr y mae tostari yn cael ei ddangos 3 
mae Daw yn tostario wnbycb» mae ei weision yn toaturio 
wrtbycb^ ac yn mynegi i cbwi fod y pwll o*cb blaen> ac yn 
llefain arnocb, na wnelocb i cbwi eico bunain ddim niwed ; 
ond yno ni cbewcb ddim tosturi pddiwrtb Dduw na dyn. 

Yn ail, Fegospir y colledigibn yn nffern ft cbosp o cfelm- 
lad ; bydd raid iddynt fyned oddiwrtb Ddaw i d^n tragy- 
wyddol. Nid wyf yn meddwl ymddadleu pa fatb dftu yw tin 
uffern -, pa ua a'l tftn defnyddiol yw, ai nad6. Y profiad a wna 
fwy na rhoi boddlondeb 1 gywreiarwydd y rbai sydd yn fwy 
tueddol i ymddadleu yn ei gylch nag i'w ochelyd. Nid af 
ycbwaith i ymyraetb &*r cwestiwn. Pa le mae y tftn ? Mae 
yu ddigon dywedyd y daw pecbadnriaid anedifeiriol o byd i'r 
'• pryf nad y w yn marw. a'r t^ nad yw yn diffbdd*' yn rbywie. 
Oud, (1.) mi a gaf ddangos, pa fatb bynag o d&n ydyw, y 
raaeyii fwy angerddol ac arswydus ua dim t&n a feddwn ni 
ar y ddaear. ^2.) Mi gaf ymofyn yngbylch natur y poenau 
tantlyd byn. 

Mewn |>erthynas i'r eyntaf o*t rbai*n : — Llosgi yw y gosp 
fvvyaf dycbrynllyd ag y sydd, ac yn dwyn y poenau mwyaf 
arteitbiol gyd ag cf. A pba wobr y gellid cymbell <iya i ddal 
dim ond ei law yn flflam canwytl am awr } Ni tbyciai yr hoU 
bleseraa a aller eu dyfeisio ar y ddaear ddim i bersv^adio y 
dyn mwyaf glwtb i anturio aros un banner awr mewn ffwrn 
danllyd ; ac ni tbyciat yr boll gyfoeth syd^l • yn y byd i gael 
. gan an mwyaf cybyddlyd wneuthur byny : etto, ar amniodaa 



d by Google 



1^ Go^ tydnUad yn Vffem. 419 

ttawer U mae y rban fwyaf o ddynioo^ mewo eflfaitb, yn rhoddi 
feu hunain yn agored i d&D tragywy.ddol yn uffern, yr bwn 
sydd yn fwy angerddol na dim tan y gwyddpm ni am dano ya 
y byd) fel yr ymddengys oddiwrtb yr vstyriaethau canlyno^: 

1. Megys y niae gr&s' yn cyrhaedd perffeitbrvrydd yn y 
nefoedd, a Hwydd a llawenydd yn' cyrbaedd eu gradd uchaf 
yno J felly o berwydd y bydd pecbod wedi cyrbaedd ei radd 
eitbaf yn uffern> mae y gdsp yn berffstitb yno befyd. Gau byny» 
megy^ y bydd llawenydd y nef yn llawer mwy iia dim llawen- 
ydd y mae y saint yn ei gael ar y ddaear, felly bydd cbsped- 
igaetbau uffbm yn llawer mwy nag unrbyw boenau daearol 3 
nid yn unig o ran t\\ parb&d^ eitbr befyd o ran yr angerdd a*r 
artaitb o bonynt. 

2. Pa bam y ma^ })etbau byd arall yn cael eil darlunio i ni 
inewn gwisg ddaearol $ dnid o berwydd bod gwendid ein baili<& 
gyffrediadan inewn pertbynas i*r cyfryw betbaii (y rbai y 
rhyngodd bodd i Dduw ymbst\t^ng attynt) yn gofyn byny ; ac 
"i ddangos yn wasibid fdd pethaii byd arall yn berfTeitbiacb yn 
«u rbyw, na*!* hyn a fyddq yn eii cynnrycbioli ? Pan y mae 
Y nefoedd yn cael ei darlunio i ni dan dduU dinas, k^\ pbyrtb o 
Wlau^ a*r bedlydd o aur 3 ni ddylem ddysgwyl y bydd aur a 
jpberlau yno, y rbai a wertbfawrbgir gymmaint ar y ddaear^ 
eitbr rbvw betbaii rbagoracb na*r petbau iecaf a gwerth- 
fawrocaf yn y byd : gan byny pair y cly worn am d^n iiffern^ 
ni a ddylem wrtb bynjr ddeall rhywbetb mwy angerddol^ treidd- 
iolj a pboenydiol na ditn t&n a welodd ein Ilyt^aid erioed. 
Ac yma y mac yn wertb ystyried, bod poenaii ufTern yn cael 
feu darlunio raewa llaWer dull beblaw tdn ; y rbeswm am yr 
byn 8y*n amlwg, sef^ fel y byddai Tr echrysdod sydd yn.fyr 
yn y naill ddull o uffern ^ael ei wneiitbur i fynii mewn un 
arall. Pa bam y mae dedwyddwch y nef yn cael ei ddarlunio 
dan yr enwau, trysdr, pdradibys, gwledd, gdrphwysdra, &c. 
onid 6 berwydd nad oes yr un o'r petbau byn yn ddigODol i*w 
ddarluhio'! Yr an dfUnud y mae poenab nSetn yn cael en 
darlunio wrtb y dyb 6 dAn« i'r' bwn 7 mafe y colledigion yn 

, cael eu bwrw. . JDarluniad ecbryslawii yn dd!au ! etto uid yn 
ddigdnol i ddahgbs trueni cyflwr pecbadiiriaid yriddynt. Am 
byny yr ydym befyd yn cly wed am '* ail farwolaetb/* (Dad. 
XX. 5.) oblegid fod y colledigion yn uffern yn marw bob am- 
ter J ac am '' gerwyU digofaint D«w/* (pen. xiv. 19.) yn yr 
ton y ''setbrir hwynt yn nig, ac y metbrirbwynt yn llidiawg- 
i^wydd yr Arglwydd/' (Esay Jxiii. 3.) gwesgir, drylHr> ^ 



d by Google 



420 Y Gosp Delmlad yrt V^ferti. 

• 

• malurir bvrync yn ddiddiwedd ; y pryf oad y«r yd mutvi^ 
(Marc ix. 44.) yr hwn a*u coda b) th- bytho«dd ; *' y jjfrll 
diwaelod/' lie y byddant yn siiddo yd oes oesoedd^ Dirf. xx. 
3. Y mae yn cael ei alirnid yn unigyn d&n, ond •• \tyn o 
d&d a brwmstan," (adn I p.) " flyn yallosgi o d^a br^m- 
stan/* (pen. xix, 20.) rawy dycbrynadviry na dim a fedrwn ei 
ddychyminygUr Etto, o bcrvf ydd bod tin yn rhoddr goltfunij 
a gokuni (fel y dywed Solomon^ Pi*eg. xi. f,) yn ftlya, ni 
bydd yno ddim goleuni^ ond tywyllwcb^ ty^yllwcb eitbaf, 
Matb. XXV. 30 Maeyn rhaid niai noft df-agywyddo! a fydd 
arnyut, canys ni bydd yno ddim a ddicbon fod mewn un 
mesur yngysurus nac yn adfywiol. 

5. Nis gall ein tin ni ddim cael effaltb ar yspryd^ ond a' 
gaffo mewn flPordd o gyd-ymdeimlad a'r eb\ih h. pha un y isaci 
wedi ei uuo : eitbr fe dreiddia tdn uffern nid yn unig i'r corph, 
ond befyd i eneidiau y colledigion yn ddigyfrwng'; oblegid 
fe'i parotowyd t ddiafol a*i angylion, yr ysprydiofi drygionui 
hyny nad all dim tin sydd ar y ddaear wnSyd niwed iddynt. 
Mae lob yn cwyno yn cbwerw dan geryddon Haw d^dol Daw. 
gan ddywedyd» '' V ibae saetbap yr Holiatluog yiiof^ y rhai 
y mae eu gwenK^jn yn yfed {y yspryd,** lob vi. 4. Ond O, 
pa fodd y bratbir y^prydoedd y colledigion gan saetbau cy- 
fiawdder dialeddol ! pa fodd yr yfir hwynt gan wenwyh y 
fellditb ar y saethau byn ! mor angerddol' y rbaid bod y tin 
bwnw a dreiddia yn eb^wydd byd at yr enatd, ac a wna losg- 
iad fragywyddol yn yr yspryd, y rhan fwyaf bywiol a tbynei' 
o ddyn, yn mba iiu y mae arcbollion neu bdeb yn ^yaf an- 
nyoddefol ! 

Yh olaf, Mae parot6ad y tin hwn yn dangos mor aii- 
nbractbol aogerddol ac ofnadwy ydyw* Mae y testiui ya ei 
alw yn dfta wedi ei barotdi*; le^ y tin a barot6wyd, mewn 
iBfordd o bynodrwydd . Megys na cbafodd y tri llaugc eu 
bwrw i din cyfiiedin, eflhr i din ar acblj^ur bednodol, yr 
bw.i oedd yn boetb ragorol^ a'r ffwrn yd saitb boeihacb nag 
arferol^ Dan. ii. I9, 22; felly y caiff y thai damned ig yn 
uffern din wedi ei barotoi, na pnarotddd celfyddyd ddynol 
erioed mo'i gyffelyb ; tin o barotdad Duw ei bun ydyw, o 
gynnyrchiad doetbiheb anfeidrol i ddyben neillduol, t amiygtf 
y cyfiawnder dwyfol mwyaf dianwl a Uym yn erbyn pecbod; 
yr byn sydd yu ddigonol i brofi i ni y dygnedd annbraetbol d 
Lono. Mae Duw yn wastad yn gweithreda mewn modd 
aeillduol yn addas i'lr fawredd anfetml ei ban; pa ifn byna^ 



d by Google 



Y Gosp Beimlad yn VjfkrH. 421 

^1 dros, ai yn erbyn y creadur : ac am liyny, megjfs y ihae y 
l^etbati a ddarparocid efe i*r rbai a*i carH»t ei yn fawr ac yn 
dda annhn-^ethol ac aitnirnadol, felly gallwn beiHleifynu fod y 
petiiau a ddarparodd efe yn erbyn y rbai a'i cas4nt, yn fa^r 
cic yn ofnadvry, tn fawnt i ddim a all dyn fynegi na meddtvl 
am dam>. Tkn a cfaoed lawer ydyw tanll\vytb Topbet^ mar- 
wor y tin bwntr ydynt farw or meryir, (matb o bren, pan ei 
doder yn tfit), a Tysg yn dra thanbald, Psal.'cxx. 4.) '* at 
anadl yr Argl^ydd megys afon o frwntstan^ sydd yn ei h'^oyn. 
bi,** Esay xxst. 3d. Mae tdtk yn llai neu ^n fwy tanbai^yn 
ol ei ddd^nydd, ac yn ol yr awel a fyddo yn ei cbwytbii. Pa 
galon a all gWbl ddirnad mor frawychiis ydyw maraor nierytV 
pan eu chwytber gan anadt- yr Ar^lwydd ? I6, fe fydd Duvr 
ei bun yn dftn ysol, (Deut. iv. 24.) i*r colledigion ; yn bresen- 
Dol ddigyfr«rng« me^gys t&n ysol yn en beneidiau a'u cyrpb. 
Peth ofnadWy yw syrtbio i dan, nen i on gael ei gati mewn 
Swrtk danllyd; ond y mae ofn y pethau hyn yn diflanu« witb 
ystyried mor ofnadwy yw syrtbio yn nwylaw y Du\ll byw, yr 
feyn jw Aad y coHedigion/canys *' pwy a drig gydft'r Un 
yaol ? pwy a breswylia gydA Hosgfeydd tragy wyddol r" Esay 
^xxiii* 14. 

Mevrn pertbynas Vr ail hwngc a amcanwyd, sef, natur.]^ 
pof^naa tanllyd yn dffern , 

1. Hwy a fyddant vn broenaa cyflFredinol, fe boenir pob 
tban <i'r crSadar yn y ffiam bono. Pan fwrier un i ffwrn o 
dftn poedi, raae y tan yn treiddio byd yn nod i'r ymy8garoedd> 
acnidywyn gadaelun adod beb gyfFwrdd ag 6'f : pa ran gan 
byny a ddicbon gael e^mtvytbder, pan y bydd y CoUedfgion 
yd oofio memi llyn yn Rosgi o dftn a brwmstan? Yno y 
po^nydir eu cyrpb, ac y rhostir* bwynt bytb. Ac megys y 
piechasaiit yn mhob rham o bonynt, felly y cant eu {ioeni yn 
lubob rban ; M na byddo gaoddynt ocbr iacb i droi ami : 
eany« pa lechyd nac «smwytbder a ddicbon un rbati o'r rorph 
liwnw ^ael, yr t»wn a ysgerir oddiwrrb Dda«v, a pbob ad- 
JFywIad oddiwitbo ef, a beunydd dan loesau yt* ail farwolavtb^ 
yn marw bob amser, ond beh farw bytb ? . liHtbr megys mai 
yrendid oedd y peniaf yu pe^bu, efe fydd y penaf yn dyoddef 
befyd, gwedi ei lenwi o ddigofaint a dialedd Uuw am becbt)d. 
Je lydd y colledigton drog bytb dan argraffiadati dwysaf o 
gyfi vrnder dialtedddl DuW i*w hei*byn : a'r tftn bwn ^ da\lrd4 
^1 beneidiau o*u mewn fel ctryr. Pwy a edivyn nertb y tfor- 
titfat bwuw a gafodd y fatb effaltb ar y Cyfryngwr ^an oedd 

Digitized by VjOOQIC 



4%i Y Goip beimlad yn Vfftfn, 

fn sefyll yn lie pecbaduHaid, Psal. xxii. 14. '' Fy ng^balou 
sjdd fel cwyr, bi a doddodd yngbaool ij mberfedd?'* — Fe 
lenwir eu meddwl ft dycbryniadau arswydus rbag Uid ang- 
bymmodlon Duw : a phob ))etb a allont feddwl am dano, a 
fii, ysydd, ac.a fydd» ni wna ond cbwanegu eu penyd a'u 
bing. Fe groesir eu hewyllys ya mbob peth jn dragy wydd : 
fel yr oedd eu hewyllys bwy yn wastad ya groes i ewyllys 

Krcbymynol Duw } felly Dii v, yn ei yrnddygiad tu a^ attyot 
rythau, yn y byd arall, a geidw ryfel A'u bewjUys byth. 
^^i cbant yr byn a^ddymunant yn y mesur Ueiaf ^ oad yr hyn 
ni cbwenuycbant a fwrir arnynt yn ddiocbelyd. Ac o gan- 
lyniad ni thardd un sercb ddymunol yn eu calon mwyacb : eu 
boffder o foddlondeb, lUwenydd, a byfrydwcb, raewn ua- 
rbyw wrthddrych» betb bynag a fyddo, a ddiwreiddir ; a bwy 
ft lenwir o Ud, dlgofaint a cbynddarecid yn erbyn Duw, hwy 
eu bunain, a'u cyd-greaduriaid, pa un bynai; a*i dedtvydd yn 
y nef, a*i gresynol yn uffern fel bwy eu bunain. Hwy a 
suddir mewn gofid, a arteithir 4 cbur, a lenwir 4 dycbryn, a 
arcboUir hyd y galon gan ddrygnaw&edd, ae ^ fratbir beunydd 
gan aoobaitb ; yr byn a bftr iddynt wvlu a rbingcian eii dan« 
tiedd a cbablu yn dragyWydd, Math xxii^ 13/*' Rbwymwch 
ei draed a*i ddvvylaw, a chyromerwcb ef ymaith, a tb^fiwch 
i'r tywyllwch eitbaf ; ynp y bydd wylofain a rbingcian dan* 
nedd.*' Dad. xvi. 21 • "A cbenllysg niawr, fel talentau a 
syrtbiasant o*r itef ar ddynion : a dypion a gablasant Dduw 
am bla'r cenllysg ; oblegid mawr iaivn ydoedd ^u pla bwy^t*' 
Bydd cydwybod megys pryf i'w cnoi a*u bysu ; atgnp meddwl 
am eu pecbodau a ymeifl ynddynt, ac a*u poenydia yn dra- 
gyw> dd, ac ni alhntymvsgwyd oddiwrtbo, felyr jirferent gynt j 
tanys " yn nffeni— nid y«v eu pryf yn marw," Marc ix. 45, 
46 Ni bydd eu cof o ddim defnydd ond i cbwauciu eu 
poen, a pbob adfyfyriad newydd a ddwg loes arall o ing, Luc 
xvi 25, '* Ac Abraham a ddywelodd, (sef wrtb y gwr golud- 
og yn uffern,) Ha fab, coffa i ti dderbyn dy wynfyd yn dy 
fywyd." 

2. Mae poenau uffern yh llTdsng. Bwriwcb fod dyn, ar 
yr un pryd, dan arteithiau, y troeJwst, y graeanwst, a pbob 
afiechyd a phoenau a gyd-gyfarfu erioed yn yr un corph ; ni 
byddai t^ben y cyfryw ond ysgafn m^wn cymiiariaeth i boensu 
y coUedigion. Canys megys y mae pob p'tb da a dymunol 
^n absennol o uffern, felly y mae |>ob drygau yn cydlifo yno ; 
tauys b^dd boU effeitbiau |>ecbod a'r fellditb yn cyfarfod ynd 



d by Google 



Y Gosp Deimlad yn Vffern, 423 

\%ed\*T farn fldiweddaf. Dad. xx, 14> " Marwolaeth ac uffera 
a fwriwjfd i*r ll)n o d&n." Yno y' cant garchar na ddiang- 
antt>yth o bono ; llyn o ddn, yn mlia un y byddant yn nofio 
ac yn Uosgi bytb ; pwll na cbant bytb waelod iddo. Y pryf 
ni bydd marvir a ymbortb arnyut fel ar gyrpb wedi eu claddu : 
y l&n ni ddiffydd a'u goddeitbia fel cyrpb a losger. Eu Uy- 
gaid a gedwjr mewn tywyllwch du, beb y llevvyrcb cysurus 
lleiaf o oleuni ; a*u clustiau a lenwir ag oeruad y getbern 
uffernol. Ni cbant arcbwaetbu dim ond gwinegr digofaint 
Duw, gwaddod cwpan ei lidiawgrwydd. Drygsawr y llyn 
brivfnstan Ilosgiedig a fydd yr arog! yno ; a bwy a gaut deimlo 
eitbaf poen yn oes oesoedd. 

3. Poenau mwyaf arteitbiol ac angerddol,o fyddant, y rbai 
a barant *' wylofain a rbini^cian dannedd," Matb. xili. 42. a 
xxii. 13. Fe eu darhmir i ni dan gyffelybnvydd loesau esgnr, 
y rhai sydd yn dra llymion a djgn. Felly y dywed y gwr 
goludog yn uffern, Luc xvi. 24, '* Fe'm poenii" (tyny y\v, 
fel on niewn gwewyr esgor) " yti y flflam lion.*' O loesau 
dycbrynllyd ! gwewyr ofnadwy^ yn y ibai y bydd enaid a 
cborpb yn yr ing yngbyd ! gwewyr diymwared, diobaitb, a 
diddiwedd ! Mae y gair a arferir ara iilFern, iJalb. t 22. ac 
amrywiol fanau ereill o*r Testament newydd, yn briodol yn 
arwyddo Glyn Hinnom : o kerwydd bod yr enw yn cael ei 
gymmeryd oddiwrtb ddyffryn 'meibion Hinnoiii, yn yr bwn 
yr oedd Tophet, (2 Bren. xxiii. 10), He y Hyddai eilunadd- 
olwyr yn offrymu eu'plant i Molocb. Dyvvedir mai delw fawr 
o breS ydoedd hwn, a breichiaii fel dyn ; yr liwn wedi ei 
boetbi & thdn o*i fewu, dodtd y plentyn rUwng breicbiau y 
ddelw : ac fel na tblywai y rbieni ysgrechiadau y plant wrtb 
lo?gi i farwolaetb, bwy a gurent dahyrddau tra y parbai yr 
offrymiad arswydiis j ac oddiwrtb byny y galwyd y He 
Topbet. Fel byn y iHRe dygnedd uflPern-boenau yn cael eu 
darlunio i ni. Fe oddefodd rbai arteitbiau gortbrwm ar y 
ddaear, gydAg y8tyfnij;rvrydd arutbrol, a dewredd eofn : ond 
fe balla dewredd dyiiion, pan syrlbiont i ddwylaw y Duw 
by w, ac beb obaitb bytb gael dVangfa. Y n^ae yn wir y bydd 
graddau o boenau yn ufFern j ** esmwytbacb fydd i Tyrus a 
Sidon,'* nag i Corazin a Betbsaida, Matb. xi. 21, 22. Eithr 
y roae y baicb lleiaf o ddigofaint yno yn rby drwn i'w ddwyn 3 
canys pa fodd y dichon cMon y crgadur oddef, na*i ddwyla^v 
gael gryro, pan y bydd Duw ei bun yn dftn ysol iddo ? Pan 
rwymer yr efrau yn ysgubau i'w llwyr losgi, fe fydd ysgubai| 



d by Google 



424 Y Goip Deimladjyn Vffern. 

o gybjddioD, o teddvron, o dyngwyr, o oduiebwyj, o ragrith- 
wyr ffuifiol, o anghredinwyr, ac o ddtrmygivyr yr efeDg-y^, a*r 
cyfFetyb : a pban fvrrir y gwahanol ysgubaii i dan uffern> fe 
lysg rbai yn fwy tanbaid nag ereill, yn ol fel y byddp.eu 
pecbodan yn fwy ysgeler nag ereill : fe enoyn fflam danbeit- 
iach mewn ysgub o rai drwg-fucheddol nag mewn ysgub o 
fo€8olwyr diras : fe fydd y ffwrn yn boetbncb i*r rbai a becb- 
asant yn erbyn goIeuni,nag i*r rbai a fu byw yn y tywyllwcb, 
Luc xii 47, 48, " A'r gwas bwnw, yr bwn a vybn ewyllys ei 
arglwydd, ac nid ymbarotodd, ac ni MTO^etb yn ol ei ew.yilya 
cf, a gurir & llaiver ffonnod. Eitbr yr bwu ni wybn^ ac a 
wnaetb betb yn baeddu ffounodiati, a gurir ag ycbydig flbo* 
nodiau.** Eitbr y ddedryd gyffredinol iddynt oil, (Matb. 
3tiii. 30.) " Rbwvmwcb hwy yn ysgubau i'w Ilwyr-loagi/' 
sydd yn dangos tanbeidrwydd » cfygnedd y poeoau offernai i'r 
radd eicbaf. 

4. Hwy a fyddant yn ddidor : nl bydd dim arbed yno j 
dim gorpbwysdra, na. fydd am funad/ '' Hwy a boenir 
ddydd anos yn oes oesoedd/* Dad. xx. 10, Nidoesaemawr 
mor helbulas yn y byd yma, na byddant yn cael gorfdiwysdra 
weitbiau; ond ni cbaifT y colledigion ddim ; bwy a gym- 
merasant eu besniwychdra yn yr amser yr oedd Duw wedi ei 
beonodi i weltbio. Nid oes nesnawr ystormydd i'w gwaled 
na bo rby^v yspaid rbwng y cawodydd : ond m bydd dim tor 
ar yr ystorm a ddisgyn ar yr aonuwiolion yn ufiern. ' Vno 
dyfnder a eilw ar ddyfnder, a tbooaa digoftkiat yn wastadol 
a drei^la drosfynt. Yno y nefoedda fydd yn wastad yn ddu 
iddynt, a bi a fydd yn iios dragywyddol iddynt, ond beb ddim 
gorphwysdra. Dad. xiv. 11. " Nid ydynt bwy yn cael 
gorpbvvy8(ha ddydd na nos ** 

5. Ni tbosttirir wrtiiynt. Mae y cospedigaetbaa a rodder 
ur y drwgweitbredwyr penaf ar y ddaear, yn enuill peth tos- 
turi oddiwrtb y rbai a'li gwelont yn eu poenati : ond ni rbos- 
turia neb wrth y colledigion. Ni thosiuria Duw wvtbynt, 
eitbr efe *' a cbwardd yn eu d'ialedd bwynt," Diar. i, 26. Y 
dyrfa fendigedig yn y nef a lawenychant yn ngbyflawniad cy- 
fiawn farn Duw, ac a ganant tra byddo y mwg yn codi yn 
DCS oesoedd. Dad. \ix. 3, "Ac eilwaitb y dywedasant, Ale- 
hiia : A\\ niwg hi a gododd yn oes oesoedd.'* Nis gellir dys- 
gwyl tosturi oddiwrtb y diafol a'i angylion, y rbai sydd yn 
ymhyfrydu yn ninystr dynion, ac ydynt ac a fyddant bytb 
beb ddim tosturi ynddynt. Ac ni thosturia jr naill wrth y 



d by Google 



^^o$p o Deimtad yn Ufftrn. 4^5 

ilall ycbwaith yno, lie y mae pob un yn wylofain ac yo rbingc- 
-ian ci ddannedd, dan* ei ing a*i boen annyoddefol ei bun. 
Serch natoriol a ddiflFydd yno : y rbieni ni cbarant en plant, na 
phlant eii rbitni j ni tbostiiria y tam witb y fercb yn y 
.ffiamian byny, ac m tbosturia y ferch wrtb y fam ; y mab 
ni ofala am ei dad yno 3 na'r gweinidog am ,ei feistr, Jlc y 
bydd pob un yn gruddi'an dan ei benyd ei bnp. 

Yn Olaf, 1 lawn orpben eu trueni, fe fydd ep poenaii yn 
dragywyddol. Dad. xiv. 11. "A rowg eu poenedigaeiU 
'fawy sydd yn rayned i fynu yn oes oesoedd." Ocb ! y fath 
gyfl'wr dycbrynllyd yw bwn, sef poenydio yn yr boll gorph 
a'r enaidt a byny oid ag un matb o boen, eithr llawer 5 i 
gyd yn eitbaf arteitbiol, i gyd ya ddidor, ac beb ddim toj- 
♦tiiri oddiwnb neb ! pa galon a ddicbon arogyffred y cyfryw 
bethau yn ddiarswyd? 6nd er byny, pe.byddai y cyflwr 
truenusaf bwn ryw bryd iddHrfod, fe roddai byny ryw gysur j 
end po^nau -y .coUedigion ni ddarfyddant : am byn, mwy 
^rhagllaw. * 

Dbfntdd. Dvsgwcb oddiyroa, ,(1.) DdrWgpecbod. Ffrwcl 

ydyw a ddwg y pecbadur i waered ncs ei lyngcu i fynu mewn 

iindr o lid. Mae ple*}erau pecbod yn rby ddrud i*w prynu A 

• ilosgfeydd tragywyddol. Pa les&d a wnae gwisg borphor y 

;gwr goludo^, a'i iywiolaeth belaetbwycb, pan y gwisgid ef 

yn uffern ft fflamiau porpbor, beb ddiferyn o ddwr i oeri ei 

dafod ? 0€h»1 fod /dynion .yn .medru anw esu eu bunain mewfi 

pecbod^yr bwn a fydd mor cbwerw .yny diwedd ! eu bod yn 

yfcd mor awyddus o'r fatb gwpan gwen^ynig, a cboleddu y 

.sarph yn eu myuwiesau, a'u brath byd y galon, ac a gnoa eu 

coluddidn allan yn y diwedd ! (2^ Pa fatb Dddw y mae a 

wnelom ag ef ; y fath gasineb 'sydd ganddo at becbod, ac 

mor llym y cospa efeiet. Gwybyddwcb«fod Efkw ynberffaitli 

gyfiawn yn gystal ag yn berffaitb drugarog, ac na feddyl>wdh 

-ei fod yn debyg i cbwi eicb bunain : ym.aitb a*r camgym- 

meriad marwol hwnw cyn.y byddo yn rby ddiweddar, Psal. 1. 

21, 32, " Tyilaist ditbau ty.mod yn gwbl fel ti dy bun, ond 

-mi a'tb argyboeddftf, ac a'u trefnaf o flaen dyJygaid. Ileall- 

.wifa byn yn awr, y rbal ydycb yo anc^bofio' Dqw, rhag i n^i 

eicb rhwygo fel na byddo gwaredydd.:** Y tftn a barotowyd 

A ddiafola'i angylion, er tywylled yw, a ddengys fod Duw y[i 

-ddialydd llym ar becbod. Yn olaf, Yr angbenrbeidrwyd^ 

,Anbepgorol o ffoi at lesu Grist drwy ffydd 3 a'r unrbyw ang« 

^l^enfheidrwydd am edifeirji^cb a 9aoeteiddrwydd calon a bi|^Q^- 



d by Google 



426' Y Gc$p Deimhd (fu Uffer9. 

edd. Y mae cl'ialydd y gwaed yn dy Hdilyn^ O becbadur \ 
bry»Ta a d'taugc i*r ddioas noddfa. Votolch yn y 0f>'Don o 
wacti y Cyfryugwr, fel na tbrengycb yo y Hyn o Aktu Agor 
dy galon iddo, rbag i'r p^ll gau ei fafq ai» daoat. Gdd dy 
liechodati^ oiiid6 bwy B*tfa atHlwyanl : Uadd bwyntonid^ bwy 
a fyddant*yn angaii i ti byth bythoedd. 

Na fydded i ofnaa tAo nffern dy arwein i galeda dy gaJon 
€t\p yn ycbwanpg, fel y gwna llawcr : os coleddi y meddwl 
annawiol bwnw, sef, *' Nid oes obaitb/' ler. ii. 25.^ yr 
byn sydd fe Hliai yn fwy cjfifredin yn uiblitb gwrandawyr yr 
etengyl, nag y mae llawer yn meddwl. Ond y mae gobaith 
i'r gwaetbaf o becbadnriaid» a ddel at lesu Grist Gs nacl 
oes ynot ddim cymbwysderau da, (fel yn ddiammeana ddicboa. 
fod mewn dyn anianol, na dim mewn neb ond a dderbynier 
oddiwrtb Grist,) gwybydd ni^ rwyniodd ele dy dderbyniad 
^rth dy gymbw5r8dera^ da: cypinier di efa*i ieebydwriaetb, 
aydd yo cael en cynnyg yn rfaad i bawb j delo yr efemgyi 
attynt. •' Yrbwn sydd'yn ewvllysio, cymmered o dwfr y 
bywyd yn rbad/' Dad. xxii. 17.— " Yr bwn addelattaf fi, 
ni*8 btrriaf ef allan ddim/' ioati. xu Sl» Cr^tir pecbad'- 
utm ydwyt, y mae yn wir, ac ni clli edifarbdu : yr wyt ya 
balogedig, ac ni elli wnSyd dy bun yn sanctaldd : le, ti a 
amcanaiit edifarb&ti^ a bod yn sanctaidd, eitbr er byn ti i^ 
^etbaist edifarbsiu na diwygio, nac ymaancteiddio, ac am 
byny» '* Ti a ddywe4ai8t^ Nid oe^ obaitb* NacCoes, canya 
cerais dieitbriaid^ ac ar eu boi hwjat yr af €l,** Yn wir nid. 
yw yn rbyfedd na Iwyddaist yn ol dy ddysgwyliad, am i ti, 
bob amseir ddecbreu dy waitb o cbivitbl £itbi' yn^flaenaf oil;; 
abrbydedda di Ddnw, drwy gradu y dystiolaetb a dystiolaetb- \ 
odd etc am «i Fab, sef bod bywyd tragywyddol ynddo ef : ac- 
anrbydedda Fab Duw^ drwy gredu ynddo ef^ byny yw ei 
gofleidio, a derhyn cynnygiad cbad yr efengy) o Grist n% 
iacbawdwrtaetb ef i'th acbnb oddiwrtbdy becbodau7acoddK 
^rth ddigofaint ; gan ymddirted 'iildo ef yn byderus am gy^ 
iawnder i'tb gyfiawnb^u, /ic befyd aai saiftteiddb&d ; gan^ 
Mrybod ddarfod " fti wnembtof ef i ni gan Diiw yn gy^. 
lawnder ac yn 8*ncteiddrwydd»** I Cor. i. SO. Gan byiiy,^ 
OS gdii rol cymmaint cred i air Xhiw ag a roddit ar air gwr 
gonest a gynnygto i ti anrbeg^ gafn ddy wcdyd. Cummer, ac 
eiddo ti y w 5 ti a etli gr^k fod Duw yn Dduw i ti, Criat yn, 
eiddo ti, ei iacbawdwriaetb yn eiddo ti, maddeuwyd i ti dy 
bechod, y mae { ti ynddo if iicrtH i edt&riiaa, ac i fyw yA 
.aaoctaidd j canys y mae yr boll betbaa bjn ^n cml ei) cynnyg 



d by Google 



Cifmdeithas Cyihreulwid, 42^ 

i ti yn rbad yn yr efengyl. Trwy gredu yn Mab Duw, ti a 
gyfiawnbeir, a*r ftlUlith a symudir. A ibra y byddo hon*yn 
gorphwys ariiat ti, pa fodd y dicbon i ti ddwyn fliwytb i 
aaucteiddrwydd } Eiibr gwedi syinud y felldlth, y mae y 
farwolaeth yr bon a gymmerodd afael ynot yn yr Adda cyn- 
taf, (yn ol y bygyt4uad. Gen. ii. J 7.) yn cael ei cbyninieryd 
ynaaith. Ac ,0 ganlyniad i hyn, li a gei weled rbwymau an- 
wiiedd (y rhai sydd yn awr yn dy ddal yngaeth mewn anedif* 
cirwcb) \redi eudrylVip yn cbwilfiiw, feU rbwymau tnarwol- 
aetb ; ac yna y gelli edifarbSu yn \yir o^r galon : ti a gei ys- 
prjd y bywyd yn ol i'tb enaid ar ymadawiad pa iin y daeth 
marwolaetb i mevrn yn y decbreM) ac felly o byny allan y 
galliiogir di .i fyw i gyfiawnder. Nid y\v cyflwr neb mor 
ddrwg nad ellir ei wellbiu fel byn, mewn amser^ fel y byddo 
. VD berft'aitb dda i dragywyddoldeb : ac nid yw cyflwr neb 
' mor dda, niewn un fibidd antgep, nad andwyir ef mewnamser 
ac ] dragywyddoideU 

lU. Y caUedigion a gant gymdeitbas cytbreuliaid yn eu 
cyflwr truenus yo uffern : i^blegid rbaid iddynt fyned I'r '* tan 
g barotowyd i ddiafol a*i angylion." O gymdeitbas ofnadwy J 
O gymmaiifa ddycbrynllyd ! pw^ a ddewisai diigo uiewa 
palas lie bo cytbreuliaid yn tramwy } Bod i un gael ei gaetb-t 
iwo i'r man byfrydaf o'r ddaear, gydA 'r diafol a'i ellyllon 
vffernol, n fyddai yn gaetbiwed mwyaf arswydus. O fel y 
pallai calonau dynion, ac y safai eu gwalit ar eu pen, pan y 
gwelent eu bunain yn y cyfryw gyflwr wedi eu bamgylcbti 
l^an yr baid uffef nol \ Ojid ocb ! pa faint mwy dycbrynllyd 
a fydd iddynt gael eu bwrw gydfi'r cytbreuliaid i*r un t^n^ eu 
cloi i fjnn gydi bwynt yn yr un dyfngell, a*u cau i fynu yo 
•yr un pwU ! Nid ydyw bod i un gael ei gau mewn tfau llewod 
rhuadwy, a cbael ei wregysu o amgylcb 4 Feirpb, a'i gylcb- 
ynu gaa a»))iaid gwenwynig, ac i'w ^mysgaroedd gael eu 
jbwyta gan wiberod ; le, ni byddai byn oil ar unwaitb, ond 
cymhariaetb rby wael i ddangos trueni y colled igion, pan eq « 
cauer i fynu yu uffern gydi'r diafol a'l angylion. Y maebt 
yo awryn oiyned oddiamgylcb gan gci.sio y neb a aliont ei 
lyngcu : eitbr yna y cyfyugir bwynt i'w ffau eu bunain, gyd 
A'u bysglyxaetb. Uwy a lenwir byd yr ymyl 4 Hid Duw^ a 
derbyjiHint cu cyflawn benyd, (Malb. viii. 2£|.) rhag yr bon y 
inaeut yn crynu wrtb ei dysgwyl, (lago ii. 19.) ynay bwrir 
bwynt i'r t4n a barotowyd iddynt. O f el y rbua ac y rbwyga 
f Ikwod byn ! ac y cbwytb-leisia y seirpb yrea ! ac y cbwyda 
J dreigiaa hyu d&n \ y fath ing, ars^wydus a ymelfl yn y coll** 



d by Google 



<I28 Tragywyddoi hafhdd. 

-edigion, pan y gwelont eu hiinain yn y Wjn o d&n, gvd ^V 
(I'lHfol yr bwn a'u hudodd hwynt : wedi eu tynu yno gertydH 
Hinynau sidanaidd temtasiynau, gan yr ysprjdion dtwg byD; 
ac wedi eu rbwymo ^ydft bwynt mewn cadwyoau fragry wydd- 
ol dan dyivyllwch! Dad. xx. 10, ** A AiafoX, yr hwir oedd 
yn eu twyllo hwynt, a fwriwyd i'r llyn o d4n a brwmstan, 
Jle y mae y bwystfil A'r gau-*brophwyd j a hwy a boenir 
ddydd a nos, yn oea ocsoedd.'* 

O nad ystyriai dynion byn meirn pryd, nad yrawrthodenC 
&*r diafol a*i chwantau^ a glynu wrtb yr Arglwydd mewo 
ifsdd a sancteiddrwydd. Pa ham y dewisa dynion y cyfryvir 
gyfeiflion yn y byd yma, ac yr ymbyfrydant yn y cyfryw 
gyradeitbasau, n^ ddymunent gyfeillacbn 4 hwypt yn y byd 
arain Y rhai ni cbarant gyfeltiach y taint »r y ddaear, ni 
cbant ddim o bono yn nhragywyddoldeb : ehhf megjs mai 
<Jymdeitbion annuwiol a boffent yn y byd hwu, hwy a gatft 
ddigon yn y bydaddaw> pan y Caffbnt dragyw)ddoieb iV 
dreulio yngbymdeitbas niddfanus a.cliableddus y cythreuliai4 
,a*rdaronedigion yn uffern. Yytyried y rbei'ny yn ddifrifol 
sydd yn arferyd galw ar^ drfiflwZ i*w cipio, y bydd y gym- 
dettbas a .wahoddant mpr fynycb yn ofnadwy yn y diwedd, 
pan y delo. 

IV. Ac, yn olaf, Gadetvcb i ni ystyried tragywyddol 
barbftd y c^vbl, truenus gyflwr diddiwed<i y coHedigion yn 
uflFern. 

Yn gj/ntaf, Pe medrwn, mi.a ddangoswn beth yw tragywydd- 
oldeb J sef tragywyddoldeb ycrgarfur. Eitbrpwy adichon fesur 
dyfroedd y m6r ? pwy a ddicbon rifo dyddiau, blynyddoedd, ac 
oesoedd tragywyddoldeb, y rbai sydd yn anfeidrol fwy ll'iosog 
na defnyuan yr dyfnder mawr ? Kis gai) neb amgyffred tragy- 
wyddoldeb ond J 0UW tragywyddol. Mdr ydyw tragywydd- 
oldeb, na's gwelwn bytb l^n iddo ; dyfnder ydyw, na cbawn 
iytb waelod iddoj dyryswcb, na's gallwn bytb dtiyfod yn 
rbydd o bono, nac yn dragywydd ddyfod o byd t*t dd6r. 
Gellir dywedyd dau betb ara dano, (l.) Y mae decbreu iddo. 
Nid oes dim decbreu i dragywyddoldeb Duw, ond y mafs 
decbreu i dragywyddtfldeb y crSadur. Fe fu amser pan nad 
oedd un iiyn o d&n ; a*f rbai sydd wedi bod yno ers miloedd 
o flynyddoedd, a fuant nnwaitb mewn amser fel yr ydym ni 
yn awr. Ond, (2.) Ni bydd bytb ddiwedd iddo. Mae y 
icyntaf a aetb i'r tragywyddol wae, nior belled oddiwrtb qi 
(idcjiwedd^ ag y bydd yr olaf a & yno ar ei fynediad i i^eiii:|| 



d by Google 



truenufi gyjiwr tf CQlledi^on, 42$ 

yno. Mae y rhai a nofiasant bellaf i*r eigiori', mor belied 
oddiwrtb gyrbaedd y tir, ag oeddynt y funud gyntaf yr aetbr 
ant iddb : ac ymhen miloedd o oesoedd g\vedi byD» bwy ^ 
fyddant mor belled oddiwrtho ag erioed. Gazi byny parh^d 
ydyw y tragyvvyddoldeb sydd o'n-blaen, ag iddo ddecbreu, 
ond beb ddiwedd. Decbreu lieb ganol.ydyw, a dechreu beb 
ddiwedd. Ar ol millynau o flynyddoedd oi bydd ond decbr 
reu. Llid a fydd, a fydd Hid Duw yn ufferii bytb. Bithr 
nid oes canol yn nhragywyddoldeb. Pan elo heibio fijiynau 
o oesoedd yn uflFern, ni bydd dim cyfartalwxb rbwng yr hyn 
a fydd wedi myned beibio &'r hyn fydd ytt ol : qa fydd, mwy 
nao; sydd rbwhg diferyn o ddwfr a syrtbio oddiwrth ben bys, 
fi'r boll ddyfroedd sydd yn y m6r. Nid oes ddiwedd iddo j 
tra bo Duw bydd yntan. Mynediad i mewn ydyvv beb 
fynediad alFan^ oesoedd olynol diddi.wedd^ awr-wydr yo 
rhedeg yn wastad, beb bytb redeg allan. 

Ystyriwch fel y mae oriau^ dyddiau, misoedd, a blyaydd* 
oedd y naill yn dilyn y Hall ; a roeddylivrcb .aia dragywydd^ 
oldeb^ He y mae olyniad gwastadol beb ddiwedd. Pan elocb 
/aH m yn y nus, a gweled s€r y nefoeddj, fel y maent ya 
aneirif, roeddyliwcb am oesoedd tragywyddoldeb -, gan gono 
ar yr un \>Tyd, fod rbifedi pennodol o ser^ ond nid oes rhif 
ar oesoedd tragywyddoldeb Pan welocb ddwfr yn rhedeg^ 
meddyliwcb mor ofer a fyddai i chwi eistedd i lawr ar ei fin, 
i ddysgwyl iddo redeg i gyd beibio, fel y gallocb fyned dros* 
odd 5 gwelwch fel y mae dwfr o'r newydd yn dyfod ar ol yr 
un a aetb heibio : yraa y gwelwcb ddarluniad o dragywydd- 
oldeb, yr bwn sydd afon na^sycb, bytb i fynu. Mae gan y 
rhdi sydd yngwisgo modrviyati, ddarliin o dragywydoldeb am 
eu bysedd ^ ac y mae gan y rhai sydd yn trin y droeil, gynllun 
o drtigyvvyddoldeb o'u biaen ; canys edrycbont ar y man y 
mynont i'r fodiwy neu*r olvvyn, bwy a welant ran arall tu 
bwnt i byny, ac ar ba funud by nag o di^gjwyddoldeU y syll- 
neb, y mae o byd un arall tu bwnt iddo. Pan fyddocb yn 
rbodio yn y meusydd, a gweled gwair ar byd y tir, na's dicbon 
un dyn eu rbifo^ meddyliwcb ynocii efcb bunaiu, pan el 
heibio gynnifer o filoedd o flynyddaedd ag sydd o \vellt yn y 
maes>dd fe fyddai diwedd i'r rhei'ny ryw bryd; ond ni fydd 
diwedd i dragywyddoldeb; Pan edrycbocb ar fynydd, bwriwcb 
yn eicb nieddwl, pa byd y byddai yn cael ei symud, pe dtuai 
aderyn bacb ond unwaitb bob mil o flynyddoedd, a chym- 
inerjid ymaitb un Hwgbyn ; fe symudid y mynydd ryw br)d 



dbyGoogk 



430 Tragmyddol harhAd 

felly, ac a ddarfyddaf ; ond ni dderfydd tragy wyddolidfb bytk 
Meddyliwcb yr ud petb am boll fynyddoedd y byd ; le, am y 
byd i ^yd yn grwn. Nid y w yr boll ronynau o ba rai y mae 
yr holl ddaear yn gynnwysedig ddim yii aoeirif ; am byny fe 
gymmerid y grunyn oUf ymaitb yn y diwedd, yn y modd y 
crybv^yllwyd : ond pan y deuai y gorcbwyl annyben hwn i 
ben, ni byddai tragywyiidoldeb^mewn effaith, ond dechrea. 

Dyma rai darluniadau breision o drag3rw3 ddoldeb ; ac yo 
awr, ycbwRnegwcb drueni a gwae at y tragywyddoldeb hwo, 
a pba dafod a ddichon el ddarlunio ! pa galon a ddichoo ei 
ddtrnad ! ymba glorian y geliir pwyso y cyfryw drueni a 
gwae? 

Yn ail, Bwriwn olwg ar y petbau sydd yn dragywyddol 
yngbyfl«rr y colIedi|>ion yn uiTero. Betb by nag aydd yn gyn- 
nwysedig yn y ddedryd otuadw'y, mewn pertbynas i'w cyflwr 
tragywyddol, mae'r cwbl yn ddiddiwedd : gan hyny, mae boll 
ddefnyddiaii alaetbus eu cyflwr gresynol^ yn dragywyddol ; ni 
ddarfyddant byth. Mae y testun yn crybwyll yn bennodol 
fod y t^n i ba im y maent yn myned, yn dan tragy wyddol. 
Ac y mae ein Harglwydd yn mynegi i ui mewn lie arall, nad 
yw y tan byth yn diffodd yn uffern, (Marc ix. 43.) 5 gydi 
golwg ar lyti Hinnom^ yn yr hwn, hcbUiv y t4n a grybwyll- 
wyd eisoes, i losgi y plant i Moloch, yr oedd tftn arall yn 
llosgi yn wastaHol, i ddifa cyrpb meirw a budreddi lerusalem ; 
felly niae yr ysgrythyr, wrth ddarlunio t4n uflTcrn drwy dan y 
glyn hwnvv, yn dangos ei fod nid yn unig yn dra tbanhaid^ 
cithr befyd yn dragywyddol^ Gan hyny, yn gymmaint ag y 
bydd raid i*r coHcdi^ioii, megys ihai uielldigeilig, fyned i'r t&p 
tragy wyddol, y mae yn amlwg, 

iaf, y bydd v colledigion eubunain yn dragywyddol; bwy 
a fyddaut mewn bod y.n oes oesoedd, ac ni ddystrywir* ac ni 
ddiddymir eu sylwedd byth. I ba ddyben y bydd y tin yO 
dragywyddol, os na fydd y rhai a fwrir iddo yn dragywyddol 
befyd ! Y mae yn eglur fod pnj-bSLd y t&n yn chwan»'gu 
Irireni y cojledigiou j a diau, os diddymir hwynt, neu os di- 
fodireu sylwedd, na bydd o ddim gwahauiaitb iddynt hwy, 
pa un a fydd y tAn yn dragywyddol, ai nis bydd. IS, 
bwy a ant i d&n (ragywyddol, ar a gospir ynddo yn 
. dragywyddol J Math, xxv 40*, *• Y rhai byn a ant i gosped- 
igaeth dragywyddol/* Fel byn y bydd cyflawntady ddedryd yn 
dangos yn ddilys ei harwyddoc&d Mae yn rbaul i'r pryf nad 
yw yn marw gael gwrthddrych i fyw ynddo : y rhai ni bydd 
gorpbwysdra iddynt ddydd na nds, (Dad. xiv. U.), qqd a 



d by Google 



iruenus gy/lwf y Colledigion, 43 1 

lioenir ddydd a nos yn oes oesoedd, (pen xx. 10)> yn )iicr 
a fyddant mewo bod byth bytboedd, ac ni ddygir hwynt i 
gyflt^r o dragwjddol orphwysdra drwy ddi'ldymiad. PigOD 
gwir y cant en dinystrio : ond eu dinystr a tydd yn ddinystr 
tragwyddol^ (2lbes. i 9.); dinystr eu hawddfyd, ond nid 
eu banfod. Gan hyny nid yw yr byn a ddinystrir yn 
cael ei ddiddymu, *' Addiethcist ti i'n difetba nW eb y 
diaf'ol wrtb lesu Grist, Luc iv, 34. Mae ar y cytbreuliaid 
t)fn cael eu poeni, ond nid otn c»iel eu diddyniu, Matb. Viii* 
29> *' <A ddaetbost ti yma i'n }M)eni ni cyn yr amser? DUon 
gwir mai cyfl^vr o ftirwolaetb yw cyflwr y colledi^ion : ond y 
cyfryw farwolaethydvw.ag sydd ddini amgen na gwrthwyneb 
i fywyd dedwydd, fet y raae yn anilw.g nddiwrth oly^iad arafl 
ar eu cyflwr, yr byn sydd o an^beiirheidrwydd yn cyn«iwyt 
tragywyddol fod. ft\ y da igoswyd oisoes. Fe) y niae y rbai 
sydd yn fe»rw mewn pcchodau, yn feirvv tu ag at Dduw a 
sancteiddrwydd, etto yn fy w I bechod 3 felly y rbai sydd yn 
meirw yn ufftTii, m »ent yn byw, ond yn ddidoledig oddiwrtb 
Dduw, a'i ffafr, ymha un y mae bywyd, Psal. xxx. 5. Hwy 
a fyddant yn wastadol dan loesau angau ; yn marw beunydd, 
ond beb farw bytb i fod yn boliol ddi-fywyd. Mor ddyiuiinol 
a f dtlai y c)fryw farwolaetb iddynt ! eitbr h ffy oddiwrtb- 
yiit am bytb. Pe gallai y riaill ladd y Uall yao, neu pe gallent, 
&'u dwylaw eu bunairi> rwygo eu bunain yn ddarnau marwol, 
byddai eu trueni ar ben yn ebrwydd : ond yno y bydd raid 
iddynt bwv fy w 3 y rbai a ddewisasant angau, ac a urtbod- 
as^nt fy wyd ; «any8 yno y mae angau yn byw, ac nid yw y 
diwedd bytbyn decbreu. 

2U. Fe erys y fellditli arnynt yu dragywydd fel eadv^en 
ddiddrwedd, i*vv dal yn y t4n tragy wyddol ; cadwefi na rydd- 
heirbytb, wedi ei sicrbau o'u bamgylcb, drwy ddedryd ofn- 
adwy y fain dragy wyddol. Y gadwen bon, pa un sydd yn 
berio cyd-allu y cytbreuliaid sydd yn rbwym wrtbi y roae 
yn rby gref i*w thori gan ddynion, wedi eu bysgyoiuao'^yD 
arswydus, a'li cyflwyno i ddistryw> nis gellir bytb eu hadferu 
i onrbyw ddyben arall. 

- Sifdd, Bydd eii cosp yn ciragywvddol : Matb. 25 46; " Y 
rbai byn a ant i ^ospedigaeth dragy wyddol ** Hwy a ddidoUr 
am byth oddiwrth Dduw a Christ, ac o gymdeitbas yr ang- 
ylion sanctaidd a'r saint ; rbyngddynt a pUa rai y sicrbeir 
gagendor mawr, Luc xv. Q6, " Rbyngom ni a cbwitbau/' 
tnedd Abfibam yn y ddameg wrtb y g^%r goludog yn ufferOi 



d by Google 



4%^ Tragywpddot kifhitd 

^' y ^rbl^d ftdgMiHor : fe\ na alio y Aai a fynntent dram* 
W odHi ytna attopb ch<«^i 5 liaV rhai o<!d1 ytla dramwy attoiti 
Hi/' Hwy a gant ^ymdeithas ofnadwy y diafol a*i angylioil 
am byth Ni bydd dim uovid cymdeiihion yn oes oesoedd, 
yn yt ardal dywell. Eu poen yn y thn a fydU yti dragywydd- 
6l : riiaid iddynt t'yv^ ynddo bytb. Mae anaryw a^d^yr, hen 
a diweddar yn mynegt i ni am ddaiear-lin, ticu wallt sala- 
hiandr, fad y Hiain a wnHer o bono, pan y bwrier i'r tfin, 
iticyi* belled oddiwrtb gael ei losgi neu ei ddifa, fel na wna 
ddim ond glanb&u, fel y g«twa petbaii ereill wrtb eu golcfai. 
Ond -pa fodd bynag am hynV* to <« yn s*»cr y caiff y colled- 
igfon eu |K)enfydio Fiytb yn ufern dftn. heb ddifa eu 'ftylwedd. 
Dad. XX. 10. Ac yn wir njd ytv y tftn yn difedw dim eithr yu 
tinig digorpbori. O ba nartir bynag y mae tan affern, y mae 
yn (idiarameu y gall yr tin Duw ag a gadwodd gyrpb y tri 
flange rti>fg Uosgi yn flf<vm danllyd Ncbuchodonosor, gadw 
befyd gyrfSi y cpHedigion rhag y cyfryw ddigorpboriad yn 
nb&n tiffepn, a^ a bair ddlddymiad bywyd. 

Yn olaf, Fc fydd eu gwybodaetb a*n teinilad o\i traeni yn 
dra^ywyddal, a bwv a gant wybod yn sicr y bydd yn dra- 
gywyddol. Mor ddymunol a fyddai ganddynt pc cfeid eu 
^ teinilad au am byrb, ac y colHd eu gwybodaetb o'u trueni ! fel 
y inafe yn rbesymol i ni feddwl am y rbai ty*n dyoddef cosp 
mar^Tolaerh ar y ddaear, eu bod Mly i raddau helaeth ; ac 
M y *)ae rhai y»fydion yn eu bamgylchiad iruenua : ond nid 
y w hyny yn gyson ag ystyr, poeni yn oes desoeud, ffyf nad 
ffw pn mafw. Na, fe fydd ganddynt deiralad bywiog o*a 
trueni, a'r argraffiadau dwysaf o ddigofaint Duw yn eu 
berbyu. A*r crybwylltad arswydus hwnw am dragywydd- 
oldeb eu poenau, a rydd y Barnwr yn eu dedryd, a rydd y 
ffeth argraffiadau o barhatl eu truenus gyflwr ar eu meddyliau, 
nas gallant byth ymddifosg oddiwrtho, yr byn a gwblh& ett 
trueni. Hyn a'u llein«e ag anobafth diddarfod ; a nwydau 
imwyctf arteithiol, y iliai a rwygant eu calonau megys yn fil 
^ ddttrnau. Gweled llifeiriaint o ddigofaint yn dyfod yxx waS- 
tadol, heb betdio bytb j bod mewn penyd beunydd, a chyd & 
byny wybod, na chant byth bythoedd eu rhyddbfiUj byn a 
wua dtaeni y coHedigion yn gyflawn. Os yw " gobaith a 
ocder yn gwanhdu y galdn," Diar. xii 12., pa mor arteilhiol 
fydd gobaith wedi ei ddiirreiddio, a'i lUdd yn bollol, a'i 
ofahiddtt aita byfh allan o olwg y crSadur! Hyn a'u Ueinw t 
Bid a cbyuddni^dd yn erbyto Duw, yr bwo y gwyddaat ei fM 



d by Google 



truenus gyflwr y Colledigion. 433 

yii clyn anghymmodol iddynt : a thano y rhuant fel teir^ 
gwyHtioii mevvQ magi, ac a leinw y pwll a chableddau yn 

ddiddiwedd. 

Yn olaff Yma y gallwn doangos ihesymoldeb tragywyddol 
gosp y colledigion : eithr gan ddarfod i mi lefaru eisioes am 
Eyn wrth araddiffyn cyfiawiider Duw .ynghosp dragywyddol 

• dynion yn eu cynirr natur, ni chaf ond dwyn ar gof i chwi 
dri o bdtbau : (I.) Y mae anfeidrol fawrhydt yr hwn y tro8- 
eddwyd i'w erbyn, yn galw am gospi yu anfeidrol, er mwyn 
amddiffyn ei anrhydedd 5 yn gymmaint a bod haeddiant pech- 
od yn chwane^u yn ol urddas a rhagoroldeb y neb y pecber 
i*w erhyn. Y blaid a ddigiwyd yw Duw, y daioni penaf; y 
troseddvvr sydd bryf gwael, o ran perffeitbrvvydd yn anfeidrol 
islaw Duw> i*rhwn y mae yn ddyledus am bob peth fu ganddo 
crioed^ yn tueddu at ddaioni nen berflPeltbrwydd o un rhyw. 
Y mae hyn gan' hyny yn dangoa fod y pecbadiir yn haedda 
cael ei gospi 4 cbosp anfeidrol ', yr hon nis gall fod ynddo et 
yn anfeidrol mewi^ gwertb, am byn y mae yn rhaid iddi fod 
felly me wn parb&d, hyny yw, yn dragywyddol. Maepechod 
yn fath o ddrwg anfeidrol, fel y mae yn yspeilio Duw an- 
feidrol ; ac ni chymmerir yr euogrwydd na'r halogrwydd o 
bono byth ymaitb^ eithr a bery yn oes oesoedd, oddieithr i 
Ddaw ei hun o'i drugaredd ei symud. Y mae Duw; yr hwa 
a ddigiwyd, yn dragywyddol, ei hanfod ni dderfydd' byth : 
mae*r cnaid pecbadurus yn anfarwol, a'r dyn a fydd byw 
byth : a chan fod y pecbadur yn rhy wan (Rhuf. v. 6.) 1 roddi 
iawn am ei fai, nis gall byth symud y trosedd ; ac am hyny 
efe a erys, oddieithr i Dduw ei'bun ei symud, fcl yn yr 6thol- 
cdigion, drwy waed ei Fab. Gan hyny, gan fod y blaid y 
troseddwyd yn ei herbyn> y troseddwr, a'r trosedd, yn par- 
hkn b\ th, mae yn rhaid i'r gosp barh&u byth. (2 ) Fe fuasai 
y pecbadur yn myned ymlaen yn ei yrfa o annog Duw i 
ddigofaint yn ddiddiwedd, oni huasai i Dduw ei attai drwy 
farwolaeth. Cyhyd ag y gallasaftit wrthryfela yn ei erbyn yn 
y byd, hwy a wnaethant 5 ac am hyny y mae yn gyfiawa 
iddo yntau ryfela yn eu herbyn hwythau tra y byddo mewu 
bod } byny yw am byth. Duw, yr hvvn a farn ewyllys, bwr« 
iadau, a thueddiadau y galon, a fedr ymddwyn yn gymhwys 
tu ag at bechaouriaid wrth eu cospi, fel yr ymddygasent hwj 
tuag atto yntau^rth bechu. Yn olaf, (er nad wyf yn gosod 
pwys y mater yn byn, etto,) Fe fyddai yn gyiiawn ac yn rhe$« 
ymol i'r colledigion ddyoddef yn dragywydd, oblegid y bydd^ 
Mm 



d by Google 



434 Tragytvyddol harhid 

ftnt yD peeliu yo draj^wydd yn uffern, tra yn rbinf^ian daimedJ 
(Math, viii 12)dan.eu poen, inewn cynddaredd, ceofi^n, a 
grwgoachrwydd (CYmharer Ad. vii. 54. Psal. etu, 10. Luc xiii. 
88.), ac yn cablu Duw >no, (Dad. xvi. «!.), lie y canl eu gym 

Sniaith yo en drjgioui, D»ar. xiv. S8. Mae yn gyfiiwn i'r rhai 
rjrjf ionug gael eu c<»8pi am eo drygioni : ac uid ydyw mewn ua 
tnodd yn ang^hyson k chyfiawnder iVcr^jdur gael ei gad# mewil 
bod vn dragywyddol: a chah y bydd iVcoUedigion bai'h&u yi 
aoDowiol byth, y inae yn gyfiat^ii iddynt gael eti colpi byth am 
eu hannuwioldeb. Ni ddichon y trueoi y miieDt yn peehn daa(N 
nio*u rhvddhau oddiwrth eu d^led o ufudd^dod. na*u heigaaodi 
am bechu, Da'u dieuoj;i. Maeycreadur,fel y cyfryw, yn rhwym 
i roddi ufudd-dc>d Tw Greawdwrj ac eis gall unrhyw gnip a 
rodder arno ei ryddh^u oddiwrtho niwy nag v gwna carchar, y 
rb wymau, y fiianjgcllaa, i'r cvffelyb roddi rhyddtd i'r drwg weith- 
redwr gyflawni drachefn yr nn troseddiadau ag y cospwyd ef o'o 
iierwydd. Fell/ ni« diclion<poeuau y colledigion, eu hesgusodi 
■a dieaogi eo pechu ecbrydiia yn y poenau ; mwy nag y dt'chon 
y poenou arieilhtol a roddir ar ddynion ar y ddaear etguiodi eu 
grwgnachrwjdd, euaor riant, a*ocabledd >^n erbyn Duw o danypt: 
canys nid digofaint Duw, ond eu banian ddrygionus eu bonain, 
ydyw gwir achos eu bod yn pecbu danynt | ac felly yr Ie«u gl&u 
a oddefoild ddigof^iint Duw heb gyoimaint ag uo meddwl an* 
^eddus am Pduw llawer liai un gair anweddus. 

Dbfntdd I. Dyn\a gorienfesur: 6 xitL wnae dynion dilefn- 
ydd o hoiii ! Yn fynte^, Defnyddiwch hi i fesur ercb amser yo 
y bvdyma, a chwi a sewch weted nod ydyw ond byr tawu. Y 
nae dy»gwyliad am lawer o amner i ddyfod yn andwyo lliaws o 
eneidiau. Fe fydd dynioh yn Cyfrifeu hamser o fesnr y blynydd- 
oedd, (fel y gwr goludog bwnw, Luc xii. 19, 20.), pan fe allai« 
Dad oei nemawr oriau o bono yn ol. Ond cyfrifwcb fel s myn- 
ocb, panfesuroch eicb hamser & chorsen fesur tragywyddotdeby 
thwi a gewcb wrled tiad ydyw eich dyddiau ond raegys diddym. 
Y falb umryn dijslyr ydyw tH ugnin, pedwar ugain, neu gan 
fnlynedd part gymharer k Ihragywyddoldeb I Pan gyrabairer & 
thragywvddoMeb, ceir gweled bod mwy oangbyftirlalwch rbyng- 
^dyntsag svdd rhwng lied Wewyn a chylch feiur yr boll ddaear 
l»a bam ynle y <Jyfgwch ar ddiwrnod raior fyr, Irayr ydycb m«wii 

Sjrfgl o goUi gorphwysdra drof nog faith dragywyddoldeb? QU 
efiiyddiwch hi i fesur eich yindreic< iadau am iechydwriaelb* a 
chwi a gewch eu gweled yn brin iawn. Pan y cyrabeller dynion 
ifod*ynddiw>dg)d^gwaitheu hiechvdwriaefb.y maentynbarod 
i atteb, I ba beJh y bydd y golltd hon ? Och I pe byddid ifamu 
irr hyn ndd jjenym mewn jrolwg wrth ein diwydrwydd ni % nl« 




d by Google 



Corsenfesvr. ^^* 

a ordemlodd Duw tu ag^atwneulhureinhiecbyd''"a«**>y""^«'» 
a bod yii ddigon bach i ni gyda golwg ar dragywyddoldeb, ym- 
nvribod ^ gurphwyidra a cbysur mewn unrhy w b«tll ne» i in gael 
eiB cjsgodi dan adenydd y CyfryBgur; a chyrchu al y gamf^ 
uchd gyd^r egDi mwyaf, a Hiori ym«ith dhwaiitauereubetl mor 
anwyl 4 dwyJaw neu lygaid dehau j i wvuebfi pob anhawsderan 
5 n wrol, ac ymladd eio ffordd trwy-bobgwrlbwynebiadau oddi^ 
wrth fyd, cn'awd, adiafol. 

Defnydd H. Dyma gfrorian y cystegr, a pha un y gall urn- 
ddeall ytgafnder yr hyn a garadybireiftid yn bwysig; a ph-wya- 
au y pethau y raae llawer yn eu lybied yn drs ysgeifn. 

Yn ^1/ntaf, Mae ibai pefbau yn yraddangog yn drymion lawo, 
y rhai pan eu pwyaer y« y dorian hwn.te'nceir yn jsgeifn iawn, 
(1.) Pwyswch y byd a'r cyfan sydd yuddo, chwaul y cnawd, 
chwant y »ygaid, a balchder y bywyd, a chwi gcwcb y cwbl 
yn ysgafn yn nghlorian tragywyddoldeb. Pwyswch yifddo boU 
elwV bydi, ei enailJ, a^i faBleision> a cbe^ch weled yn ftian, nad 
ydvwmUo fydoedd ddiin yn gydbwyg a Ihragvwyddol wae. 
^* Cany« pa les^d i ddyu, og ennill cfe yr boll fyd, a cholli ei 
enaid ei bun?" Math, xyr'u 26. Pwyswch fwynianl pechod, 
yr hwn nid ydyw ond dro« amaer, p>d av lauyrhwn syddyn 
dra^ywyddol, ac fe fydd raidi chwi gyfrif eich hunain yn yn- 
fydion, OS dewiswch y naill er gorfod goddef y Hall. («.) Pwy«-^ 
wch eicb cystiiddiau ya y dorian hwn, a chwi a geweh y trymaf 
o bonyntyn ysgafn iawB,mewncymhnriaelh i bwy» Iragywyddol' 
ing. Mae grwgnacbrwydd dan gy«tu(ldlau, yn enwedigol pan j 
byddaprofedigaethai^y byd >n chwerwi ysprydocdd dynion, byd 
oni byddent yn colli bias ar newyddion da yr efcngyl, yn dangoa 
anystyriaeth mawr o dragywyddoldeb. Ac inegv* nad yw colled 
fecban yn pwyso nemawr ar galon gwr a fy ddo yn gweied 
ei bunan mewn perygl O' golli ei boll elifeddiaclh % felly 
ni yinddengys profedigaethau y byd ond ysgeifn i?r hwn 
«ydd a*i olwg yn etfro ar y byd tragywyddol. Fe y'liostwng 
ycyfryw, ac a gyfyd ei groes, bclh byunag fyddo, gan gyfrif 
tod yn ddigon iddo ef gael diiangc rhag Iragywyddol lid. (3.) 
Fwyswcb y dyledgwyddau mwyat atthawdd ac ane»rawyth sydd 
yn perlhyn i grefyda, ac ni cl vfrifwch mwyacn fod iau Crist yn 
anhawdd i'w dwyn. Mae edifeirwch a galar chwerw am bechod 
ar y ddaear, yn ysgafn iawn nu'wn cymhariaeth i dragywyddol 
wylofain, ochain, a rhin^cian dannedd yn uQern. Yradrechu & 
Duw mewn gweddi, wjlo ac ymhil Ig ef am y fend ilh mewn 
amser, sydd lawer haws na gorv^edd dany felldilh i dragywydd- 
oldeb. Nid yV marwhdd y chwant anwylaf ond pelh ysgafn, 
m<'wn cymhariaeth i'r ail farwolaetb yn uffern. Tu olaf^ Pwys* 
wch eich argyhoeddiadau yn y dorian hwn. O! mor drymion 
y mae y rhai*n yn pwyso ar lawer, nes eu hysgwyd ymaith \ 
!V^id pes tucdd ynddynt i ymustwng dapynt^ ond ymdrechsiut i 



d by Google 



436 dorian y Cj/segr» 

\inadael k bwyot, meg^ys k baich ^orthrwm. Oni tii huoa ac ni 
bydd iDtrw pr>f cydwybod ddrwg yn ufferu, e<.bod qd y o awr ya 
gallu ei suu i g^fgu dros vchydi^. A diainmeu yw bod yn hawa 
cjd-ddwyn &r argyhoeddiadaullvmaf yn y bywyd hwn, fel yr 
arweiniont un at GrUf, aa'u cael wedi eu sefydla yn y gydwy- 
bod, ira y byddo uo yji uffero wedi ei hollol ysgara oddi« 
wrtho ef. 

Jfi aiV, Ond ar y Haw arall, (I.) Pwyiwcb becbod yn y doriao 
hwn I ac er uad yw yn ymddaugos yn awr ond petlvysgafo yn 
eicb golwg, chwi agewch weled ei fud ytfddigon Irwm i droi 
tragywyddol bwys dicofaint arnoch. Fe fydd byd yn nod geiriaa 
gegur, meddyliaa ofer, a gweithredoedd diles, pan eu pwyser 
yny dorian hwn, acyr ystyrier y dilynant y pechadur i dragy- 
wyddoldeb, bob un o bonyut, yn drymach na tbywod y mor^ ■ 
Aniter a ofer dreulter, a wna dragywyddoldeb blinderus. Yo 
awr yw eicb baroier hau i meddyliau, geiriau, a gweilhredoedd, 
yw yr hM sydd yn cael ei hau ; tragy wydduldcb y w y cynaoaf, 
£r fod yr h&d yn awr yn gorwedd dan y dywarchen, heb feddwl 
am dano gan y rhati fwyaf o ddynion, fe dardd pob grooyn lleiaf 
yn y diwedd t a bydd y ffrwylh yn gyfattebol i*r b&d. Gal. vi. 
8* *^ Oblegid yr hwn gydd yn hau i*w gnawd ei bun, o*r cnawd 
a fed lygrecTigaeth, (b. y. dystryw); eithr yr hwn sydd yn hau 
i'r Yipryd, o*r Yspryd a fed fywyd tragywyddol." («.) Pwya- 
wch eicb auiser a*cb odfeuon o rfta ac ie'cbydwriaetb, yn y 
clorian hwn, a cbwi a gewch weled eu bod yn bwysig iawii. Y 
xnae am^er gwerthfawr, a tbymmorau gras, Sabbaihau, ordin<. 
hadau, gweddiau, pregethau, a*r cyffelyb, yn cael eu cyfrif sa 
bethau ysgeifn gau lawer y dyddiau byn i ond y mae^r dydd yn 
dyfod, pan y cyfrifir on oV rhai byn yn fwy gwerthfawr na loii 
o fydoedd, gan y rhai sydd yn eu dibrisi* fwyaf. Pan eu coller 
am byth, ac na alter adferu y golled ; y gwelir eu gwerth gan y 
rbai na fjnant yn awr roo'i gaufud. 

Dbfnyod III. a'r olaf, Cyinmerwch rybydd, a deffrowch i 
'ffbi rhag y Hid a fydd. Meddyliwch am dragywyddoldeb, a dy- 
fal .ddilynwch waith eich iechydwriaeth. Belb yr ydjcb yn ei 
wneyd tra yr ydych heb wneyd felly i Ai ifug chwedl y w'r 
nefoedd > Ai g'wag-fwgan yw uft'ern ? a raid i ni fyw bylh, ac 
oni chymmerwn ddim mwy o boeu i uclielyd trueni triigvwyddoU 
a dreisir lemmas nefoedd k llesg ddymuniadau 7 a g>frifiLr y fath 
Yiiidrechiadau cysgfyd ag y mae y rhan fwyaf a ddynion yn ym- 
i'oddlooi ynddynt, yn ffoi rhag j Hid a fydd f Chwychwij ""bai 
Sydd eisoes wedi ffoi at Grist, deflfrowch attit chwi a ddech* 
reu*soch y gwaitb,ewcb ymiaen, nasefyliiwch, ond " gweilhiwch 
ailan eich lechawdwriaeth eicb hunain drwy ofn a dycbryn,** 
Phil. ji. 12. ** Ofnwch yr hwn a ddicbon dd^strywio enaid a 
chorph yn uSern,*' Math. x. 28. Cofiwch nad ydych etto ddim 
wedi esgyn i*r nefoedd : nid ydych ond yn eich sefyllfa ganol. 



d by Google 



Clorian y Cysegr. 437 

Mae y breicbiaa tragywyddol wedi eich kjfiu o*r Ilyng^c-I^n o 
ddigofaint >'ch luddw^d ^nddo yn eich cyflwr natur ; y maent 
oddi ianuch, fel liaB gellwch bytb syrthio iddo drachefii ; etto 
uid ydych wedi cyrbaeddyd copa y graig ; y mufi y dyfnder sydd 
islaw i chwi yu arswydus i edrychwch arno a phryiiirwch eich 
esgyniad. Chwychwi y rhai sydd etto yo eico cyflwr naturiol, 
dyrchefwcb eich llygaid ac edrychwch ar y cyflwr Iragywyddol. 
Cyfudwcb, chwi rai llygredig, chwi rai aiiwybodus, chwt rag- 
rithwyr fifurfiot, dieithriaid i rym duwioldeb, ffbwch rhag y 
digvfaint sydd ariddyfod. Nac aoturied y rhai ieuaingc oedi 
muuttd yn hwy, naV henaint ohirio y g\«aith ddiinymhellacb : 
*^ Heddyw osgwrandewch ar ei leferyddef, na chaledwch eich 
calonau : rhag iddo dyngu yn ei lid, na chewch byth fyned i 
mewn i*w orphwysfaef." Nid yw yn dymmor i.lercian mewn 
Cyflwr b be^hodt fcl yn Sodom, pan y mae ikn a brwnostan ar 
ddyfod i Inwr ami oddiwrth yr Arglwydd. Cytnmcrwcb rybydd 
mewn pryd. Nid yw y rhai sydd yn uffern yn cael rao*u biino 
ft'r cyfryw rybyddion; ond y maeht yn ym«;ynddetriogi yn eu 
herbyn eu hunain oherwydd iddynt ddibrisio y rhybydd pan 
«i cawsant. 

Ystyriwcb, yr wyf yn attolwg i chwi, (1.) Mor anesmwylh 
yw gorwedd noswaitb gyfan ar wely meddal mewn cyflawn 
lechyd, pan y dymunai un gael cwsg, ond yn metbu ei gafi^ael, 
o herwydd bod cwsg wedi cilio oddtwrtho ! Mor awyddus y 
byddai un yn y cyfryw amgylchiad i gael gorpbwysdra$ pa fudd 
yr ymdrda yn oJ ac ymlaen ! Ond och I pa tnor arswydus y rbaid 
bod gorwedd mewn gofid, yn aragyichedig gan fflaniiau cras- 
boetbion dros faith dragywyddotdeb, yn y lie na cheir gorph« 
wysdra ddydd na nos! (2.) Mor arswydus fyddai byw dan 
ddir-boen y coluddwst (colic) neuV graeanwst (gravel), dros 
ddeugain neu dri ugain miynedd ynghyd, heb ddim seibianl! 
Etto uid yw hyny ond pelh bychan iawu mewn cymhariaeth i 
drQg>wyddol ysgariad oddi wrlh Dduw. y pryf nad y w yn marw, 
a'r ikn nt ddifl^ild. (3 ) Mae yn arswydus meddwl am dca- 
gywyddoldeb i O faith, faith, ddiddiwtdd dragywyddoldeb I 
Oni fydd pob muuud yn nrhagy w^^ddoldeb o wae i*\% weled yn 
fis, a phob awr yn flwyddyii, yn y cyflwr trueuus a diohaith 
hw«iw ? Ac felly o hyd, o hyd, megys ped fae yn ddwbj dra- 
gywyddoldeb. Mae y dyn claf, yn y nos, yu ymdroi jn ol ac 
vmlaen ar ei wely, gan ddy wedyd. Mid d hi byth yn ddydd ; ac 
*yn cwyno fod ei boen yn para o hyd, heb aital dim. Chi vw y 
Cyfryw fyr dragywyddotdeb o ams'T, yr hwn a ff'urfia dynion yu 
eu d>chymmygion en hunaiu, mor fliuderu«; uch ! ynte pa mor 
flio,pa morlwyr anoddefoi,yrhaidbodtragywyddoldebddi>drith 

wae, a phob math o drueni \ Yn niaf, Fe geirdigtm o »mser yno 

1 ystyried holl ddrwg y galcu a*r fuchedd, uasgnjl uu ^n awr gaei 
enyd i fcddwl am danyut; ac4 weled mai gwir oedd^r hyu qU 



d by Google 



7 ^. 

438 Jnnogaeth iffoi fhdg^y tlid afydd, 

a d()^w«diry(l am ber>^l y prchadur anedtfeiriol, ae na ^fiie|f'» 
wmI >r banner. Fe f>dd IragNV^^udoldcb ya yipaic^ ddi^ow 
inaiih i dtiwvn >inlaeD >r edifeirwch a uedwjd, i a4aru ani jr 
yiif\di w)dil, p*a r)ddo yn rhy dUiweddar ; ac niewa c>flwr 
aii(i'<ld>giiita6Uii)l, i ddulefain y dymuiiiadaa difudd bjfn, ' O 
nas {^ei.aNid fi crioed 1 ua buatai y bru yn fedd i nii« ac na 
weiivfu bylb ino*i haul! O oa boa»wii yo cynimeryd rhjb^dd 
mewti pryd, ac >n iToi rba<; y di^oiaiui hwn, trayr oedd drwa 
lru;(art'dd yii agored i mi ! oa buaswn eri^ed hcb gly wed yr 
effiigji, ua buaswD yn byw yu rby w goaj^l o*r ddaear lie na 
chnbwyllwvd eri- (hI am lachawdwr a'r iactiawdwriaetb &wr !' 
Cod y cwbl >Q ufer. Yr liya a wnaetbp^vd ma geliir ei ddad- 
w(.e>d{ y c)flcusdra a goUer, Dig geliir bylh ei adtbru | yr 
aiiiser a aelh heibiu, ois geliir ei alw ya ol. Gaa hyny defaydd- 
iwch aiiiaer tra y inaf geiiych ; ac ua andwywcb ^cb h» aia 
yn nirfiiddol, diwy gau etcb clustiaa ya erbya galwad jr 
efcn;;yi- 

Ac yn awr, os ewyllysiwcb gael eich achub rbag y tlid a fydtt, 
ac uad eincb i*r lie poeous bwii( ua oriihw^a^cb yn eicb cyflwr 
naiur ! crcdwcb iiit>r bechadnrus a Uirueuus )dyw, ac yni* 
dr< clinch am l\ned a!)ao o bono. ar frys, a ffoi at le§u Gnat 
di^y Ifydd^ Pecbod ynocb chwi ydyw bad uffern : ac oni 
ayuiudir yr euugrwydd a'r galiu Uyvvodraetbol u bono, mewn 
amser, hwy a'ch dvgani i ail i'arwulaelh yp obragywyddoldeb% 
Md oeii uu ftbrdd i gael en ay mud, ond drvry dderb^n Crist, fel 
• y mae yn cnel ei g>up'g yn yr ^l«*Dgyl, er cyfiawab^d a aaiicfc- 
eidiihad: ac y uiae efe yn cae) ei g^nnyg i cbwi yo awf jng* 
b\d a'i bull iechydwriaelb. Dad. xxii. 19, H, ^ Ac wele, yr 
tv)f \n d}rud ar fiy», a'm gwobr sydd g)d^ mi, i roddi i bob 
uu (ei y byddo ei wailh ef. Ac y mae yr Yspryd a*r briodaa- 
ferch >o dyv?ed>d, D}red. A> bvi^B sydd }tt cly^^ed, dywe'ded, 
■Dyred. A*r bwu «yiid ^ syched arno, deued: a'r Iiwd S3dd yn 
ew>lly«io, c>mmered (idwir y bywyd yn rbad." lesu GrisI yw 
C^fryiigwr y tangnefedd, a Ff^onony sancleiddrvydd : efe sydd 
yn em baclHib ni rbag y digofaiut sydd ar ddyfud. ' '* ^iid oes 
gan hyny yn a^r ddim daninediuaelh i'r rbai aydd yn Nghrist 
Tesu, y rbai sydd >u rbodlo nid yn ol y cnawd, eitbr yn ol yr 



^ysur^^^lbuf. viii. 1. Ac y mae dychryniadau uffern yu gys^i 
IPPNweuydd y net, yn cael eu gosod o*ch btaeo, i*ch detfioi iV 

dderbyn ef yn ewyilysgar >nghyd a'i boU iecbydv^riaeUi } ac 

i'cb cadarnh^u yn ffordd ffydd a sancteiddrwydd, trwy ba uu yn 
) unig y gellwch ddiangc rbag y Ian tragyw>ddol. Byddad i*r 

Arglwydd ei bun eu gwndulbur yUfffeilbiol i*r dybea bwnw I 
U«(l yma am gyflwr Iragywyddol dyn ; yr bwn, am ei fod ya 

dragywyddol, ui ddiphon fud bylh yr un ar ei ol^ 



dbyGoogk 




^£-^ft/^t 



'^A-'p^'Ci/ /i^^'V^'ft?''*^^ 



> 













Digitized by VjOOQIC 



Digitized byCjOOQlC 



• 




Ji- 






t 


.^ 


j^ 

k 




' i' ■ 



•:&;■ 



■V -F 



r , ■ . 






■i-t^^-^ 



#■ 



> 



,«' 













«^:; 



.'-'v ^^t^]. 



.-^^- . 



-^.^. 















-*<• 















•*^-^.t^ 










